พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 1 
พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม ๒๔ 

ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ 

ขอนอบน้อมแด , พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
พุทธวรรคที่ ๑ 
พุทธาปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระสัพพัญญพุทธเจ้า 
[๑] พระอานนท์เวเทหมุนี มีอินทรีย์สำรวมแล้วได้ทูลถามพระตถาคตผู้ประทับ 
อยู่ ณ พระวิหารเชตวันว่า ได้ทราบว่า พระสัพพ้ฌูญพุทธเจ้ามีจริงหรือ 
เพราะเหตุไรจึงได้เป็นพระสัพพัญญพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์? ในกาลนั้น 
พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ เป็นพระสัพพ้ฌูญผู้'ประเสริฐ 
ได้ตรัสกะท่านพระอานนท์ ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะว่า ชนเหล่าใด 
สร้างสมกุศลสมภารในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ยังไม , ได้โมกขธรรมใน 
ศาสนาของพระชินเจ้า ชนเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์โดยมุข คือ การ 
ตรัสรู้นั้นแล แม้มีอัธยาศัย มีกำลังมาก มีปัญญาแก่กล้า ย่อมได้บรรลุ 
ความเป็นพระสัพพ้ฌูญด้วยเหตุแห่งปัญญา แม้เราเป็นธรรมราชาผู้สมบูรณ์ 
ด้วยบารมี ๓๐ ทัศ ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ 
นับไม , ล้วน นมัสการพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพร้อมด้วยสงฆ์ด้วย 
นิ้วทั้ง ๑๐ แล้วกราบไหว้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 2 

ทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า รัตนะทั้งที่มี , ในอากาศและอยู่ที่พื้นดิน ในพุทธ 
เขต มีประมาณเท่าใด เราจักนำรัตนะทั้งหมดนั้นมาด้วยใจ ณ พื้นที่เป็น 
รูปิยะนั้น เราได้นิรมิตปราสาทหลายชั้น อันสำเร็จด้วยรัตนะ สูง 
ตระหง่านจรดฟ้า มีเสาอันวิจิตร ได้สัดส่วน ชัดไว้ดี ควรค่ามาก มี 
คันทวยทำด้วยทองคำ ประดับด้วยนกกระเรียนและฉัตร พื้นชั้นแรกเป็น 
แก้วไพฑูรย์ งามปราศจากมลทิน ไม่มีผ้า เกลื่อนกลาดด้วยดอกบัวหลวง 
มีพื้นทองคำอย่างดี พื้นบางชั้นมีสีดังแก้วประพาฬ เป็นกิ่งน่ารื่นเริง บาง 
ชั้นแดงงาม บางชั้นเปล่งรัศมี ดังสีแมลงค่อมทอง บางชั้นสว่างทั่วทิศ 
ในปราสาทนั้น มีศาลาสี่หน้ามุข มีประตูหน้าต่างจัดไว้เรียบร้อย มีชุกชี 
และหลุมตาข่ายสี่แห่ง มีพวงมาลัยหอมน่ารื่นรมย์ใจห้อยอยู่ ยอด 
ปราสาทนั้นประดับด้วยแล้ว ๗ ประการ มีสีเขียว เหลือง แดง ขาว 
ดำล้วน ประกอบด้วยยอดเรือนชั้นเยี่ยม มีสระประทุมชุดอกบานสะพรั่ง 
งามด้วยฝูงเนื้อและนก บางชั้นดาดาษด้วยดาวนักษัตร ประดับด้วยรูป 
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ปกคลุมด้วยพวงดอกไม้ทอง ดาดาษด้วยตาข่าย 
ทองน่ารื่นรมย์ห้อยย้อยด้วยกระดิ่งทอง เปล่งเสียงด้วยกำลังลม ปรา 
สาทนั้นวิจิตรด้วยธงสึต่างๆ คือ ธงสึชมพู สีแดง สีเหลือง สีเขียว 
และสีทอง ปักไว้เป็นระเบียบ แผ่นกระดานต่างๆ มากหลายร้อย ทำ 
ด้วยเงิน ทำด้วยแก้วมณี ทับทิม ทำด้วยแก้วมรกต วิจิตรด้วยที่นอน 
ต่างๆ ลาดด้วยผ้าเมืองกาสีละเอียดอ่อน เราปูลาดเครื่องลาดต่างๆ 
ด้วยผ้ากัมพล ผ้าทุกุลพัสตร์ ผ้าเมืองจีน ผ้าเมืองแขก และผ้าห่มเหลือง 
ทุกแห่ง ด้วยใจ ที่พื้นนั้นๆ ประดับด้วยยอดแก้ว คนหลายร้อยยืน 
ลือประทีปแก้วมณีอันส่งแสงเรืองอยู่ เสาระเนียด เสาซุ้มประตู ทำด้วย 
ทองชมพูนุท ไม้แก่นและเงินม้าง มีที่ต่อหลายแห่ง ชัดไว้เรียบดี วิจิตร 
ด้วยบานประตูและกลอน ย่อมยังปราสาทให้งาม สองข้างปราสาทนั้น 
มีกระถางนั้าเต็มเปียมหลายกระถาง ปลูกบัวหลวงและอุบลไร้เต็ม เรา 
นิรมิตพระพุทธเจ้าในอดีต ผู้เป็นนายกของโลกทุกพระองค์ พร้อมด้วย 
พระสงฆ์สาวก ด้วยวรรณและรปตามปกติ พระพทธเจ้าทกพระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 3 

พร้อมด้วยพระสาวกเข้าไปทางประตูนั้น หมู , พระอริยเจ้านั่งบนตั่งอันทำ 
ด้วยทองคำล้วนๆ พระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมในโลก มีอยู่ ณ บัดนี้ก็ดี 
เป็นอดีตก็ดี ปีจจุบันก็ดี ทุกพระองค์ได้ขึ้นปราสาทของเรา พระสยัมภู 
ปัจเจกพุทธเจ้าหลายร้อย ผู้ไม่พ่ายแพ้ ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ขึ้น 
ปราสาทของเราทั้งหมด ต้นกัลปพฤกษ์ทั้งเป็นของทิพย์และของมนุษย์ 
มีมาก เรานำเอาผ้าทุกอย่างจากต้นกัลปพฤกษ์นั้น มาทำไตรจีวรถวายให้ 
ท่านเหล่านั้นครอง ของเคี้ยว ของฉัน ของลิ้ม นั้าและข้าวมีสมบูรณ์ 
เราใส่อาหารเต็มบาตรงามทำด้วยมณีแล้วถวายพระอริยเจ้าทั้งผองครองผ้า 
ทิพย์ ครองจีวรเนื้อเกลี้ยงอิ่มหนำสำราญด้วยนั้าตาลกรวด นั้ามัน นั้าผึ้ง 
นั้าอ้อยรสหวานฉํ่าและด้วยข้าวปายาส หมู , อริยเจ้าเหล่านี้เข้าห้องแล้ว 
สำเร็จสีหไสยาบนที่นอนอันควรค่ามาก ดังไกรสรีนอนในลิ้าที่อยู่ รู้สึกตัว 
ลุกขึ้นนั่งคู้บัลลังก์บนที่นอน เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความยินดีในฌานอัน 
เป็นโคจรของพุทธเจ้าทุกพระองค์ บางพวกแสดงธรรม บางพวกเข้าฌาน 
ด้วยฤทธ บางพวกเข้าอัปปนาฌาน และบางพวกอบรมอภิญญาวสี บาง 
พวกแผลงฤทขึ้คนเดียวเป็นได้หลายร้อยหลายพัน แม้พระพุทธเจ้าก็ถาม 
ปัญหาอันเป็นอารมณ์ คือ วิสัยของพระสัพพัญญกะพระพุทธเจ้า ท่าน 
เหล่านั้น ย่อมตรัสรู้เหตุอันละเอียดลึกซึ้งด้วยพระปัญญา พระสาวกทูล 
ถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสถามพระสาวก ท่านเหล่านั้นถามกัน 
และกัน และพยากรณ์กันและกัน พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 
และพระสาวกต่างเป็นศิษย์ ท่านเหล่านั้นรื่นรมย์อยู่ด้วยความยินดีอย่างนี้ 
อภิรมย์อยู่ในปราสาทของเรา ฉัตรและฉัตรซ้อน มีรัศมีดังไม้ไผ่แก้วตั้งไว้ 
ทุกๆ องค์ทรงไว้ซึ่งฉัตรอันห้อยย้อยด้วยตาข่ายทอง ขจิตด้วยตาข่ายเงิน 
วงรอบด้วยตาข่ายมุกดา บนเศียรมีเพดานผ้า แวววาวด้วยดาวทอง งดงาม 
ดาดาษด้วยพวงมาลัยทุกๆ องค์ทรงไว้รอบๆ ฉัตรดาดาษด้วยพวงมาลัย 
งามด้วยพวงดอกไม้หอม เกลื่อนด้วยพวงผ้า ประดับด้วยพวงแล้ว 
เกลื่อนกลาดด้วยดอกไม้ งดงามยิ่งนัก รมด้วยของหอมน่าพอใจ ทำด้วย 
ของหอมยาวห้านิ้ว มงด้วยเครื่องมงทอง ในสี่ท่ศแห่งปราสาท มีสระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 4 

อันดาดาษด้วยปทุมและอุบล หอมตระหลบด้วยเกสรดอกปทุม ปรากฏ 
ดังสีทองคำ โดยรอบปราสาท มีต้นไม้ทุกชนิด ดอกบานสะพรั่ง และ 
ดอกไม้หล่นลงเอง เรี่ยรายอยู่ยังปราสาท ใกล้ๆ ปราสาทนั้นมีฝูงนกยูง 
รำแพนหาง ฝูงหงส์ทิพย์ส่งเสียง ฝูงนกการวิกขับขาน หมู , นกร้องอยู่ 
โดยรอบปราสาท เสียงกลองเภรีทุกอย่างจงเป็นไป เสียงพิณทุกชนิดจง 
ดีด เสียงสังคีตทุกอย่างจงขับขาน โดยรอบปราสาท ขอบัลลังก์ทองใหญ่ 
สมบูรณ์ด้วยรัศมี ไม่มีช่องประดับด้วยแล้ว จงตั้งอยู่ ในกำหนดพุทธเขต 
และในหมื่นจักรวาล ขอต้นไม้ประจำทวีปจงรุ่งเรือง เป็นไม้สว่างไสว 
เช่นเดียวกัน สืบต่อกันไปตั้งหมื่นต้น หญิงเต้นรำ หญิงขับร้อง จงเต้นรำ 
ขับร้องหมู , นางอัปสรผู้มีอวัยวะต่างๆ กันจงปรากฏ(ฟ้อน)อยู่โดย 
รอบปราสาท เราให้ชักธงทุกชนิดมีห้าสึงามวิจิตรขึ้นอยู่บนยอดไม้ ยอด 
ภูเขา และบนยอดสิเนรุ หมู , ชน ฝูงนาค คนธรรพ์ และเทวดาทุกท่าน 
นั้น จงมาประนมหัตถ์นมัสการเรา แวดล้อมปราสาทอยู่ กุศลกรรมอย่าง 
ใดอย่างหนึ่ง เป็นกิริยาที่เราพึงทำด้วยกาย วาจา และใจ กุศลกรรมนั้นเรา 
ทำแล้วไปในไตรทศ สัตว์เหล่าใดมีสัญญา และสัตว์เหล่าใดไม่มีสัญญา 
มีอยู่ ขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งผลบุญ ที่เราทำแล้ว สัตว์ 
เหล่าใดทราบบุญที่เราทำแล้ว เราให้ผลบุญแก , สัตว์เหล่านั้น บรรดาสัตว์ 
เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดไม , รู้ ขอทวยเทพจงไปบอกแก , สัตว์เหล่านั้น ปวง 
สัตว์ในโลกผู้อาศัยอาหารเป็นอยู่ทุกจำพวก ขอจงได้อาหารอันพึงใจ ด้วย 
ใจของเรา เรามีใจเลื่อมใสในทานที่เราให้แล้วด้วยใจอันผ่องใส เราบูชา 
พระส้มพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้ว บูชาแก , พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย 
เพราะกุศลกรรมที่เราทำดีแล้วนั้น และเพราะความปรารถนาแห่งใจ เราละ 
กายมนุษย์แล้ว ได้ไปยังดาวดึงส์พิภพ เราย่อมรู้ทั่วความเป็นเทวดาและ 
มนุษย์ในสองภพ ย่อมไม , รู้จักคติลื่น นี้เป็นผลแห่งความปรารถนาด้วยใจ 
เราเป็นใหญ่กว่าเทวดา เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะ 
ไม่มีใครเสมอเราด้วยปัญญา โภชนะต่างๆ อย่างประเสริฐ และรัตนะ 
มากมาย ผ้าต่างชนิด ย่อมจากฟ้ามาหาเราพลัน เราชี้มือไปในที่ใด คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 5 

ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในนาและในป่า อาหารทิพย์ย่อมมาหาเรา 
เอง เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและ 
ในป่า รัตนะทุกอย่างย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน 
ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและในป่า ของหอมทุกชนิดย่อมมาหาเราเอง 
เราชี้มือไปในที่ใด คือที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและในป่า 
ยวดยานทุกอย่างย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา 
บนอากาศ ในนั้นเละในป่า ดอกไม้ทุกชนิดย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปใน 
ที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในนาและในป่า เครื่องประดับ 
ย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ 
ในนํ้าและในป่า ปวงนางกัญญาย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่ 
แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและในป่า นํ้าผึ้งและนํ้าตาลกรวด 
ย่อมมาหาเรา เราชี้มือไปในที่ใด คือ ที่แผ่นดิน ภูเขา บนอากาศ ใน 
นํ้าและในป่า ของเคี้ยวทุกอย่างย่อมมาหาเรา เราได้ให้ทานอันประเสริฐ 
นั้นในคนไม , มีทรัพย์ คนเดินทางไกล ยาจก และคนเดินทางเปลี่ยว 
เพื่อต้องการบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ เรายังภูเขาหินให้บันลืออยู่ 
ยังเขาอันแน่นหนาให้กระหึ่มอยู่ ยังมนุษยโลก พร้อมทั้งเทวโลกให้ร่าเริง 
อยู่ จะเป็นพระพุทธเจ้าในโลก ทิศ ๑๐ มีอยู่ในโลก ที่สุดไม , มีแก่บุคคล 
ผู้ไปอยู่ ก็ในทิศาภาคนั้น พุทธเขตนับไม , ได้ รัศมีของเราปรากฏเปล่ง 
ออกเป็นคู่ๆ ข่าย (หมู่,คู่) รัศมีมีอยู่ในระหว่างนี้เราเป็นผู้มีแสง 
สว่างมาก ปวงชนในโลกธาตุประมาณเท่านี้จงเห็นเรา จงมีใจยินดีทั้ง 
หมดเทียว จงประพฤติตามเราทั้งหมด เราลึกลองอมฤต มีเสียงบันลือ 
ไพเราะสละสลวย ปวงชนในระหว่างนี้ จงได้ยินเสียงอันไพเราะของเรา 
เมื่อฝนคือธรรมเทศนาตกลง ปวงชนจงเป็นผู้ไม , มีอาสวะ บรรดาชน 
เหล่านั้น สัตว์ผู้เกิดสุดท้ายภายหลัง จงเป็นพระโสดาบัน เราให้ทานที่ 
ควรให้แล้ว บำเพ็ญศีลโดยไม , เหลือ ถึงที่สุดเนกขัมมบารมีแล้ว พึงได้ 
บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เราเรียนถามบัณฑิตแล้ว ทำความเพียรอย่าง 
สงสด ถึงที่สดขันติบารมีแล้ว พึงได้บรรลสัมโพธิฌาณอันอดม เรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 6 

กระทำอธิฐานจิตมั่นคงแล้ว บำเพ็ญสัจจบารมีถึงที่สุด เมตตาบารมีแล้ว 
พึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เราเป็นผู้มีใจเสมอในอารมณ์ทั้งปวง 
คือ ในลาภ ความเสื่อมลาภ สุข ทุกข์ สรรเสริญ และนินทา พึง 
ได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ท่านทั้งหลายเห็นความเกียจคร้านโดยเป็น 
ภัย และเห็นความเพียรโดยความเกษมแล้ว จงปรารภความเพียร นี้เป็น 
อนุศาสนืของพระพุทธเจ้า ท่านทั้งหลายเห็นความวิวาทโดยเป็นภัย และ 
เห็นความไม , วิวาทโดยเกษมแล้ว จงสมัครสมานกัน กล่าววาจาอ่อนหวาน 
แก , กัน นี้เป็นอนุศาสนึของพระพุทธเจ้า ท่านทั้งหลายเห็นความประมาท 
โดยเป็นภัย และเห็นความประมาทโดยเกษมแล้ว จงอบรมอัฏฐังคิกมรรค 
นี้เป็นอนุศาสนึของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย 
มาประชุมกันอยู่มาก ทุกประการ ท่านทั้งหลายจงกราบไหว้นมัสการพระ 
สัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้พระพุทธเจ้า 
(และ) ธรรมของพระพุทธเจ้า ใครๆ ไม , อาจคิดได้ เมื่อบุคคลเลื่อมใสใน 
พระพุทธเจ้าและพระธรรม อันใครๆ ไม , อาจคิดได้ ย่อมมีผลอันใครๆ 
คิดไม , ได้. 

ทราบว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคจะทรง ให้ ท่านพระอานนท์ เพ ระพุทธจิตของพระองค์จึง 
ได้ตรัสธรรมบรรทายชื่อพุทธาปนิยะ ด้วยประการฉะนี้ 
พุทธาปทานจบบริบูรณ์. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 7 

ปัจเจกพุทธาปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยการให้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 
[๒] ลำดับนี้ขอฟ้งปัจเจกพุทธาปทาน พระอานนท์เวเทหมุนี ผู้มีอินทรีย์อัน 
สำรวมแล้ว ได้ทูลถามพระตถาคต ผู้ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันว่า 
ทราบด้วยเกล้าฯ ว่า พระปัจเจกพุทธเจ้ามีจริงหรือ เพราะเหตุไรท่าน 
เหล่านั้นจึงได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้เป็นนักปราชญ์? ในกาลครั้งนั้น 
พระผู้มีพระภาคสัพพัญญผู้ประเสริฐ แสวงหาคุณใหญ่ ตรัสตอบท่าน 
พระอานนท์ผู้เจริญ ด้วยพระสุรเสียงไพเราะว่า พระปัจเจกพุทธเจ้า 
สร้างบุญในพระพุทธเจ้าทั้งปวง ยังไม , ได้โมกขธรรมในศาสนาของพระชิน 
เจ้า ด้วยมุข คือ ความสังเวชนั้นแล ท่านเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์ 
มีปัญญาแก่กล้า ถึงจะเว้นพระพุทธเจ้าก็ย่อมบรรลุปัจเจกโพธิญาณได้ 
แม้ด้วยอารมณ์นิดหน่อย ในโลกทั้งปวง เว้นเราแล้ว ไม่มีใครเสมอ 
พระปัจเจกพุทธเจ้าเลย เราจักบอกคุณเพียงสังเขปนี้ของท่านเหล่านั้น 
ท่านทั้งหลาย จงฟ้งคุณของพระมหามุนีให้ดี ท่านทั้งปวงปรารถนานิพพาน 
อันเป็นโอสถวิเศษ จงมีจิตผ่องใส ฟิงถ้อยคำดี อันอ่อนหวานไพเราะ 
ของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ ตรัสรู้เอง คำพยากรณ์โดยสืบๆ 
กันมาเหล่าใด ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มาประชุมกัน โทษ เหตุ 
ปราศจากราคะ และพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย บรรลุโพธิญาณด้วย 
ประการใด พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย มีสัญญาในวัตถุอันมีราคะว่า 
ปราศจากราคะ มีชิตปราศจากกำหนัดในโลกอันกำหนัด ละธรรมเครื่อง 
เนิ่นช้า การแพ้และความดิ้นรน แล้ว จึงบรรลุปัจเจกโพธิญาณ ณ สถานที่ 
เกิดนั้นเอง ท่านวางอาญาในสรรพสัตว์ ไม่เบียดเบียนแม้ผู้หนึ่งในสัตว์ 
เหล่านั้น มีจิตประกอบด้วยเมตตา หวังประโยชน์เกื้อกูล เที่ยวไปผู้เดียว 
เปรียบเหมือนนอแรด ฉะนั้น ท่านวางอาญาในปวงสัตว์ ไม่เบียดเบียน 
แม้ผู้หนึ่งในสัตว์เหล่านั้น ไม่ปรารถนาบุตร ที่ไหนจะปรารถนาสหาย 
เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ความเสน่หาย่อมมีแก่บุคคล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 8 

ผู้เกิดความเกี่ยวข้อง ทุกข์ที่อาศัยความเสน่หานี้มีมากมาย ท่านเล็งเห็น 
โทษอันเกิดแต่ความเสน่หา จึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น 
ผู้มี'จิตพัวพัน ช่วยอนุเคราะห์มิตรสหาย ย่อมท่าตนให้เสื่อมประโยชน์ 
ท่านมองเห็นภัยนี้ในความสนิทสนม จึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียว เช่นกับนอแรด 
ฉะนั้น ความเสน่หาในบุตรและภรรยา เปรียบเหมือนไม้ไผ่กอใหญ่เกี่ยว 
กันอยู่ ท่านไม , ข้องในบุตรและภริยา ดังหน่อไม้ไผ่ เที่ยวไปผู้เดียว 
เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ท่านเป็นวิญญชนหวังความเสรี จึงเที่ยวไป 
ผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น เหมือนเนื้อที่ไม , ถูกผูกมัด เที่ยวหาเหยื่อ 
ในป่าตามความปรารถนา ฉะนั้น ต้องมีการปรึกษากันในท่ามกลางสหาย 
ทั้งในที่อยู่ ที่บำรุง ที่ไป ที่เที่ยว ท่านเล็งเห็นความไม , โลภ ความเสรี 
จึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น การเล่น (เป็น) ความยินดี 
มีอยู่ในท่ามกลางสหาย ส่วนความรักในบุตรเป็นกิเลสใหญ่ ท่านเกลียด 
ความวิปโยคเพราะของที่รัก จึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น 
ท่านเป็นผู้แผ่เมตตาไปในสี่ทิศ และไม , โกรธเคือง ยินดีด้วยปัจจัยตามมี 
ตามได้เป็นผู้อดทนต่อมวลอันตรายได้ ไม , หวาดเสียวเที่ยวไปผู้เดียว 
เช่นกับนอแรด ฉะนั้น แม้บรรพชิตบางพวก และพวกคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน 
สงเคราะห์ได้ยาก ท่านเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยในบุตรคนอื่น จึงเที่ยว 
ไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ท่านปลงเครื่องปรากฏ (ละเพศ) 

คฤหัสถ์ กล้าหาญ ตัดกามอันเป็นเครื่องผูกของคฤหัสถ์ เปรียบเหมือน 
ไม้ทองหลางมีใบขาดหมด เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ล้า 
จะพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน ประพฤติเช่นเดียวกัน อยู่ด้วยกรรมดี 
เป็นนักปราชญ์ พึงครอบงำอันตรายทั้งสิ้นเสียแล้ว พึงดีใจ มีสติเที่ยว 
ไปกับสหายนั้น ถ้าจะไม , ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน ประพฤติเช่นเดียวกัน 
อยู่ด้วยกรรมดี เป็นนักปราชญ์ พึงเที่ยวไปผู้เดียว เหมือนพระราชาทรง 
ละแว่นแคว้นที่ทรงชนะแล้ว เที่ยวไปผู้เดียว ดังช้างมาตังคะ ละโขลง 
อยู่ในป่า ความจริง เราย่อมสรรเสริญสหายสมบัติ พึงถ้องเสพสหายที่ 
ประเสริฐกว่า หรือที่เสมอกัน (เท่านั้น) เมื่อไม , ได้สหายเหล่านี้ ก็พึง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 9 

คบหากับกรรมอันไม่มีโทษ เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ท่าน 
เห็นกำไลมือทองคำอันผุดผ่องที่นายช่างทองทำสำเร็จสวยงาม กระทบกัน 
อยู่ที่แขนทั้งสอง จึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น การเปล่ง 
วาจา หรือวาจาเครื่องข้องของเรานั้น พึงมีกับเพื่อนอย่างนี้ท่านเล็งเห็น 
ภัยนี้ต่อไป จึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ก็กามทั้งหลายอัน 
วิจิตร หวาน อร่อย เป็นที่รื่นรมย์ใจ ย่อมยํ่ายีชิตด้วยสภาพต่างๆ 
ท่านเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย จึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น 
ความจัญไร หัว!! อุบาทว์ โรค กิเลสดุจลูกศร และภัยนี้ ท่านเห็น 
ภัยนี้ในกามคุณทั้งหลาย จึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ท่าน 
ครอบงำอันตรายแม้ทั้งหมดนี้ คือ หนาว ร้อน ความหิว ความกระหาย 
ลม แดด เหลือบ ยุง และสัตว์เลื้อยคลาน แล้วเที่ยวไปผู้เดียว เช่น 
กับนอแรด ฉะนั้น ท่านเที่ยวไปผู้เดียว เช่นนอแรด เปรียบเหมือน 
ช้างละโขลงไว้แล้ว มีขันธ์เกิดพร้อมแล้ว มีสีกายดังดอกปทุมใหญ่โต 
อยู่ในป่านานเท่าที่ต้องการ ฉะนั้น ท่านใคร่ครวญถ้อยคำของพระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นเผ่าพันธุพระอาทิตย์ว่า บุคคลพึงถูกต้องวิมุติอันเกิดเองนี้ มิใช่ 
ฐานะของผู้ทำความคลุกคลีด้วยหมู่ จึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด 
ฉะนั้น ท่านเป็นไปล่วงทิฏฐิอันเป็นข้าศึก ถึงความแน่นอน มีมรรคอัน 
ได้แล้ว เป็นผู้มีญาณเกิดขึ้นแล้ว อันบุคคลอื่นไม่ต้องแนะนำ เที่ยวไป 
ผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ท่านไม่มีความโลภ ไม , โกง ไม่กระหาย 
ไม , ลบหลู่คุณท่าน มี'โมโหดุจนั้าฝาดอันกำกัดแล้ว เป็นผู้ไม่มีตัณหาในโลก 
ทั้งปวง เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น กุลบุตรพึงเว้นสหาย 
ผู้ลามก ผู้มักชี้อนัตถะ ตั้งมั่นอยู่ในฐานะผิดธรรมดา ไม , พึงเสพสหาย 
ผู้ขวนขวาย ผู้ประมาทด้วยตน พึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น 
กุลบุตรพึงคบมิตรผู้เป็นพหูสูต ทรงธรรม มีคุณยิ่ง มีปฏิภาณ ท่านรู้ 
ประโยชน์ทั้งหลาย บรรเทาความสงสัยแล้ว เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 10 

นอแรด ฉะนั้น ท่านไม่พอใจในการเล่น ความยินดี และกามสุขในโลก 
ไม่เพ็งเล็งอยู่ คลายยินดีจากฐานะที่ตกแต่ง มีปกติกล่าวคำสัตย์ เที่ยวไป 
ผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ท่านละบุตร ภริยา บิดา มารดา ทรัพย์ 
ข้าวเปลือก เผ่าพันธ์ และกามทั้งหลายตามที่ตั้งลง เที่ยวไปผู้เดียว เช่น 
กับนอแรด ฉะนั้น ในความเกี่ยวข้องนี้มีความสุขนิดหน่อย มีความ 
พอใจน้อย มีทุกข์มากยิ่ง บุรุษผู้มีความรู้ทราบว่า ความเกี่ยวข้องนี้ดุจลูก 
ธนู พึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น กุลบุตรพึงท่าลายสังโยชน์ 
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนปลาท่าลายข่าย แล้วไม่กลับมา ดังไฟไหม้เชื้อ 
ลามไปแล้วไม , กลับมา พึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น พึง 
ทอดจักษุลง ไม่คะนองเท้า มีอินทรีย์อันคุ้มครองแล้ว รักษามนัส อัน 
ราคะไม่ชุ่มแล้ว อันไฟกิเลสไม , เผาลน พึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด 
ฉะนั้น พึงละเครื่องเพศคฤหัสถ์แล้ว ถึงความตัดถอน เหมือนไม้ทอง 
กวาวที่มีใบขาดแล้ว นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกบวชแล้ว เที่ยวไปผู้เดียว 
เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ไม , พึงท่าความกำหนัดในรส ไม , โลเล ไม่ต้อง 
เลี้ยงผู้อื่น เที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอก มีจิตไม , ข้องเกี่ยวในสกุล 
เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น พึงละนิวรณ์เครื่องกั้นชิต ๕ 
ประการ พึงบรรเทาอุปกิเลสเสียทั้งสิ้น ไม , อาศัยตัณหาและทิฏฐิ ตัดโทษ 
อันเกิดแต่สิเนหาแล้ว เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น พึงท่าสุข 
ทุกข์ โทมนัสและโสมนัสก่อนๆ ไว้เบื้องหลัง ได้อุเบกษา สมถะ 
ความหมดจดแล้ว เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น พึงปรารภ 
ความเพียรเพื่อบรรลุนิพพาน มีจิตไม , หดหู่ ไม่ประพฤติเกียจคร้าน มี 
ความเพียรมั่น (ก้าวออก) เข้าถึงด้วยกำลัง เรี่ยวแรง เที่ยวไปผู้เดียว 
เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ไม , พึงละการหลีกเร้นและฌาน มีปกติประพฤติ 
ธรรมสมควรแก , ธรรมเป็นนิตย์ พิจารณาเห็นโทษในภพทั้งหลาย เที่ยว 
ไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น พึงปรารถนาความสิ้นตัณหา ไม่ 
ประมาท เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลม มีการสดับ มีสติ มีธรรมอันพิจารณา 
แล้ว เป็นผ้เที่ยง มีความเพียร เที่ยวไปผ้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 11 

ไม่พึงสะดุ้งในเพราะเสียง ดังสีหะ ไม่ขัดข้อง อยู่ในตัณหาและทิฏฐิ 
เหมือนลมไม่ติดตาข่าย ไม่ติดอยู่ในโลก ดุจดอกปทุม ไม่ติดนา พึง 
เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น พึงเสพเสนาสนะอันสงัด 
เหมือนราชสีห์มีเขี้ยวเป็นกำลัง เป็นราชาของเนื้อ มีปกติประพฤติข่มขี่ 
ครอบงำ พึงเที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น พึงเจริญเมตตา 
วิมุติ กรุณาวิมุติ มุทิตาริมุติ และอุเบกขาวิมุติทุกเวลา ไม่พิโรธด้วย 
สัตว์โลกทั้งปวง เที่ยวไปผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น พึงละราคะ 
โทสะและโมหะ พึงทำลายสังโยชน์ทั้งหลายเสีย ไม่สะดุ้งในเวลาสิ้น 
ชีวิต พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น ชนทั้งหลายมีเหตุ 
เป็นประโยชน์ จึงคบหาสมาคมกัน มิตรทั้งหลายไม , มีเหตุ หาได้ยากใน 
วันนี้มนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามองประโยชน์ตน ไม่สะอาด พึงเที่ยวไป 
ผู้เดียว เช่นกับนอแรด ฉะนั้น พึงมีศีลบริสุทธ มีปัญญาหมดจดดี 
มีจิตตั้งมั่น ประกอบความเพียร เจริญวิปัสสนา มีปกติเห็นธรรม 
วิเศษ พึงรู้แจ้งธรรมอันสัมปยุตด้วยองค์มรรคและ'โพชฌงค์ (พึงรู้แจ้ง 
องค์มรรคและโพชฌงค์) นักปราชญ์เหล่าใดเจริญสุญญตริโมกข์ อนิมิตต 
วิโมกข์ และอัปปณิหิตวิโมกข์ ไม่บรรลุความเป็นพระสาวกในศาสนา 
พระชินเจ้า นักปราชญ์เหล่านั้นย่อมเป็นพระสยัมภูปัจเจกพุทธเจ้า มีธรรม 
ใหญ่ มีธรรมกายมาก มีจิตเป็นอิสระ ข้ามห้วงทุกข์ ทั้งมวลได้ มีจิต 
โสมนัส มีปกติเห็นประโยชน์อย่างยิ่ง เปรียบดังราชสีห์ เช่นกับนอแรด 
พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้มีอินทรีย์ระงับ มีใจสงบ มีจิตมั่นคง มีปกติ 
ประพฤติด้วยความกรุณาในสัตว์เหล่าอื่น เกื้อกูลแก , สัตว์ รุ่งเรืองในโลกนี้ 
และโลกหน้า เช่นกับประทีป ปฏิบัติเป็นประโยชน์แก , สัตว์พระปัจเจก 
พุทธเจ้าเหล่านี้ละกิเลสเครื่องกั้นทั้งปวงหมดแล้ว เป็นจอมแห่งชน 
เป็นประทีปส่องโลกให้สว่าง เช่นกับรัศมีแห่งทองชมพูนุท เป็นทักขิไณย 
บุคคลชั้นดีของโลก โดยไม , ต้องสงสัย บริบูรณ์อยู่เนืองนิตย์ คำสุภาษิต 
ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมเป็นไปในโลกทั้งเทวโลก ชน 
เหล่าใดผู้เป็นพาลได้ฟิงแล้ว ไม่ทำเหมือนดังนั้น ชนเหล่านั้นต้องเที่ยว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 12 

ไปในสังขารทุกข์บ่อยๆ คำสุภาษิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็น 
คำไพเราะ ดังนํ้าผึ้งรวงอันหลั่งออกอยู่ ชนเหล่าใดได้ฟ้งแล้ว ประกอบ 
การปฏิบัติตามนั้น ชนเหล่านั้น ย่อมเป็นผู้มีปัญญา เห็นสัจจะ คาถาอัน 
โอฬารอันพระปัจเจกพุทธชินเจ้าออกบวชกล่าวแล้ว คาถาเหล่านั้น 
พระตถาคตผู้สีหวงศ์ศากยราชผู้สูงสุดกว่านรชน ทรงประกาศแล้ว เพื่อให้ 
รู้แจ้งธรรม คาถาเหล่านี้พระปัจเจกเจ้าเหล่านั้นรจนาไว้อย่างวิเศษ เพื่อ 
ความอนุเคราะห์โลก อันพระสยัมภูผู้สีหะทรงประกาศแล้ว เพื่อยังความ 
สังเวช การไม่คลุกคลีและปัญญาให้เจริญ ฉะนี้แล. 

จบ ปัจเจกพุทธาปทาน 
จบ อปาทานที่ ๒ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 13 

สาริปุตตเถราปทานที่ ๓ (๑) 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระสารีบุตร 
ลำดับนี้เชิญฟ้งเถราปทาน 

[๓] ในที่ไม , ไกลแต่หิมวันตประเทศ มีภูเขาชื่อลัมพกะเราสร้างอาศรมไว้อย่างดี 
สร้างบรรณศาลาไว้ใกล้ภูเขานั้น อาศรมของเราไม , ไกลจากส่งแม่นั้าอันไม่ลึก 
มีท่านี้าราบเรียบเป็นที่รื่นรมย์ใจ เกลื่อนกล่นด้วยหาดทรายขาวสะอาด ที่ 
ใกล้อาศรมของเรานั้น มีแม่นั้าไม่มีก้อนกรวด ตลิ่งไม , ชัน นั้าจืดสนิท 
ไม , มีกลิ่นเหม็น ไหลไป ทำให้อาศรมของเรางาม ฝูงจระเข้ มังกร ปลา 
ฉลามและเต่า ว่ายนั้าเล่นอยู่ในแม่นั้าไหลไป ณ ที่ใกล้อาศรมของเรา 
ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม ฝูงปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลา 
เค้า ปลาตะเพียน ปลานกกระจอก ว่ายโลดกระโดดอยู่ ย่อมทำอาศรม 
ของเราให้งาม ที่สองส่งแม่นั้า มีหมู , ไม้ดอก หมู , ไม้ผล ห้อยย้อมอยู่ 
ทั้งสองส่ง ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม ไม้มะม่วง ไม้รัง หมากเม่า 
แคฝอย ไม้ยางทราย ส่งกลิ่นหอมอบอวลอยู่เป็นนิจ บานอยู่ใกล้อาศรม 
ของเรา ไม้จำปา ไม้อ้อยช้าง ไม้กระทุ่ม กถินพิมาน บุนนาค และ 
ลำเจียกมีกลิ่นหอมฟ้งไปเป็นนิจ บานสะพรั่งอยู่ใกล้อาศรมของเรา ไม้ 
ลำดวน ต้นอโศก ดอกกุหลาบ บานสะพรั่ง อยู่ใกล้อาศรมของเรา 
ไม้บรู และมะกลํ่าหลวง ดอกบานสะพรั่งอยู่ใกล้อาศรมของเรา การะเกด 
พยอมขาว พิกุล และมะลิซ้อน มีดอกหอมอบอวล ทำอาศรมของเรา 
ให้งามไม้เจตภังคีไม้กรรณิการ์ ไม้ประดู่และไม้อัญชัน มีมาก 
มีดอกหอมฟ้งทำให้อาศรมของเรางาม มะนาว มะงั่ว และแคฝอย ดอก 
บานสะพรั่งหอมตลบอบอวล ทำอาศรมของเราให้งาม ไม้ราชพฤกษ์อัญชัน 
เขียว ไม้กระทุ่มและพิกุลมีมาก ดอกหอมฟ้งไป ทำอาศรมของเราให้งาม 
ถั่วดำ ถั่วเหลือง กล้วยและมะกรูด งอกงามด้วยนั้าหอม ออกผลสะพรั่ง 
ดอกปทุมอย่างอื่นบานเบ่ง ดอกบัวชนิดอื่นก็เกิดขึ้น บัวหลวงชนิดหนึ่ง 
ดอกร่วงพรู บานอยู่ในบึงกาลนั้น กอปทุมมีดอกตูม เหง้าบัวเลื้อยไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 14 

เสมอ กระจับเกลื่อนด้วยใบ งามอยู่ในบึงในกาลนั้น ไม้ตาเสือ จงกลณี 
ไม้อุตตรา และชบา กลิ่นหอมตลบไป ดอกบานอยู่ในบึงในกาลนั้น 
ฝูงปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเด้า ปลาตะเพียน ปลาสังกุลา 
และปลารำพัน มีอยู่ในบึงในกาลนั้น ฝูงจระเข้ ปลาฉลาด ปลาฉนาก 
ผีเสื้อนั้า และงูเหลือมใหญ่ที่สุด อยู่ในบึงนั้นในกาลนั้น ฝูงนกคับแค 
นกเป็ดนั้า นกจากพราก (ห่าน) นกกานั้า นกคุเหว่า และสาลิกา 
อาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้สระนั้น ฝูงนกกวัก ไก , ป่า ฝูงนกกะลิงป่า นก 
ต้อยตีวิด นกแขกเต้า ย่อมอาศัยเลี้ยงชีวิต อยู่ใกล้สระนั้น ฝูงหงส์ 


นกกระเรียน นกยูง นกแขกเต้า ไก่งวง นกค้อนหอย และนกออก 
ย่อมอาศัยเลี้ยงชีวิต อยู่ใกล้สระนั้น ฝูงนกแสก โปฏฐสีสา นกเขา 
เหนี่ยว มีมาก และฝูงนกกานั้า ย่อมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้สระนั้น ฝูง 
เนื้อฟาน กวาง หมู หมาป่า หมาจิ้งจอกมีอยู่มาก ละมั่ง และเนื้อทราย 
ย่อมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้สระนั้น ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี 
หมาในกับเสือดาว โขลงช้าง แยกเป็นสามพวก อาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้ 


สระนั้น เหล่ากินร วานรและแม้คนทำการงานในป่า หมาไล่เนื้อ และ 
นายพราน ก็อาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้สระนั้น ต้นมะพลับ มะหาด มะซาง 


หมากเม่า เผล็ดผลทุกฤดูกาล อยู่ ณ ที่ใกล้อาศรมของเรา ต้นคำ ต้นสน 
กระทุ่ม สะพรั่งด้วยผล รสหวาน เผล็ดผลทุกฤดู อยู่ ณ ที่ใกล้อาศรม 


ของเรา ต้นสมอ มะขามป้อม ต้นหว้า สมอพิเภก กระเบา ไม้รกฟ้า 
และมะตูม เผล็ดผลเป็นนิตย์ เชือกเขา มันอ้อน ต้นนมแมว มันนก 
กะเบง และคัดมอน มีอยู่มากมายใกล้อาศรมของเรา ณ ที่ใกล้อาศรม 
ของเรานั้น มีสระที่ขุดไว้อย่างดี มีนั้าในเย็นจืดสนิท มีทำนั้าราบเรียบ 
เป็นที่รื่นรมย์ใจ ดาดาษด้วยบัวหลวง อุบลและบัวขาว เกลื่อนกลาดด้วย 
บัวขม บัวเผื่อน กลิ่นหอมตลบไป ในกาลนั้น เราเป็นดาบส ชื่อสุรุจิ 
เป็นผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยวัตร มีปกติเพ่งฌาน ยินดีในฌานทุกเมื่อ บรรลุ 
ถึงอภิญญา ๕ และพละ ๕ อยู่ในอาศรมที่สร้างเรียบร้อย น่ารื่นรมย์ ใน 
ป่าอันบริบูรณ์ด้วยไม้ใบ ไม้ดอก และไม้ผลทุกสิ่งอย่างนี้ศิษย์ ๒๔,๐00 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 15 

นี้แล เป็นพราหมณ์ทั้งหมด ผู้มีชาติ มียศ บำรุงเรา มวลศิษย์ของเรานี้ 
เป็นผู้เข้าใจตัวบท เข้าใจไวยากรณ์ ในตำราทำนายลักษณะ และในคัมภีร์ 
อิดึหาสะ พร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัฌฑุและคัมภีร์เกฏภะ รู้จบไตรเพท บรรดา 
ศิษย์ของเราเป็นผู้ฉลาดในลางดีร้าย ในนิมิตดีร้าย และในลักษณะ 
ทั้งหลาย ศึกษาดี ในพื้นแผ่นดินและในอากาศ ศิษย์เหล่านี้มีความ 
ปรารถนาน้อย มีปัญญา กินหนเดียว ไม , โลภ สันโดษด้วยลาภและ 
ความเสื่อมลาภ บำรุงเราทุกเมื่อ เป็นผู้เพ่งฌาน ยินดีในฌาน เป็น 
นักปราชญ์ มีจิตสงบ ตั้งมั่น ปรารถนาความไม่มีกังวล บำรุงเราอยู่ 
ทุกเมื่อ เป็นผู้ถึงที่สุดอภิญญา ยินดีในอารมณ์อันเป็นโคจรของบิดา 
เที่ยวไปในอากาศ เป็นนักปราชญ์ บำรุงเราอยู่ทุกเมื่อ ศิษย์ของเราเหล่านั้น 
สำรวมในทวารทั้ง ๖ ไม่หวั่นไหว รักษาอินทรีย์ไม่คลุกคลีด้วยหมู , คณะ 
เป็นนักปราชญ์ หาผู้อื่นเสมอได้ยาก ศิษย์ของเราเหล่านั้นยับยั้งอยู่ด้วย 
การนั่งคู้บัลลังก์ การยืนและการเดินตลอดราตรี หาผู้อื่นเสมอได้ยาก 
มวลศิษย์ของเราไม่กำหนัด ในธรรมเป็นที่ตั้งความกำหนัด ไม่ขัดเคืองใน 
ธรรมเป็นที่ตั้งความขัดเคือง ไม , หลงในธรรมเป็นที่ตั้งความหลง หาผู้อื่น 
เสมอได้ยาก ศิษย์เหล่านั้นแผลงฤทธได้ต่างๆ ประพฤติอยู่เป็นนิตยกาล 
บันดาลให้แผ่นดินไหวก็ได้ ยากที่ใครๆ จะแข่งได้ ศิษย์เหล่านั้นเข้า 
ปฐมฌานเป็นต้น พวกหนึ่งไปยังอมรโคยานทวีป พวกหนึ่งไปยังปุพพวิเทห 
ทวีป พวกหนึ่งไปยังอุตตรกุรุทวีป ไปนำเอาผลหว้ามา ศิษย์ของเรา หา 
ผู้อื่นเสมอได้ยาก ศิษย์เหล่านั้นส่งหาบไปข้างหน้า ตนไปข้างหลัง ท้องฟ้า 
เป็นฐานะอันดาบส ๒๔,๐00 ปกปิดแล้ว ศิษย์บางพวกปงให้สุกด้วยไฟกิน 
บางพวกกินดิบๆ นั่นเอง บางพวกเอาพ่นแทะเปลือกออกแล้วกิน บาง 
พวกซ้อมด้วยครกแล้วกิน บางพวกตำด้วยครกหินกิน บางพวกกินผลไม้ที่ 
หล่นเอง บางพวกชอบสะอาด ลงอาบนั้าทั้งเวลาเย็นและเช้า บางพวก 
เอานี้ารดอาบ ศิษย์ของเราหาผู้อื่นเสมอได้ยาก ศิษย์ของเราปล่อยเล็บมือ 
เล็บเท้าและขนรักแร้งอกยาว ขี้พ่นเลอะเทอะ มีธุลีบนศีรษะ หอมด้วย 
กลิ่นศีล หาผู้อื่นเสมอได้ยาก ดาบสทั้งหลายมีตบะแรงกล้า ประชุมกัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 16 

ในเวลาเช้าแล้ว ไปประกาศลาภน้อยลาภมากในอากาศในกาลนั้น เมื่อ 
ดาบสนี้หลีกไป เสียงอันดังย่อมเป็นไป เทวดาทั้งหลายย่อมยินดีด้วยเสียง 
หนังสัตว์ ฤษีเหล่านั้นกล้าแข็งด้วยกำลังของตน เหาะไปในอากาศ ไปสู่ 
ทิศน้อยทิศใหญ่ตามปรารถนา ปวงฤาฏีนี้แล ทำแผ่นดินให้หวั่นไหว 
เที่ยวไปในอากาศ มีเดชแผ่ไป ยากที่จะข่มขี่ได้ ดังสาครยากที่ใครๆ จะ 
ให้ขุ่นได้ ฤาชีศิษย์ของเราบางพวกประกอบการยืนและเดิน บางพวกไม่ 
นอน บางพวกกินผลไม้ที่หล่นเอง หาผู้อื่นเสมอได้ยาก ท่านเหล่านี้มี 
ปกติอยู่ด้วยเมตตาแสวงหาประโยชน์ เกื้อกูลแก , สรรพสัตว์ ไม่ยกย่องตน 
ทั้งหมด ไม่ติเตียนใครๆ ทั้งนั้น เป็นผู้สะดุ้ง ดังพระยาราชสีห์ มี 
กำลังเหมือนพระยาคชสาร ยากที่จะข่มได้ดุจเสือโคร่ง ย่อมมาในสำนัก 
ของเรา พวกวิชาธร เทวดา นาค คนธรรพ์ ผีเสื้อนั้า กุมภัณฑ์ อสูร 
และครุฑ ย่อมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่ใกล้สระนั้น ศิษย์ของเราเหล่านั้น ทรง 
ชฎา เลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้และเหง้ามัน นุ่งห่มหนังสัตว์ เที่ยวไปในอากาศ 
ได้ทุกตน อยู่ใกล้สระนั้น ในกาลนั้น ศิษย์เหล่านี้เป็นผู้สมควร มีความ 
เคารพกันและกัน เสียงไอจามของศิษย์ทั้ง ๒๔,๐00 ย่อมไม่มี ท่านเหล่านี้ 
ซ้อนเท้าบนเท้า เงียบเสียง สังวรดี เข้ามาไหว้ เราด้วยเศียรเกล้า 
ทั้งหมดนั้น เราผู้เพ่งฌาน ยินดีในฌาน ห้อมล้อมด้วยศิษย์เหล่านั้น 
ผู้สงบระงับ มีตบะ อยู่ในอาศรมนั้น อาศรมของเรามีกลิ่นหอมด้วยกลิ่น 
ศีลของเหล่าฤาป็และด้วยกลิ่นสองอย่าง คือ กลิ่นดอกไม้และกลิ่นผลไม้ 
เราไม , รู้สึกตลอดคืนตลอดวัน ความไม , ยินดีไม , มีแก่เรา เราสั่งสอนบรรดา 
ศิษย์ของตน ย่อมได้ความร่าเริงอย่างยิ่ง เมื่อดอกไม้ทั้งหลายบาน และ 
เมื่อผลไม้ทั้งหลายสุก กลิ่นหอมตลบอบอวล ทำอาศรมของเราให้งาม 
เราออกจากสมาธิแล้ว มีความเพียร มีปัญญาถือเอาภาระคือหาบ เข้าป่า 
ในกาลนั้น เราศึกษาชำนาญในลางดีลางร้าย ฟินดีฟินร้าย และตำราทำนาย 
ลักษณะ ทรงลักษณมนต์อันกำลังเป็นไป พระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
อโนมทัสสึ เป็นผู้ประเสริฐในโลก เป็นนระผู้องอาจ ทรงใคร่วิเวก เป็น 
สัมพทธเจ้า เข้าไปยังป่าหิมวันต์ พระองค์ผ้เลิศ เป็นมนีประกอบด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 17 

กรุณา เป็นอุดมบุรุษ เสด็จเข้าป่าทิมวันต์แล้ว ทรงนั่งคู้บัลลังก์ เราได้ 
เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีรัศมีสว่างจ้า น่ารื่นรมย์ใจ ดังดอกบัว 
เขียว ทรงรุ่งเรืองควรบูชา ดังกองไฟ เราได้เห็นพระนายกของโลก 
ทรงรุ่งโรจน์ดุจดวงไฟ เหมือนสายฟ้าในอากาศ เช่นกับพระยารังมีดอก 
บานสะพรั่ง เพราะอาศัยการได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐ เป็นมหาวีระ 
ทรงทำที่สุดทุกข์ เป็นมุนีนี้ ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ครั้นเราได้เห็น 
พระผู้มีพระภาคผู้เป็นเทวดาล่วงเทวดาแล้ว ได้ตรวจดูลักษณะว่าเป็น 
พระพุทธเจ้าหรือมิใช่ ผิ-ฉะนั้นเราจะลูพระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุ เราได้เห็น 
จักรมีกำพันหนึ่งที่พื้นฝ่าพระบาท ครั้นได้เห็นพระลักษณะของพระองค์แล้ว 
จึงถึงความตกลงในพระตถาคตในกาลนั้น เราจับไม้กวาดกวาดที่นั้นแล้ว 
ได้นำเอาดอกไม้ ๘ ดอกมาบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ครั้นบูชาพระ 
พุทธเจ้าผู้ข้ามโอฆะไม่มีอาสวะนั้นแล้ว ทำหนังสัตว์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง 
นมัสการพระนายกของโลก พระสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะ ทรงอยู่ด้วย 
พระญาณใด เราจักประกาศพระญาณนั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งกำเรากล่าว 
พระสยัมภูผู้มีความเจริญมากที่สุด ทรงถอนสัตว์โลกนี้แล้ว สัตว์เหล่านั้น 
อาศัยการได้เห็นพระองค์ ย่อมข้ามกระแสนั้าคือความสงสัยได้ พระองค์ 
เป็นพระศาสดา เป็นยอด เป็นธงไชย เป็นหลัก เป็นร่มเงา เป็นที่พึ่ง 
เป็นประทีปส่องทาง เป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์ทั้งหลาย นี้าในสมุทรอาจ 
ประมาณได้ด้วยมาตราดวง แต่ใครๆ ไม , อาจประมาณพระสัพพัญฌุตญาณ 
ของพระองค์ได้เลย เอาดินมาชั่งลูแล้วอาจประมาณแผ่นดินได้ แต่ใครๆ 
ไม , อาจประมาณพระสัพพัญฌุตญาณของพระองค์ได้เลย อาจวัดอากาศได้ 
ด้วยเชือก หรือด้วยนิ้วมือ แต่ใครๆ ไม , อาจประมาณพระสัพพัญญตญาณ 
ของพระองค์ได้เลย พึงประมาณลำนี้าในมหาสมุทรและแผ่นดินทั้งหมดได้ 
แต่จะถือเอาพระพุทธญาณมาประมาณนั้นไม่ควร ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุ 
จิตของสัตวโลกพร้อมทั้งเทวโลก ย่อมเป็นไป สัตว์เหล่านี้เข้าไปภายใน 
ข่าย คือ พระญาณของพระองค์ พระองค์ทรงบรรลุโพธิญาณอันอุดม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 18 

สิ้นเชิงด้วยพระญาณใด พระสัพพ้ณูญก็ทรงยํ่ายียัญเดียรถีย์ด้วยพระญาณ 
นั้น ท่านสุรุจิ ดาบสกล่าวชมเชยด้วยคาถาเหล่านี้แล้ว ปูลาดหนังเสือ 
บนแผ่นดินแล้วนั่งอยู่ ท่านกล่าวไว้ในบัดนี้ว่า ขุนเขาสูงสุดหยั่งลงใน 
ห้วงมหรรณพ ๘๔๐๐๐ โยชน์ ขุนเขาสิเนรุทั้งด้านยาวและด้านกว้าง สูงสุด 
เพียงนั้น ท่าให้ละเอียดได้ด้วยประเภทการนับว่าแสนโกฏิ เมื่อตั้งเครื่อง 
หมายไว้ พึงถึงความสิ้นไป แต่ใครๆ ไม , อาจประมาณพระสัพพัญญตญาณ 
ของพระองค์ได้เลย ผู้ใดพึงเอาข่ายตาเล็กๆ ล้อมนั้าไว้ สัตว์นั้าบางเหล่า 
พึงเข้าไปภายในข่ายของผู้นั้น ข้าแต่พระมหาวีระ เดียรถีย์ผู้มีกิเลสหนา 
บางพวกก็ฉันนั้น แล่นไปถือเอาทิฏฐิผิด หลงอยู่ด้วยการลูบคลำ เดียรถีย์ 
เหล่านี้ข้าไปภายในข่าย ด้วยพระญาณอันบริสุทธอันแสดงว่าไม , มีอะไร 
ห้ามได้ของพระองค์ ไม , ล่วงพระญาณของพระองค์ไปได้ก็สมัยนั้น พระผู้ 
มีพระภาค พระนามว , าอโนมบัสสี ผู้มียศใหญ่ ทรงชำนะกิเลส เสด็จออก 
จากสมาธิแล้วทรงตรวจดูทิศ พระอัครสาวกนามว่า นิสภะ ของพระมุนี 
พระนามว , าอโนมทัสสึ ทราบพระดำริของพระพุทธเจ้าแล้ว อันพระขีณาสพ 
หนึ่งแสน ผู้มีจิตสงบระงับ มั่นคง บริสุทธิสะอาด ได้อภิญญา ๖ คงที่ 
แวดล้อมแล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคผู้นายกของโลก ท่านเหล่านั้นอยู่ 
บนอากาศ ได้ท่าประทักษิณพระผู้มีพระภาคแล้วลงมาประนมอัญชลี นมัส 
การอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาค พระนามอโนมทัสสึ เชฏฐ 
บุรุษของโลก เป็นนระอาจหาญ ทรงชำนะกิเลส ประทับนั่งท่ามกลางภิกษุ 
สงฆ์ ทรงยิ้มแย้ม ภิกษุนามว่าวรุณ อุปัฏฐากของพระศาสดาพระนามว่า 
อโนมทัสสึ ห่มผ้าเฉวียงปาข้างหนึ่งแล้ว ทูลถามพระผู้มีพระภาคผู้นายก 
ของโลกว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค อะไรเป็นเหตุให้พระศาสดาทรงยิ้มแย้ม 
หนอ อันพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงยิ้มแย้ม เพราะไม่มีเหตุ พระผู้มีพระภาค 
ทรงพระนามว , าอโนมทัสสีเชษฐบุรุษของโลก เป็นนระองอาจ ประทับนั่ง 
ในท่ามกลางภิกษุแล้ว ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า ผู้ใดบูชาเราด้วยดอกไม้ และ 
เชยชมญาณของเรา เราจักประกาศผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว 
เทวดาทั้งปวง พร้อมทั้งมนษย์ ทราบพระดำรัสของพระพทธเจ้าแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 19 

ประสงค์จะพึงพระสัทธรรม จึงพากันมาเฝ็าพระส้มพุทธเจ้า หมู่ทวยเทพ 
ผู้มีฤทธิมากในหมื่นโลกธาตุ ประสงค์จะพึงพระสัทธรรม จึงพากันมาเฝ็า 
พระสัมพุทธเจ้า จตุรงคเสนา คือ พลช้าง พลม้า พลรถ พลเดินเท้า 
จักแวดล้อมผู้นี้เป็นนิจ นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ดนตรีหกหมื่น 
กลองที่ประดับสวยงาม จักบำรุงผู้นี้เป็นนิจ นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระ 
พุทธเจ้า หญิงล้วนแต่สาวๆ หกหมื่น ประดับประดาสวยงาม มีผ้าและ 
เครื่องอาภรณ์อันวิจิตร สวมแล้วมณี และกุณฑล มีหน้าแฉล้ม ยิ้มแย้ม 
ตะโพกผายไหล่ผึ่ง เอวเล็กเอวกลม ชักห้อมล้อมผู้นี้เป็นนิจ นี้เป็นผล 
แห่งการบูชาพระพุทธเจ้า ผู้นี้จักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัลปึ จัก 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชในแผ่นดินพันครั้ง จักเป็นจอมเทวดาเสวย 
ราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง จักเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์นับ 
ไม , ล้วน ครั้นถึงภพที่สุด ถึงความเป็นมนุษย์ ชักคลอดจากครรภ์แห่งนาง 
พราหมณีชื่อสารี นระนี้จักปรากฏตามชื่อและโคตรของมารดา โดยชื่อว่า 
สารีบุตร ชักมีปัญญาคมกล้า จักเป็นผู้ไม่มีกังวล ละทิ้งทรัพย์ประมาณ 
๘๐ โกฏิแล้วออกบวช จักเที่ยวแสวงหาสันติบททั่วแผ่นดินนี้สกุล 
โอกกากะสมภพ ในกัลปึอันประมาณมิได้แต่กัลปึนี้พระศาสดาทรง 
พระนามว่าโคดมโดยพระโคตร ชักมีในโลก ผู้นี้จักเป็นโอรสทายาทใน 
ธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น อันธรรมนิรมิตแล้ว จักได้เป็นพระอัคร 
สาวกมีนามว่าสารีบุตร แม่นี้าคงคาชื่อภาคีรสีนี้ไหลมาแต่ประเทศทิมวันต์ 
ย่อมไหลไปถึงมหาสมุทรยังห้วงนี้าใหญ่ให้เต็ม ฉันใด พระสา'รีบุตรนี้ก็ 
ฉันนั้น เป็นผู้อาจหาญ แกล้วกล้าในประเภทสาม ถึงที่สุดแห่งปัญญา 
บารมี จักยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำสำราญ ตั้งแต่ภูเขาทิมวันต์จนถึงมหา 
สมุทรสาคร ในระหว่างนี้โดยจะนับทรายนั้นนับไม , ล้วน การนับทราย 
แม้นั้น ก็อาจนับได้โดยไม , เหลือ ฉันใด ที่สุดแห่งปัญญาของพระสารี 
บุตรจักไม่มี ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อตั้งคะแนนไว้ ทรายในแม่นี้าคงคาพึง 
สิ้นไป ฉันใด แต่ที่สุดแห่งปัญญาของพระสารีบุตรจักไม่เป็นฉันนั้นเลย 
คลื่นในมหาสมุทรโดยจะนับก็นับไม , ถ้วน ฉันใด ที่สุดแห่งปัญญาของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 20 

พระสารีบุตรจักไม่มี ฉันนั้นเหมือนกัน พระสารีบุตร ยังพระสัมพุทธเจ้า 
ผู้ศากยโคดมสูงสุดให้โปรดปรานแล้ว ชักได้เป็นพระอัครสาวกถึงที่สุด 
แห่งปัญญา จักยังธรรมจักรที่พระผู้มีพระภาคศากยบุตรให้เป็นไปแล้ว ให้ 
เป็นไปตามโดยชอบ ชักยังเมล็ดฝน คือ ธรรมให้ตกลง พระโคดมผู้ 
ศากยสูงสุดทรงทราบข้อนั้นทั้งมวลแล้ว ชักประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุ 
สงฆ์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอัครสาวก โอ กุศลกรรมเราได้ท่าแล้ว เราได้ 
ท่าการบูชาพระศาสดาพระนามว่าอโนมทัสสีด้วยดอกไม้แล้ว ได้ถึงที่สุด 
ในที่ทุกแห่ง กรรมที่เราท่าแล้วประมาณไม , ได้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 
ผลแก่เรา ณ ที่นี้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว เปรียบเหมือนกำลังลูกศรอัน 
พ้นแล้วด้วยดี เรานี้แสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่ง ดับสนิท ไม , หวั่นไหว 
ค้นหาลัทธิทั้งปวงอยู่ ท่องเที่ยวไปแล้วในภพ คนเป็นไข้พึงแสวงหาโอสถ 
ต้องสั่งสมทรัพย์ไว้ทุกอย่างเพื่อพ้นจากความป่วยไข้ ฉันใด เราก็ฉันนั้น 
แสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่ง ดับสนิท ไม , หวั่นไหว ได้บวชเป็นฤาษี 
ห้าร้อยครั้งไม่สั่นเลย เราทรงชฎาเลี้ยงชีวิตด้วยหาบคอน นุ่งห่มหนังเสือ 
ถึงที่สุดอภิญญาแล้ว ได้ไปสู่พรหมโลก ความบริสุทธ'ในลัทธิภายนอก 
ไม่มี เว้นศาสนาของพระชินเจ้า สัตว์ผู้มีปัญญาทั้งปวง ย่อมบริสุทธิ ๙ 
ได้ในศาสนาของพระชินเจ้า ฉะนั้น เราจึงไม่นำเรานี้ผู้ใคร่ประโยชน์ไปใน 
ลัทธิภายนอก เราแสวงหาบท อันปัจจัยไม่ปรุงอยู่ เที่ยวไปสู่ลัทธิอันผิด 
บุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ พึงตัดต้นกล้วยแล้ว ผ่า ออก ก็ไม่พึงได้แก่นไม้ใน 
ต้นกล้วยนั้น เพราะมันว่างจากแก่น ฉันใด คนในโลก ผู้เป็นเดียรถีย์ 
เป็นอันมาก มีทิฏ เต่า งกัน ก็ฉันนั้น คนเหล่านั้นเป็นผู้ว่างเปล่าจาก 
อสังขตบท เหมือนต้นกล้วยว่างเปล่าจากแก่น ฉะนั้น ครั้นเมื่อภพถึงที่ 
สุดแล้ว เราได้เป็นเผ่าพันธุแห่งพราหมณ์ เราละทิ้งโภคสมบัติเป็นอันมาก 
แล้วออกบวชเป็นบรรพชิต. 

จบ ปฐมภาณวาร ฯ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 21 

ข้าพระองค์อยู่ในสำนักพราหมณ์นามว่าสัญชัย ซึ่งเป็นผู้เล่าเรียน ทรง 
จำมนต์ รู้จบไตรเทพ ข้าแต่พระมหาวีระ พราหมณ์ชื่ออัสสชิสาวกของ 
พระองค์ หาผู้เสมอได้ยาก มีเดชรุ่งเรือง เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกาลนั้น 
ข้าพระองค์ได้เห็นท่านผู้มีปัญญา เป็นมุนี มีจิตตั้งมั่นในความเป็นมุนี 
มีจิตสงบระงับ เป็นมหานาคแย้มบานดังดอกประทุม ครั้นข้าพระองค์เห็น 
ท่านผู้มีอินทรีย์ฟิกดีแล้ว มี , ใจบริสุทธิ” , องอาจประเสริฐ มีความเพียร 
จึงเกิดความคิดว่า ท่านผู้นี้จักเป็นพระอรหันต์ ท่านผู้นี้มีอิริยาบถน่า 
เลื่อมใส มีรูปงาม สำรวมดี จักเป็นผู้ฟิกแล้วในอุบายเครื่อง‘ฟิกอันสูงสุด 
จักเป็นผู้เห็นอมตบท ผิฉะนั้น เราเราพึงถามท่านผู้มี , ใจยินดีถึงประโยชน์ 
อันสูงสุด หากเราถามแล้ว ท่านชักตอบ เราจักสอบถามท่านอีก 
ข้าพระองค์ได้ตามไปข้างหลังของท่านซึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาต รอคอย 
โอกาสอยู่ เพื่อจะสอบถามอมตบท ข้าพระองค์เข้าไปหาท่านซึ่งพักอยู่ใน 
ระหว่างถนน แล้วได้ถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เนียรทุกข์ มีความเพียร ท่าน 
มีโคตรอย่างไร ท่านเป็นศิษย์ของใคร ท่านอันข้าพระองค์ถามแล้ว ไม่ 
ครั่นคร้ามดังพระยาไกรสร พยากรณ์ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วใน 
โลก ฉันเป็นศิษย์ของพระองค์จ๊ะ ท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผู้เกิดตามมียศ 
มาก ศาสนธรรมแห่งพระพุทธเจ้าของท่านเช่นไร ขอได้โปรดบอกแก , 

ข้าพเจ้าเถิดท่าน ข้าพระองค์ถามแล้ว ท่านกล่าวบทอันลึกซึ้งละเอียด 
ทุกอย่าง เป็นเครื่องฆ่าลูกศร คือ ตัณหา เป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ 
ทั้งมวล ว่าธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้าตรัสเหตุแห่ง 
ธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะเจ้ามีปกติ 
ตรัสอย่างนี้จ๊ะ เมื่อท่านอัสสชิแก้ปัญหาแล้ว ข้าพระองค์นั้นได้บรรลุผล 
ที่หนึ่ง เป็นผู้ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เพราะได้ฟ้งคำสอนของ 
พระพุทธเจ้า ข้าพระองค์ได้ฟ้งคำของท่านมุนีได้เห็นธรรมอันสูงสุด จึง 
หยั่งลงสู่พระสัทธรรม ได้กล่าวคาถานี้ว่า ธรรมนี้แล เหมือนบทอันมี 
สภาพเห็นประจักษ์ ไม่มีความโศก ข้าพระองค์ไม่ได้เห็นล่วงเลยไปแล้ว 
หลายหมื่นกัลป็ ข้าพระองค์แสวงหาธรรมอยู่ ได้เที่ยวไปในลัทธิผิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 22 

ประโยชน์นั้นข้าพระองค์บรรลุแล้ว ไม่ใช่กาลที่เราจะประมาท ข้าพระองค์ 
อันท่านพระอัสสชิให้ยินดีแล้ว บรรลุบทอันไม , หวั่นไหวแสวงหาสหายอยู่ 
จึงได้ไปยังอาศรม สหายเห็นข้าพระองค์แต่ไกลทีเดียว อันข้าพระองค์ให้ 
ศึกษาดีแล้ว ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถ ได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเป็นผู้มีหน้าและ 
ตาอันผ่องใส ย่อมจะเห็นความเป็นมุนีแน่ ท่านได้บรรลุอมตบทอันดับ 
สนิทไม่เคลื่อนแลหรือ ท่านมีรูปงามราวกะว่ามีความไม , หวั่นไหวอันได้ทำ 
แล้ว มาแล้ว แก แล้ว , ในอุบายอัน! เก แล้ว เป็นผู้สงบระงับแล้วหรือ 
พราหมณ์ เราได้บรรลุอมตบท อันเป็นเครื่องบรรเทาลูกศร คือ ความโศก 
แล้ว แม้ท่านก็จงบรรลุอมตบทนั้น เราไป สำนัก พระพุทธเจ้ากันเถิด 
สหายผู้อันข้าพระองค์ให้ศึกษาดีแล้ว รับคำแล้ว ได้จูงมือพากันเข้ามา 
ยัง สำนัก ของพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ศากโยรส แม้ข้าพระองค์ทั้งสอง 
จัก บวชในสำนักของพระองค์ จักขออาศัยคำสอนของพระองค์ เป็นผู้ไม , มี 
อาสวะอยู่ ท่านโกลิตะเป็นผู้'ประเสริฐด้วยฤทธี้ข้าพระองค์ถึงที่สุดแห่ง 
ปัญญา เราทังสองจะร่วมกันทำพระศาสนาให้งาม เรามีความดำริยังไม , ถึง 
ที่สุด จึงเที่ยวไปในลัทธิผิด เพราะได้อาศัยทัสสนะของท่าน ความดำริ 
ของเราจึงเต็ม ต้นไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดิน มีดอกบานตามฤดูกาล ส่งกลิ่น 
หอมตลบอบอวล ยังสัตว์ทั้งปวงให้ยินดี ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรศากโยรส 
ผู้มียศใหญ่ ข้าพระองค์ก็ฉันนั้น ดำรงอยู่ในศาสนธรรมของพระองค์แล้ว 
ย่อมเบ่งบานในสมัย ข้าพระองค์แสวงหาดอกไม้ คือ วิมุติ เป็นที่พ้น 
ภพสงสาร ย่อมยังสัตว์ทั้งปวงให้ยินดี ด้วยการให้ได้ดอกไม้ คือ วิมุติ 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุ เว้นพระมหามุนีแล้วตลอดพุทธเขต ไม่มีใครเสมอ 
ด้วยปัญญาแห่งข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรของพระองค์ ศิษย์และบริษัทของ 
พระองค์พระองค์แนะนำดีแล้ว ให้ศึกษาดีแล้ว! เก แล้วในอุบายเครื่อง 
ปกจิตอันสูงสุด ย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ ท่านเหล่านั้นเพ่งญาณ 
ยินดีในญาณ เป็นนักปราชญ์ มีจิตสงบ ตั้งมั่นเป็นมุนี ถึงพร้อมด้วย 
ความเป็นมุนี ย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ ท่านเหล่านั้นมีความ 
ปรารถนาน้อย มีปัฌฌาเป็นนักปราชณ์ มีอาหารน้อย ไม่โลเล ยินดีทั้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 23 

ลาภและความเสื่อมลาภ ย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ ท่านเหล่านั้น 
ถืออยู่ป่าเป็นวัตร ยินดีธุดงค์ เพ่งฌาน มีจีวรเศร้าหมอง ยินดียิ่งใน 
วิเวก เป็นนักปราชญ์ ย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ ท่านเหล่านั้น 
เป็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในผล เป็นพระเสขะ พรั่งพร้อมด้วยผล หวังผล 
ประโยชน์อันอุดม ย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ ทั้งท่านที่เป็นโสดาบัน 
ทั้งที่เป็นพระสกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ปราศจากมลทิน ย่อม 
แวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ สาวกของพระองค์เป็นอันมาก ฉลาดในสติ 
ปัฏฐาน ยินดีในโพชฌงคภาวนา ทุกท่าน ย่อมแวดล้อมพระองค์ทุกเมื่อ 
ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ฉลาดในอิทธิบาท ยินดีในสมาธิภาวนา หมั่นประกอบ 
ในสัมมัปปธาน ย่อมแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ ท่านเหล่านั้นมีวิชชา ๓ 
มีอภิญญา ๖ ถึงที่สุดแห่งฤทธ ถึงที่สุดแห่งปัญญา ย่อมแวดล้อมพระองค์ 
อยู่ทุกเมื่อ ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า บรรดาศิษย์ของพระองค์เช่นนี้แลหนอ 
ศึกษาดีแล้ว หาผู้เสมอได้ยาก มีเดชรุ่งเรืองแวดล้อมพระองค์อยู่ทุกเมื่อ 
พระองค์อันศิษย์เหล่านั้นผู้สำรวมแล้ว มีตบะแวดล้อมแล้วไม่ครั่นคร้าม 
ดังราชสีห์ ย่อมงดงามดุจพระจันทร์ ต้นไม้ตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วย่อม 
งาม ถึงความไพบูลย์และย่อมเผล็ดผล ฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้ศาก 
บุตร ผู้มียศใหญ่ พระองค์เป็นเช่นกับแผ่นดิน ศิษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้น 
ตั้งอยู่ในศาสนาของพระองค์แล้ว ย่อมได้อมฤตผล แม่นี้าสินธู แม่นา 
สรัสสดี แม่นี้าชันทภาคา แม่นาคงคา แม่นี้'ไยมุนา แม่นี้าสรภู และ 
แม่นี้ามหี เมื่อแม่นี้าเหล่านั้นไหลมา สาครย่อมรับไว้หมด แม่นี้!เหล่านี้ 
ย่อมละชื่อเติม ย่อมปรากฏเป็นสาครนั้นเอง ฉันใด วรรณ ๔ เหล่านี้ก็ 
ฉันนั้น บวชแล้วในสำนักของพระองค์ ย่อมละชื่อเดิมทั้งมวล ปรากฏว่า 
เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนดวงจันทร์อันปราศจากมลทิน 
โคจรอยู่ในอากาศ ย่อมรุ่งโรจน์ล่วงมวลหมู่ดาวในโลกด้วยรัศมี ฉันใด 
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า พระองค์ก็ฉันนั้น อันศิษย์ทั้งหลายแวดล้อมแล้ว 
ย่อมรุ่งเรือง ก้าวล่วงเทวดาและมนุษย์ตลอดพุทธเขตทุกเมื่อ คลื่นตั้งขึ้น 
ในนี้!อันถึก ย่อมไม , ล่วงเลยส่งไปได้คลื่นเหล่านั้นกระทบทั่วส่ง ย่อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 24 

เป็นระลอกเล็กน้อย เรี่ยรายหายไป ฉันใด ชนในโลกเป็นอันมากผู้เป็น 
เดียรถีย์ก็ฉันนั้น มีทิฏฐิต , างๆ กัน ต้องการจะข้ามธรรมของพระองค์ 
แต่ก็ไม , ล่วงเลยพระองค์ผู้เป็นมุนีไปได้ ข้าแต่พระองค์มีพระจักษุ ก็ถ้าชน 
เหล่านั้นมาถึงพระองค์ด้วยความประสงค์จะคัดค้าน เข้ามายังสำนักของ 
พระองค์แล้ว ย่อมกลายเป็นจุรณไป เปรียบเหมือนดอกโกมุท บัวขม 
และบัวเผื่อนเป็นอันมาก เกิดในนั้า ย่อมเอิบอาบ (ฉาบ) อยู่ด้วยนั้า 
และเปือกตม ฉันใด สัตว์เป็นอันมากก็ฉันนั้น เกิดแล้วในโลก ย่อม 
งอกงาม ไม , อิ่มด้วยราคะและโทสะ เหมือนดอกกุมุทในเปือกตม ฉะนั้น 
ดอกบัวหลวงเกิดในนั้า ย่อมไพโรจน์ในท่ามกลางนั้า มันมีเกษรบริสุทธ 
ไม่ติดอยู่ด้วยนั้า ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า พระองค์ก็ฉันนั้น เป็น 
มหามุนีเกิดแล้วในโลก ไม่ติดอยู่ด้วยโลภ ดังดอกปทุมไม่ติดด้วยนั้า 
ฉะนั้น เปรียบเหมือนดอกไม้อันเกิดในนั้าเป็นอันมาก ย่อมบานในเดือน 
กัตติกมาส ไม่พ้นเดือนนั้นไป สมัยนั้นเป็นสมัยดอกไม้นั้าบาน ฉันใด 
ข้าแต่พระองค์ผู้ศากยบุตร พระองค์ก็ฉันนั้น เป็นผู้บานแล้วด้วยวิมุดึ 
ของพระองค์ สัตว์ทั้งหลายไม , ล่วงเลยศาสนาของพระองค์ ดังดอกบัวเกิด 
ในนั้าย่อมบานไม่พ้นเดือนกัตตึกมาส ฉะนั้น เปรียบเหมือนพระยาไม้รัง 
ดอกบานสะพรั่ง กลิ่นหอมตลบไป อันไม้รังอื่นแวดล้อมแล้วย่อมงามยิ่ง 
ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า พระองค์ก็ฉันนั้น บานแล้วด้วยพระพุทธ 
ญาณ อันภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว ย่อมงามเหมือนพระยาไม้รัง ฉะนั้น 
เปรียบเหมือนภูเขาหินทิมวา เป็นโอสถของปวงสัตว์ เป็นที่อยู่ของพวก 
นาค อสูร และเทวดาทั้งหลาย ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า พระองค์ 
ก็ฉันนั้น เป็นโอสถของมวลสัตว์ ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า บุคคลผู้บรรลุ 
เตวิชชา บรรลุอภิญญา ๖ ถึงที่สุดแห่งฤทธ ผู้ที่พระองค์ทรงพระกรุณา 
พรํ่าสอนแล้ว ย่อมยินดีด้วยความยินดีในธรรม ย่อมอยู่ในศาสนาของ 
พระองค์ เปรียบเหมือนราชสีห์ผู้พระยาเนื้อ ออกจากถาที่อยู่แล้วเหลียว 
ดูทิศทั้ง ๔ แล้วบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง เมื่อราชสีห์คำราม เนื้อทั้งปวง 
ย่อมสะด้ง แพ้จริง ราชสีห์ผ้มีชาตินื้ ย่อมยังสัตว์เลี้ยงให้สะด้งทกเมื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 25 

ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า เมื่อพระองค์ทรงบันลืออยู่ พสุธานี้ย่อม 
หวั่นไหว สัตว์ผู้ควรจะตรัสรู้ย่อมตื่น หมู่มารย่อมสะดุ้งฉันนั้น ข้าแต่ 
พระมหามุนี เมื่อพระองค์ทรงบันลืออยู่ ปวงเดียรถีย์ย่อมสะดุ้ง ดังฝูงกา 
เหยี่ยวและเนื้อ วิ่งกระเจิงเพราะราชสีห์ ฉะนั้น ผู้เป็นเจ้าคณะทั้งปวง 
ชนทั้งหลายเรียกว่าเป็นพระศาสดาในโลก ท่านเหล่านั้น ย่อมแสดง 
ธรรมอันสืบๆ กันมาแก , บริษัท ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ส่วนพระองค์ไม่ 
ทรงแสดงธรรมแก่มวลสัตว์อย่างนั้น ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายและพระโพธิปัก 
ขิยธรรมด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงทราบอัธยาศัย กิเลส อินทรีย์ พละ 
และมิใช่พละ ทรงทราบภัพบุคคลและอภัพบุคคลแล้ว จึงทรงบันลือ 
เหมือนมหาเมฆ บริษัทพึงนั่งอยู่เต็มตลอดที่สุดจักรวาล มีทิฏเต่างๆ กัน 
คิดต่างๆ กัน เพื่อจะทรงตัดความสงสัยของบริษัทเหล่านั้น พระองค์ผู้ 
เป็นมุนี ทรงทราบจิตของบริษัททั้งปวง ทรงฉลาดในข้ออุปมาตรัสแก้ 
ปัญหาข้อเดียวเท่านั้น ก็ทรงตัดความสงสัยของสัตว์ทั้งหลายได้แผ่นดิน 
พึงเต็มด้วยต้นไม้ หญ้า (และมนุษย์) ทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหมดนั้น 
ประนมมืออัญชลีสรรเสริญพระองค์ผู้นายกโลก หรือว่าเขาเหล่านั้น 
สรรเสริญอยู่ตลอดกัลปึ พึงสรรเสริญด้วยคุณต่างๆ ก็ไม่สรรเสริญคุณให้ 
สิ้นสุดประมาณได้ พระตถาคตเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ ด้วยว่า 
พระมหาชินเจ้า อันใครๆ สรรเสริญและด้วยกำลังของตนเหมือนอย่างนั้น 
ชนทั้งหลายสรรเสริญจนที่สุดกัลป็ ก็พึงสรรเสริญอย่างนี้ๆ ล้าแหละว่า 
ใครๆ เป็นเทวดาหรือมนุษย์ผู้ศึกษาดีแล้ว พึงสรรเสริญให้สุดประมาณ 
ผู้นั้นก็พึงได้ความลำบากเท่านั้น ข้าแต่พระองค์ผู้ศากยบุตร มียศมาก 
ข้าพระองค์ตั้งอยู่ในศาสนาของพระองค์ ถึงที่สุดแห่งปัญญาแล้ว เป็นผู้หา 
อาสวะมิได้อยู่ ข้าพระองค์จะยํ่ายีพวกเดียรถีย์ ยังศาสนาของพระชินเจ้า 
ให้เป็นไป วันนี้เป็นวันธรรมเสนาบดี ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค 
ศากยบุตร กรรมที่ข้าพระองค์ท่าแล้วหาประมาณมิได้ แสดงผลแก , ข้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 26 

พระองค์ ณ ที่นี้ข้าพระองค์เผากิเลสได้แล้ว ดังกำลังลูกศรพ้นดีแล้ว 
มนุษย์คนใดคนหนึ่งเทิน (ทูน) ของหนักไว้บนศีรษะเสมอ ต้องลำบาก 
ด้วยภาระฉันใด อันภาระเราต้องแบกอยู่ ฉันนั้น เราลูกไฟ ๓ กองเผาอยู่ 
เป็นทุกข์ด้วยการแบกภาระในภพ ท่องเที่ยวไปในภพทั้งหลาย เหมือน 
ถอนขุนเขาสิเนรุ ฉะนั้น ก็ (บัดนี้) เราปลงภาระลงแล้ว กำจัดภพทั้ง 
หลายได้แล้ว กิจที่ควรทำทุกอย่างในศาสนาของพระผู้มีพระภาคศากยบุตร 
เราทำเสร็จแล้ว ในกำหนดพุทธเขต เว้นพระผู้มีพระภาคศากยบุตร เรา 
เป็นผู้เลิศด้วยปัญญา ไม , มีใครเหมือนเรา (ด้วยปัญญา) เราเป็นผู้ฉลาด 
ในสมาธิ ถึงที่สุดแห่งฤทธ วันนี้เราปรารถนาจะนิรมิตคนสักพันคนก็ได้ 
พระมหามุนีทรงเป็นผู้ชำนาญในอนุปุพพวิหารธรรม ตรัสคำสั่งสอนแก่เรา 
นิโรธเป็นที่นอนของเรา เรามีทิพยจักษุอันหมดจด เราเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ 
หมั่นประกอบในสัมมัปปธาน ยินดีในการเจริญโพชฌงค์ อันกิจทุกอย่างที่ 
พระสาวกพึงทำ เราทำเสร็จแล้วแล เว้นพระโลกนาถแล้ว ไม่มีใคร 
เสมอด้วยเรา เป็นผู้ฉลาดในสมาบัติ ได้ฌานและวิโมกข์เร็วพลัน ยินดี 
ในการเจริญโพชฌงฅ์ ถึงที่สุดแห่งสาวกคุณ เราทั้งหลายมีความเคารพ 
ในอุดมบุรุษ ด้วยการถูกต้องสาวกคุณ ด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้ จิตของ 
เราสงเคราะห์เพื่อนพรหมจรรย์ด้วยศรัทธาทุกเมื่อ เรามีมานะและความ 
เขลา (กระด้าง) วางเสียแล้ว ดุจงูถูกถอนเขี้ยวแล้ว ดังโคอุสภราชถูก 
ตัดเขาเสียแล้ว เข้าไปหาหมู , คณะด้วยคารวะหนัก ถ้าปัญญาของเราพึงมี 
รูป ก็พึงเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย นี้เป็นผลแห่งการชมเชยพระ 
ญาณของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอโนมทัสสึ เราย่อมยังธรรมจักรอัน 
พระผู้มีพระภาคศากยบุตรผู้'คงที่ ให้เป็นไปแล้ว ให้เป็นไปตามโดยชอบ 
นี้เป็นผลแห่งการชมเชยพระญาณ บุคคลผู้มีความปรารถนาลามก ผู้เกียจ 
คร้าน ผู้ละความเพียร ผู้มีสุตะน้อย และผู้ไม่มีอาจาระ อย่าได้สมาคม 
กับเราในที่ไหนๆ สักครั้งเลย ส่วนบุคคลผู้มีสุตะมาก ผู้มีเมธา ผู้ตั้ง 
มั่นอยู่ด้วยดีในศีลทั้งหลาย และผู้ประกอบด้วยสมถะทางใจ ขอจงตั้งอยู่ 
บนกระหม่อมของเรา เหตุนั้น เราจึงขอกล่าวกะท่านทั้งหลาย ขอความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 27 

เจริญจงมีแก , ท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมกันในสมาคมนี้ท่านทั้งหลายจงมี 
ความปรารถนาน้อย สันโดษ ให้ทานทุกเมื่อ เราเป็นผู้ปราศจากธุลี 
ปราศจากมลทิน เพราะเห็นท่านอัสสชิก่อน ท่านพระสาวกนามว่าอัสสชิ 
นั้น เป็นอาจารย์ของเรา เป็นนักปราชญ์ เราเป็นสาวกของท่าน วันนี้ 
เป็นวันธรรมเสนาบดี ถึงที่สุดในที่ทุกแห่ง เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ท่าน 
พระสาวกนามว่าอัสสชิ เป็นอาจารย์ของเรา ย่อมอยู่ในทิศใด เราย่อม 
ท่าท่านไว้เหนือศีรษะในทิศนั้น (นอนผันศีรษะไปทางทิศนั้น) พระโคดม 
ศากยบุตรพุทธเจ้า ทรงระลึกถึงกรรมของเราแล้วประทับนั่งใน (ท่าม 
กลาง) ภิกษุสงฆ์ ทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งอันเลิศ คุณวิเศษเหล่านี้ คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราก็ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระสารีบุตรเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สา'รีปุตตเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 28 

มหาโมคลัลลานเถราปทานที่ ๔ (๒) 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหาโมคคัลลาน์ 
[๔] พระผู้มีพระภาคพระนามว , าอโนมทัสสี เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก เป็น 
นระผู้องอาจ อันเทวดาและภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับอยู่ ณ ประเทศ 
ทิมวันต์ เวลานั้น เราเป็นนาคราช มีนามชื่อว่าวรุณแปลงรูปอันน่าใคร่ 
ได้ต่างๆ อาศัยอยู่ในทะเลใหญ่ เราละหมู่นาคซึ่งเป็นบริวารทั้งสิ้น มา 
ตั้งวงดนตรีในกาลนั้น หมู่นางนาคแวดล้อมพระส้มพุทธเจ้าประโคมอยู่ 
เมื่อดนตรีของมนุษย์และนาคประโคมอยู่ ดนตรีของเทวดาก็ประโคม 
พระพุทธเจ้าทรงสดับเสียงดนตรีทั้งสองฝ่ายแล้ว ทรงตื่นบรรทม เรา 
นิมนต์พระส้มพุทธเจ้า ทูลเชิญให้เสด็จเข้าไปยังภพของเรา เราปูลาด 
อาสนะแล้วกราบทูลเวลาเสวยพระกระยาหาร พระผู้มีพระภาคผู้นายกของ 
โลก อันพระขีณาสพพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว ทรงยังทิศทุกทิศให้สว่างไสว 
เสด็จมายังภพของเรา เวลานั้น เรายังพระมหาวีรเจ้าผู้ประเสริฐกว่าเทวดา 
เป็นนระผู้องอาจ ซึ่งเสด็จเข้ามา (พร้อม) กับภิกษุสงฆ์ให้อิ่มหนำด้วย 
ข้าวและนั้า พระมหาวีรเจ้าผู้เป็นสย้มภูอัครบุคคลทรงอนุโมทนาแล้ว 
ประทับนึ่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดได้บูชา 
สงฆ์และได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้นายกของโลก ด้วยจิตอันเลื่อมใส ผู้นั้น 
จักไปสู่เทวโลก จักเสวยเทวรัชสมบัติสิ้น ๓๓ ครั้ง ชักเสวยราชสมบัติ 
ในแผ่นดิน ครอบครองพสุธา ๑๐๘ ครั้ง และจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
๕๕ ครั้ง โภคสมบัติอันนับไม , ล้วน ชักบังเกิดแก , ผู้นั้นในขณะนั้น ใน 
กัลปึนับไม , ล้วน แต่กัลปึนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคตร ซึ่ง 
สมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้นั้นเคลื่อนจาก 
นรกแล้ว จักถึงความเป็นมนุษย์ จักเป็นบุตรพราหมณ์ มีนามว่าโกลิตะ 
ภายหลังอันกุศลมูลตักเตือนแล้วเขาจักออกบวช ชักได้เป็นพระสาวกองค์ 
ที่สองของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม จักปรารภความเพียรมอบกาย 
ถวายชีวิต ถึงที่สุดแห่งฤทธ กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 29 

อาสวะจักปรินิพพาน จักอาศัยมิตรผู้ลามกตกอยู่ในอำนาจกามราคะ มี 
ใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว ฆ่ามารดาและแม้บิดาได้ เราไม , ได้เข้าถึงนรก 
หรือความเป็นมนุษย์ อันพรั่งพร้อมด้วยกรรมลามก ยังต้องศีรษะแตกตาย 
นี้เป็นกรรมครั้งหลังสุดของเรา ภพที่สุดย่อมเป็นไป กรรมเช่นนี้จักมีแก , เรา 
ในเวลาใกล้จะตายแม้ในที่นี้ เราหมั่นประกอบในวิเวก ยินดีในสมาธิ 
ภาวนา กำหนดรู้อาสวะทั้งปวง เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ แม้แผ่นดินอันลึก 
ซึ้ง หนาอันอะไรขจัดได้ยาก เราผู้ถึงที่สุดแห่งฤทธพึงให้ไหวได้ด้วยนิ้ว 
แม่มือซ้าย เราไม , เห็นอัสมีมานะ มานะของเราไม่มี (เราไม , มีมานะ) 

เรากระทำความยำเกรงอย่างหนักแม้ที่สุดในสามเณร ในกัลปึอันประมาณ 
มิได้แต่คัลปีนี้เราสั่งสมกรรมใดไว้ เราบรรลุถึงภูมิแห่งกรรมนั้น เป็นผู้ 
บรรลุถึงธรรมเครื่องสิ้นอาสวะแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งแล้ว พระพุทธศาสนา เราทำ 
เสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระมหาโมคศัลลานเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบมหาโมคคัลลานเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 30 
มหากัสสปเถราปทานที่ ๕ (๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ 

[๕] ในกาลเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตตระเชฏฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ 
ผู้เป็นนาถะของโลก นิพพานแล้ว ชนทั้งหลายทำการบูชาพระศาสดา หมู , ชน 
มีจิตร่าเริง เบิกบาน บันเทิง เมื่อเขาเหล่านั้นเกิดความสังเวชปีติย่อมเกิด 
แก , เรา เราประชุมญาติและมิตรแล้ว ได้กล่าวคำนี้ว่า พระมหาวีรเจ้า 
ปรินิพพานแล้ว เชิญเรามาทำการบูชากันเถิด พวกเขารับคำว่าสาธุแล้ว 
ทำความร่าเริงให้เกิดแก่เราอย่างยิ่งว่า พวกเราจักทำทานก่อสร้างบุญ ใน 
พระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลก เราได้สร้างเจดีย์อันมีค่าทำอย่างเรียบร้อย 
สูงร้อยศอก สร้างปราสาทร้อยห้าสิบศอก สูงจรดท้องฟ้า ครั้นสร้างเจดีย์ 
อันมีค่างดงามด้วยระเบียบอันดีไว้ที่นั้นแล้ว ได้ยังจิตของตนให้เลื่อมใส 
บูชาเจดีย์อันอุดม ปราสาทย่อมรุ่งเรือง ดังกองไฟโพลงอยู่ในอากาศ เช่น 
พระยารังกำลังดอกบาน ย่อมสว่างจ้าทั้วสี่ทิศเหมือนสายฟ้าในอากาศ เรา 
ยังชิตให้เลื่อมใสในห้องพระบรมธาตุนั้น ก่อสร้างกุศลเป็นอันมาก ระลึก 
ถึงกรรมเก่าแล้ว ได้เข้าถึงไตรทศ เราอยู่บนยานทิพย์อันเทียมด้วยท้าสินธพ 
พันตัว วิมานของเราสูงตระหง่าน สูงสุดเจ็ดชั้น กูฏาคาร (ปราสาท) 

พันหนึ่ง สำเร็จด้วยทองคำล้วน ย่อมรุ่งเรือง ยังทิศทั้งปวงให้สว่างไสว 
ด้วยเดชของตน ในกาลนั้น ศาลาหน้ามุขแท้เหล่าอื่นอันสำเร็จด้วยแก้วมณี 
มีอยู่ แท้ศาลาหน้ามุขเหล่านั้นก็โชติช่วงด้วยรัศมีทั้วสี่ทิศโดยรอบกูฏาคาร 
อันบังเกิดขึ้นด้วยบุญกรรม อันบุญกรรมนิรมิตไว้เรียบร้อย สำเร็จด้วย 
แก้วมณีโชติช่วงทั่วทิศน้อยทิศใหญ่โดยรอบ โอภาสแห่งกูฏาคารอันโชติช่วง 
อยู่เหล่านั้น เป็นสิ่งไพบูลย์ เราย่อมครอบงำเทวดาทั้งปวงได้ นี้เป็นผล 
แห่งบุญกรรม เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองแผ่นดิน มีสมุทร 
สาครสี่เป็นขอบเขต ในหกหมื่นกัลปึ ในภัทรกัลป็นี้เราได้เป็นเหมือน 
อย่างนั้น ๓๓ ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีกำลังมาก ยินดีในกรรมของตน 
สมบรฌ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ เป็นใหฌ่ในทวีปทั้ง ๔ ในครั้งนั้น ปราสาท 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 31 

ของเราสว่างไสวดังสายฟ้า ด้านยาว ๒๔ โยชน์ ด้านกว้าง ๑๒ โยชน์ 
พระนครชื่อรัมมกะ มีกำแพงและค่ายมั่นคงด้านยาว ๕๐๐ โยชน์ ด้านกว้าง 
๒๕๐ โยชน์ คับคั่งด้วยหมู , ชน เหมือนเทพนครของชาวไตรทศ เข็ม ๒๕ เล่ม 
เขาใส่ไว้ในกล่องเข็ม ย่อมกระทบกันและกัน เบียดเสียดกันเป็นนิจ ฉันใด 
แม้นครของเราก็ฉันนั้น เกลื่อนด้วยช้างม้าและรถ คับคั่งด้วยหมู่มนุษย์ 
น่ารื่นรมย์ เป็นนครอุดม เรากินและดื่มอยู่ในนครนั้น แล้วไปเกิดเป็น 
เทวดาอีกในภพที่สุด กุศลสมบัติได้มีแล้วแก่เรา เราสมภพในสกุลพราหมณ์ 
สั่งสมรัตนะมาก ละเงินประมาณ ๘๐ โกฏิ เสียแล้วออกบวช คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระมหากัสสปเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบมหากัสสปเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 32 

อนุรุทธเถราปทานที่ ๖ (๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป 

[๖] เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุเมธเชฏฐบุรุษของโลก เป็นนระผู้ 
องอาจ ผู้นายกของโลก เสด็จหลีกออกเร้นอยู่ จึงได้เข้าไปเฝ็าพระสุเมธ 
สัมพุทธเจ้า ผู้นายกของโลก แล้วได้ประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระพุทธ 
เจ้าผู้ประเสริฐสุดว่า ข้าแต่พระมหาวีรเจ้าผู้เชฏฐบุรุษของโลก เป็นนระ 
ผู้องอาจ ขอจงทรงอนุเคราะห์เถิด ข้าพระองค์ขอถวายประทีปแก่ 
พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่ที่ควงไม้ พระสยัมภูผู้ประเสริฐธีรเจ้านั้น ทรงรับคำ 
แล้ว เราจึงห้อยไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในกาลนั้น ได้ถวายไต้ตะเกียง 
นั้ามันพันหนึ่ง แก่พระพุทธเจ้าผู้เผ่าพันธุของโลก ประทีปโพลงอยู่ตลอด 
๗ วันแล้วดับไปเอง ด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น และด้วยการตั้งเจตนาไว้ เรา 
ละกายมนุษย์แล้ว ได้เข้าถึงวิมาน เมื่อเราเข้าถึงความเป็นเทวดา วิมาน 
อันบุญกุศลนิรมิตไว้เรียบร้อย ย่อมรุ่งโรจน์โดยรอบ นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
ประทีป เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๒๘ ครั้ง เวลานั้น เรามองเห็นได้ 
ตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบ ทั้งกลางวันกลางคืน เราย่อมไพโรจน์ทั่วโยชน์ 
หนึ่งโดยรอบ ในกาลนั้นย่อมครอบงำเทวดาทั้งปวงได้ นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายประทีป เราได้เห็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐ กัลป 
ใครๆ ย่อมดูหมิ่นเราได้ นี้เป็นผลแห่งการถวายประทีป เราได้บรรลุทิพย 
จักษุ ย่อมมองเห็นได้ด้วยญาณตลอดพันโลก ในศาสนาของพระพุทธเจ้า 
นี้เป็นผลแห่งการถวายประทีป พระสัมมาต้มพุทธเจ้า พระนามว่าสุเมธ 
เสด็จอุบัติในสามหมื่นกัลปแต่กัลปนี้เรามีจิตผ่องใส ได้ถวายประทีปแก่ 
พระองค์ คุณวิเศษคือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาเราทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระอนุรุทธเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอนรทธเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 33 

ปุฌฌมันตานีปุตตเถราปทานที่ ๗ (๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการแสดงธรรม 

[๗] เราเป็นพราหมณ์ผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์รู้จบไตรเพท พวกศิษย์ห้อมล้อม 
แล้ว ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคผู้อุดมบุคคล พระมหามุนี พระนามว่า 
ปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก ทรงรับเครื่องบูชาแล้ว ทรงประกาศกรรมของเรา 
โดยย่อ เราได้พิงธรรมนั้นแล้ว ได้บังคมพระศาสดาประคองอัญชลี มุ่งหน้า 
เฉพาะทิศทักษิณกลับไป ครั้นได้พิงโดยย่อแล้ว แสดงได้โดยพิสดาร 
ศิษย์ทุกท่านดีใจ พิงคำเราผู้กล่าวอยู่ บรรเทาทิฏฐิของตนแล้ว ยังจิตให้ 
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนเราแม้พิงโดยย่อ ก็แสดงได้โดย 
พิสดาร ฉะนั้น เราเป็นผู้ฉลาดในนัยแห่งพระอภิธรรม เป็นผู้ฉลาดในความ 
หมดจดแห่งกถาวัตถุ ยังปวงชนให้รู้แจ้งแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ใน 
กัลปที่ ๕๐๐ แต่ภัทรกัลปนี้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ผู้ปรากฏด้วยดี 
ทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ เป็นใหญ่ใน ๔ ทวีป คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระปุณณมันตานีปุตตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 


จบปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 34 
อุปาลีเถราปทานที่ ๘ (๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการสร้างสังฆาราม 

[๘] ในพระนครหงสวดี มีพราหมณ์ชื่อว่าสุชาต สั่งสมทรัพย์ไว้ประมาณ ๘๐ โกฏิ 
มีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมาย เป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์ ผู้จบไตรเพท 
ถึงที่สุดในตำราทำนายลักษณะคัมภีร์อิติหาสะ และในคัมภีร์พราหมณ์ ใน 
กาลนั้น ปริพาชกผู้มุ่นผมรวมกัน สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ 
พระอาทิตย์ และดาบสผู้สืบข่าว เที่ยวไปในพื้นแผ่นดิน แม้พวกเขาก็ 
ห้อมล้อมข้าพระองค์ ด้วยคิดว่า เป็นพราหมณ์มีชื่อเสียง ชนเป็นอันมาก 
บูชาข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่บูชาใครๆ เพราะข้าพระองค์ไม , เห็นใคร 
ที่ควรบูชา เวลานั้น ข้าพระองค์มีมานะขัด คำว่าพุทโธ ยังไม่มี ตลอดเวลา 
ที่พระชินเจ้ายังไม , อุบัติโดยกาลล่วงวันและคืนไป พระพุทธเจ้าพระนามว่า 
ปทุมุตระผู้เป็นนายกทรงบันเทาความมืดทั้งปวงแล้ว เสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
ในศาสนาของพระองค์ มีหมู , ชนแพร , หลายมากมาย แน่นหนา เวลานั้น 
พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่พระนครหงสวดี พระพุทธเจ้าผู้มีขักษุ ทรงแสดง 
ธรรมเพื่อประโยชน์แก , พระพุทธธิดา ในกาลนั้น บริษัทโดยรอบประมาณ 
โยชน์หนึ่ง ในกาลนั้น ดาบสชื่อสุนันทะอันหมู่มนุษย์สมมติแล้ว (ว่าเลิศ) 

ได้เอาดอกไม้ทำร่มบังแดดให้ทั่วพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะ ๔ 
ภายใต้มณฑปดอกไม้อันประเสริฐ ธรรมาภิสมัยได้มีแก , สัตว์ประมาณแสน 
โกฏิ พระพุทธเจ้าทรงยังเมล็ดฝน คือ ธรรมให้ตกตลอด ๗ คืน ๗ วัน 
เมื่อถึงวันที่ ๘ พระชินเจ้าทรงพยากรณ์สุนันทะดาบสว่า ท่านผู้นี้เมื่อท่อง 
เที่ยวอยู่ในเทวโลกหรือในมนุษย์ จักเป็นคนประเสริฐกว่าเขาทั้งหมด 
ท่องเที่ยวไปในภพ ในแสนกัลป พระศาสดามีพระนามว่าโคดม มีสมภพ 
ในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นี้เป็นบุตรของนาง 
มันตานีชื่อปุณณะ จักเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้น จักเป็นโอรส 
ผู้รับมรดกในธรรมทั้งหลาย อันธรรมนิรมิตแล้ว เวลานั้น พระสัมพุทธเจ้า 
ทรงยังชนทั้งปวงให้ร่าเริง ทรงแสดงพระกำลังของพระองค์ พยากรณ์สุนันท- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 35 

ดาบสด้วยประการอย่างนี้ ชนทั้งหลายประนมอัญชลีนมัสการสุนันทดาบส 
ในการนั้น ครั้นสุนันทดาบสทำสักการะในพระพุทธเจ้าแล้ว จึงชำระคติ 
ของตน เพราะข้าพระองค์ได้ฟ้งดำรัสของพระมุนี จึงได้มีความดำริ ณ ที่ 
นั้นว่า เราชักก่อสร้างบุญสมภาร ขณะที่กำลังเห็นพระโคดมอยู่ ครั้นข้า 
พระองค์คิดอย่างนี้แล้ว จึงคิดถึงบุญกิริยาว่า เราจะพึงก่อสร้างอย่างไร จะ 
ประพฤติกรรมอะไร ในบุญเขตอันยอดเยี่ยม ก็ภิกษุนี้ชำนาญบาลีทั้งปวง 
ในศาสนา พระศาสดาทรงตั้งไว้เป็นเลิศฝ่ายวินัย เราพึงปรารถนาฐานะ 
นั้นเถิด โภคสมบัติของข้าพระองค์ประมาณมิได้ เปรียบดังสาครอันอะไร 
ให้กระเพื่อมไม , ได้ ข้าพระองค์ได้สร้างอารามถวายแก , พระพุทธเจ้า ด้วย 
โภคสมบัตินั้น ได้ซื้ออารามนามว่าโสภณ ณ เบื้องหน้าพระนคร ด้วยทรัพย์ 
แสนหนึ่ง ถวายให้เป็นสังฆาราม ข้าพระองค์ได้สร้างเรือนยอด ปราสาท 
มณฑป เรือนโล้น และอี้าอย่างสวยงาม ไว้ในที่จงกรม ใกล้สังฆาราม 
ได้สร้างเรือนไฟ โรงไฟ หม้อนั้า และห้องอาบนั้าแล้ว ได้ถวายแก , 

ภิกษุสงฆ์ ได้ถวายเก้าอี้นอน ตั่ง ภาชนะเครื่องใช้สอย คนเฝ็าอาราม 
และเภสัชนั้นทุกๆ อย่าง ได้ตั้งอารักขาไว้แล้ว ให้สร้างกำแพงอย่างมั่นคง 
ด้วยหวังว่า ใครๆ อย่าเบียดเบียนสังฆารามของท่านผู้มีจิตระงับ ผู้คงที่เลย 
ได้ , ให้สร้างกุฎีที่อยู่ ๑๐๐ หลังไว้ในสังฆาราม ครั้นให้สร้างสำเร็จไพบูลย์ 
แล้ว น้อมถวายกะพระสัมพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระมุนี ข้าพระองค์สร้างอาราม 
สำเร็จแล้ว ขอพระองค์โปรดทรงรับเถิด ข้าแต่พระธีรเจ้า ข้าพระองค์ 
มอบถวายพระองค์ ขอได้โปรดทรงรับเถิดพระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าพระนาม 
ว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลก เป็นนายกของโลก ทรงควรรับเครื่องบูชา ทรง 
ทราบความดำริของข้าพระองค์แล้ว ได้ทรงรับสังฆาราม ข้าพระองค์ทราบว่า 
พระสัพพัญญผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงรับแล้ว ให้ตระเตรียมโภชนะ 
เสร็จแล้ว จึงกราบทูลเวลาเสวย เมื่อข้าพระองค์กราบทูลเวลาเสวยแล้ว 
พระปทูมุตระผู้นายกของโลก เสด็จมาสู่อารามของข้าพระองค์ พร้อมด้วย 
พระขีณาสพพันหนึ่ง ข้าพระองค์ทราบเวลาว่าพระองค์ประทับนึ่งแล้ว ได้ 
เอี้ยงดให้อิ่มหนำด้วยข้าวนั้า ครั้นได้ทราบเวลาเสวยเสร็จแล้ว ได้กราบทล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 36 

ดังนี้ว่า ข้าพระองค์ซื้ออารามชื่อ โสภณ ด้วยทรัพย์แสนหนึ่ง ได้สร้างจน 
เสร็จด้วยทรัพย์เท่านั้นเหมือนกัน ขอได้โปรดทรงรับเถิดพระมุนี ด้วยการ 
ถวายอารามนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้ เมื่อข้าพระองค์เกิดอยู่ในภพ ย่อม 
ได้สิ่งที่ปรารถนา พระส้มพุทธเจ้าทรงรับสังฆารามที่ข้าพระองค์สร้างเสร็จ 
แล้ว ประทับนึ่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่า ผู้ใดได้ถวาย 
สังฆารามที่สร้างสำเร็จแล้วแด่พระพุทธเจ้า เราจะพยากรณ์ผู้นั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว จตุรงคเสนา คือ พลช้าง พลม้า พลรถ พลราบ 
จะแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิจ นี้เป็นผลแห่งการถวายสังฆาราม ดนตรีหกหมื่น 
และเภรีอันประดับประดาสวยงาม จะแวดล้อมผู้นี้อยู , เป็นนิจ นี้เป็นผล 
แห่งการถวายสังฆาราม นางนารีแปดหมื่นหกพัน อันตกแต่งงดงาม มีผ้า 
และอาภรณ์อันวิจิตร สวมสอดแก้วมณีและกุณฑล มีหน้าแฉล้ม ยิ้มแย้ม 
ตะโพกผึ่งผาย เอวเล็กเอวบาง จะแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิจ นี้เป็นผลแห่ง 
การถวายสังฆาราม ผู้นี้จักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ตลอดสามหมื่นกัลป 
จักเป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง จักได้ของทุกอย่างที่ 
ท้าวเทวราชจะพึงได้ จักเป็นผู้มีโภคสมบัติไม , รู้จักพร่อง เสวยเทวราชสมบัติ 
อยู่ จักเป็นพระเจ้าจักรพรรติอยู่ในแว่นแคว้นพันครั้ง จักเป็นพระราชาอัน 
ไพบูลย์ในแผ่นดินโดยจะคณาทับไม , ถ้วน ในแสนกลป พระศาสดาพระนาม 
ว่า โคดมโดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จ 
อุบัติในโลก ผู้นี้จักเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสผู้รับ 
มรดกในธรรม อันธรรมนิรมิต มีนามชื่อว่า อุบาลี จักถึงที่สุดในพระวินัย 
ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะ ดำรงพระศาสนาของพระชินเจ้า ไม่มีอาสวะอยู่ 
พระโคดมศากยบุตรผู้ประเสริฐ ได้ทรงทราบข้อนี้ทั้งสิ้นแล้วประทับนึ่งใน 
ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ จักทรงตั้งไว้ในเอตทัคคะสถาน ข้าพระองค์อาศัยบุญกุศล 
อันประมาณมิได้ ย่อมปรารถนา (ว่าพึงเป็นภิกษุผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ทรง 
พระวินัย) ในศาสนาของพระองค์ ประโยชน์ คือ ความสิ้นสังโยชน์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 37 

ทั้งปวงนั้น ข้าพระองค์บรรลุแล้วเปรียบเหมือนคนอันพระราชอาญาคุกคาม 
ถูกเสียบด้วยหลาว ไม , ได้ความสุขที่หลาวปรารถนาจะพ้นไปอย่างเดียว ฉันใด 
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ข้าพระองค์ก็ฉันนั้น อันอาญา คือ ภพคุกคามแล้ว 
ถูกเสียบด้วยหลาว คือ กรรม ถูกเวทนา คือ ความกระหายบีบคั้น ไม , ได้ 
ความสุขในภพ ถูกไฟ ๓ กองแผดเผาอยู่ ย่อมแสวงหาอุบายเครื่องพ้น 
ดังคนแสวงหาอุบายเมื่อฆ่ายาพิษ พึงแสวงหายา เมื่อแสวงหาอยู่ พึงพบ 
ยาเครื่องฆ่ายาพิษ ดื่มยานั้นแล้วพึงมีสุข เพราะพ้นจากพิษฉันใด ข้าแต่ 
พระมหาวีรเจ้า ข้าพระองค์ก็เหมือนคนอันยาพิษบีบคั้น ฉันนั้น ถูกอวิชชา 
บีบคั้นแล้ว ก็พึงแสวงหายา คือ สัทธรรม เมื่อแสวงหายา คือธรรมอยู่ 
ได้พบศาสนาของพระองค์ผู้ศากยบุตร อันเป็นของจริงอย่างเลิศสุดยอด 
โอสถ เป็นเครื่องบรรเทาลูกศรทั้งปวง ข้าพระองค์ดื่มยา คือ ธรรมแล้ว 
ถอนยาพิษ คือ สังสารทุกข์ได้หมดแล้ว ข้าพระองค์ได้พบนิพพานอัน 
ไม่แก , ไม , ตาย เป็นธรรมชาติเย็นสนิท เปรียบเหมือนคนถูกผีคุกคาม ได้รับ 
ทุกข์เพราะผีสิง พึงแสวงหาหมอผีเพื่อจะพ้นจากผี เมื่อแสวงหาไป ก็พึง 
พบหมอฉลาดในวิชาไล่ผี หมอนั้นพึงขับผีให้แก่คนนั้น และพึงให้พินาศ 
(ขับไล่ไป) พร้อมทั้งราก ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ข้าพระองค์ก็ฉันนั้น ได้ 
รับทุกข์เพราะความมืดเข้าจับ จึงต้องแสวงหาแสงสว่าง คือ ญาณเพื่อจะ 
พ้นจากความมืด ที่นั้นจึงได้พบพระศากยมุนี ผู้ชำระความมืด คือ กิเลส 
ให้หมดจด (สว่าง) ได้ พระองค์ทรงบรรเทาความมืดให้ข้าพระองค์แล้ว 
ดังหมอผีขับไล่ผีไปได้ ฉะนั้น ข้าพระองค์ตัดกระแสสงสารได้แล้ว ห้าม 
กระแสตัณหาได้แล้ว ถอนภพได้สิ้นเชิงเหมือนหมอผีขับไล่ผีพร้อมทั้งถอน 
ราก ฉะนั้น เปรียบเหมือนพระยาครุฑ โฉบลงเพื่อจับนาคอันเป็นเหยื่อ 
ของตน ย่อมยังนั้าในสระใหญ่ให้กระเพื่อมตลอดร้อยโยชน์โดยรอบ ครั้น 
มันจับนาคได้แล้ว ห้อยหัวนาคไว้เบื้องตํ่าทำให้ลำบาก ครุฑนั้นพาเอานาค 
ไปได้ตามความปรารถนา ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ข้าพระองค์แสวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 38 

หาอสังขตธรรม เหมือนครุฑมีกำลังบินแสวงหานาค ฉะนั้น ข้าพระองค์ 
ได้คายโทษทั้งหลายแล้ว ข้าพระองค์เห็นธรรมอันประเสริฐ เป็นสันติบท 
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ข้าพระองค์ถือเอาธรรมนี้อยู่ เหมือนครุฑจับนาคบินไป 
ฉะนั้น เถาวัลย์ชื่ออาสาวดี เกิดในสวนจิตลดา โดยล่วงไปพันปี จึงเผล็ด 
ผลๆ หนึ่ง เทวดาทั้งหลายได้ใช้สอยผลอาสวดีนั้น ซึ่งมีผลคราวหนึ่ง 
นานเพียงนั้น เถาวัลย์อาสวดีนั้นมีผลอุดม เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย 
อย่างนี้ข้าพระองค์อาศัยแสนปี จึงได้เที่ยวมาใกล้พระองค์ผู้เป็นมุนี ได้ 
นมัสการทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า เหมือนเทวดาเชยชมผลอาสวดี ฉะนั้น การ 
ได้มาใกล้ไม , เป็นหมัน และการนมัสการไม่เป็นโมฆะ แม้ข้าพระองค์จะมา 
แต่ที่ไกล ขณะก็ไม , ล่วงเลยข้าพระองค์ไป ข้าพระองค์ค้นคว้าหาปฏิสนธิ 
ในภพก็ไม , พบ ฉะนั้น ข้าพระองค์จึงไม่มีอุปธิ พ้นวิเศษแล้ว สงบระงับ 
เที่ยวไป เปรียบเหมือนดอกปทุม ย่อมบานเพราะรัศมีพระอาทิตย์ถูกต้อง 
ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ข้าพระองค์ก็ฉันนั้น บานแล้วเพราะรัศมี 
พระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนนกยางตัวผู้ ย่อมไม่มีในกำเนิดนกยางทุกเมื่อ 
เมื่อเมฆร้องกระหึ่ม นกยางมันย่อมมีครรภ์ทุกเมื่อ พวกมันย่อมทรงครรภ์ 
อยู่แม้นาน ตลอดเวลาที่สายฝนยังไม่ตก พวกมันย่อมพ้นจากการทรงครรภ์ 
เมื่อเวลาที่สายฝนตก ฉันใด ข้าพระองค์ก็ฉันนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าทรง 
พระนามว่าปทุมุตระ ทรงประกาศกึกก้องด้วยเมฆ คือ ธรรม ได้ถือเอา 
ครรภ์ คือ ธรรม ด้วยเสียงแห่งเมฆ คือ ธรรม ข้าพระองค์อาศัยแสนกัลป 
ทรงครรภ์ คือ บุญอยู่ ยังไม่พ้นจากภาระ คือ สงสาร ตลอดเวลาที่สายฝน 
คือ ธรรมยังไม่ตก ข้าแต่พระศากยมุนี เมื่อเวลาที่พระองค์ทรงประกาศ 
กึกก้องด้วยสายฝน คือ ธรรม ในพระนครกบิลพัศดุ อันน่ารื่นรมย์ ข้า 
พระองค์จึงได้พ้นจากภาระ คือ สงสาร ข้าพระองค์สะสาง (ชำระ) ธรรม 
คือสุญญตริโมกข์ อนิมิตตริโมกข์อัปปณิหิตริโมกข์ และผล ๔ ทั้งหมด 
แม้นั้น (สะอาด) ได้แล้ว. 

จบทุติยภาณวาร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 39 

ข้าพระองค์ปรารถนาศาสนาของพระองค์ ตั้งต้นแต่กัลปอันประมาณมิได้ 
ประโยชน์นั้น ข้าพระองค์ถึงแล้ว สันติบทอันยอดเยี่ยมข้าพระองค์บรรลุ 
แล้ว ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศ เหมือนภิกษุผู้ชำนาญพระบาลีถึงที่สุดใน 
พระนัย ฉะนั้น ไม , มีใครเสมอด้วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์ย่อมทรง 
พระศาสนาไว้ ข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในวินัยข้นธกะ คัมภีร์บริวาร 
ในอักขระหรือพยัญชนะ ในวินัยปิฎกนี้เลย ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในการข่ม 
ในการแก้ไขในฐานะและมิใช่ฐานะในการชักเข้าหมู , และในการให้ออกจาก 
อาบัติ ถึงที่สุดในวินัยกรรมทั้งปวง ข้าพระองค์ตั้งบทไว้ในวินัยข้นธกะ 
และในอุภโตวิภังค์แล้ว พึงชักเข้าหมู , (ประชุม) จากกิจ ข้าพระองค์ 
เป็นผู้ฉลาดในนิรุติ และเฉียบแหลมในประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ 
ข้าพระองค์จะไม , รู้นั้นไม่มี ข้าพระองค์เป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เดียวในพุทธ 
ศาสนา วันนี้ข้าพระองค์บรรเทาความเคลือบแคลงได้ทั้งสิ้น ตัดความ 
สงสัยได้ทั้งหมด ในคราวตัดสินวินัย ในศาสนาของพระผู้มีพระภาค 
ศากยบุตร ข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในฐานะทั้งปวง คือ บัญญัติ อนุบัญญัติ 
อักขระ พยัญชนะ นิทาน และปริโยสาน เปรียบเหมือนพระราชาผู้ทรง 
พระกำลัง ทรงกำจัดเสนาของพระราชาอื่นแล้ว ทำให้เดือดร้อนชนะ 
สงครามแล้ว สร้างนครไว้ ณ ที่นั้นรับสั่งให้สร้างกำแพง คู เสาระเนียด 
ซุ้มประตู และป้อมต่างๆ ไว้ในนครเป็นอันมาก พึงรับสั่งให้สร้างถนน 
วงเวียน ร้านตลาดอันชัดไว้เรียบร้อย และสภาไว้ในนครนั้น เพื่อวินิจฉัย 
คดีและมิใช่คดี เพื่อจะป้องกันพวกศัตรู เพื่อจะรู้จักโทษและมิใช่โทษ 
และเพื่อจะรักษาพลกาย พระองค์จึงโปรดตั้งเสนาบดีไว้ เพื่อประสงค์จะ 
ทรงรักษาสิ่งของ พระองค์จึงโปรดตั้งขุนคลังไว้ในหน้าที่รักษาสิ่งของ โดย 
ทรงหวังว่า สิ่งของของเราอย่าฉิบหายเสียเลย เขาเป็นผู้สามัคคีกับพระราชา 
ปรารถนาความเจริญแก่ผู้ใด ย่อมให้อธิกรณ์แก , ผู้นั้น เพื่อปฏิบัติต , อมิตร 
(โดยไม่มีวิวาท) พระองค์โปรดตั้งคนผู้ฉลาดในลางดีลางร้ายในนิมิต และ 
ตำราทำนายลักษณะ ผู้เล่าเรียนทรงจำมนต์ไว้ในตำแหน่งปุโรหิต 
พระราชานั้นทรงสมบูรณ์ด้วยองค์เหล่านี้มหาชนย่อมเรียกว่า กษัตริย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 40 

เสนาบดีเป็นต้นเหล่านี้ย่อมรักษาพระราชาทุกเมื่อ ดังนกจักพรากรักษานก 
ผู้เป็นญาติของตนที่ได้ทุกข์ ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า พระองค์ก็ฉันนั้น 
มหาชนย่อมกล่าวว่า พระธรรมราชาของโลกพร้อมทั้งเทวโลก เช่นพระราชา 
ทรงกำจัดศัตรูได้แล้ว มหาชนเรียกว่า กษัตริย์ ฉะนั้น พระองค์ทรง 
ปราบพวกเดียรถีย์ ทรงกำจัดมารพร้อมทั้งเสนาและความมืดมนอนธการ 
แล้ว ได้ทรงสร้างนครธรรมไว้ ข้าแต่พระธีรเจ้า ในนครธรรมนั้น มีศีล 
เป็นกำแพง พระญาณของพระองค์เป็นซุ้มประตู ศรัทธาของพระองค์เป็น 
เสาระเนียด และสังวรของพระองค์เป็นนายประตู ข้าแต่พระมุนี สติ 
ปัฏฐานของพระองค์เป็นป้อม ปัญญาของพระองค์เป็นทางสี่แพร่ง อิทธิบาท 
เป็นทางสามแพร่ง ธรรมวิถีพระองค์ทรงสร้างไว้สวยงาม พระวินัย พระ 
สูตร พระอภิธรรม และพระพุทธพจน์อันมีองค์ ๙ ทั้งสิ้นนี้เป็นธรรม 
สภาในนครธรรมของพระองค์ วิหารธรรม คือ สุญญตริโมกข์ อนิมิตต 
วิโมกข์อัปปณิหิตวิโมกข์ อเนญชสมาบัติ และนิโรธนี้เป็นธรรมกุฎีใน 
นครธรรมของพระองค์ ธรรมเสนาบดีของพระองค์ มีนามชื่อว่าพระสารี 
บุตร ทรงตังไว้ว่า เป็นผู้เลิศด้วยปัญญาและว่าฉลาดในปฏิภาณ ข้าแต่ 
พระมุนี ปุโรหิตของพระองค์มีนามชื่อว่าพระโกลิตะ ผู้ฉลาดในจุติและ 
อุปบัติ ถึงที่สุดแห่งฤทธ, ข้าแต่พระมุนี พระมหากัสสปเถระผู้'ดำรง 
วงศ์โบราณ มีเดชรุ่งเรือง หาผู้เสมอได้ยาก เลิศในธุดงคคุฌ เป็นผู้พิพากษา 
ของพระองค์ ข้าแต่พระมุนี พระเถระขุนคลังธรรมของพระองค์ มีนามชื่อ 
ว่าพระอานนท์ เป็นพหูสูต ทรงธรรม และชำนาญในพระบาลีทั้งหมดใน 
ศาสนา พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันมากแก , ข้าพระองค์ ทรงตั้ง 
พระเถระทั้งหมดนี้แล้ว ทรงประทานการวินิจฉัยในพระวินัย อันภิกษุผู้! 

แจ้งแสดงแล้ว แก , ข้าพระองค์ ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าบางรูป ถาม 
ปัญหาในวินัย ในปัญหานั้นข้าพระองค์ไม่ต้องคิด ย่อมแก้เนื้อความนั้นได้ 
ทันที ตลอดในพระพุทธเขต เว้นพระมหามุนีเสีย ไม่มีใครเสมอกับข้า 
พระองค์ในวินัย ที่ไหนจะมียิ่งกว่า พระโคดมประทับนั่งในท่ามกลางสงฆ์ 
แล้ว ทรงประกาศอย่างนี้ว่า ไม่มีใครจะเสมอกับพระอุบาลี ในวินัยและ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 41 

ในขันธกะ เรากล่าวสัตถุศาสน์มีองค์ ๙ ตลอดถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้ว 
ทั้งหมด ไว้ในวินัยแก่บุคคลผู้เห็นมูลพระวินัย พระโคดมศากยบุตรผู้ 
ประเสริฐ ทรงระลึกถึงกรรมของเรา ประทับนั่งในท่ามกลางสงฆ์ ทรงตั้ง 
เราไว้ในเอตทัคคะสถาน เราได้ปรารถนาตำแหน่งนี้ไว้ ตั้งต้นแต่แสนกัลป 
ประโยชน์นั้นเราได้ถึงแล้ว เราถึงที่สุดในพระวินัย เมื่อก่อนเราเป็นช่าง 
กัลบกผู้ยังความยินดีให้เกิดแก่เจ้าศากยะทั้งหลาย เราละชาตินั้นแล้ว เกิด 
เป็นบุตรของพระมเหสีในกัลปที่สองแต่ภัทรกัปนี้พระมหากษัตริย์เจ้า 
แผ่นดินพระนามว่าอัญชสะ มีพระเดชานุภาพสูงสุด มีบริวารประมาณมิได้ 
มีทรัพย์มากมาย เราเป็นกษัตริย์พระนามว่าขันทนะ เป็นโอรสของพระราชา 
พระองค์นั้น เป็นคนกระด้างเพราะความเมาด้วยชาติ และเพราะความเมา 
ด้วยยศและโภคะ ช้างแสนหนึ่ง อันประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง 
เป็นช้างตกมันโดยฐานะสาม เกิดในตระกูลมาตังคะ ห้อมล้อมเราอยู่ทุก 
เมื่อ เราห้อมล้อมด้วยพลของตน ประสงค์จะประพาสอุทยาน จึงขึ้นช้าง 
ชื่อสิริแล้ว ออกจากนครในกาลนั้น พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าเทวละ 
สมบูรณ์ด้วยจรณะ คุ้มครองทวาร และสำรวมเป็นอันดี เดินมาช้างหน้า 
เรา เวลานั้นเราได้ไสช้างสิรินาคไปให้ขับพระปัจเจกพุทธเจ้า ลำดับนั้น 
ช้างท่าเหมือนเกิดความโกรธ แต่ไม่ยกเท้าขึ้น เราเห็นช้างร้องไห้ ได้ท่า 
ความโกรธในพระปัจเจกพุทธเจ้า เราเบียดเบียนพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว 
ได้ไปสู่อุทยาน ณ ที่นั้นเรา ไม , ได้ความสุขเสียเลย เหมือนไฟโพลงอยู่บน 
ศีรษะ และย่อมเดือดร้อนด้วยความเร้าร้อนดังปลาติดเบ็ด แผ่นสินมีสมุทร 
สาครเป็นที่สุด ปรากฏเหมือนไฟติดทั่วแก่เรา เราเข้าไปเผ่าพระชนกแล้ว 
ได้กราบทูลดังนี้'ว่า หม่อมฉันได้ไสช้างอันซับมัน ดังอสรพิษโกรธ ดัง 
กองไฟไหม้ลามมา ผู้ฟิกแล้ว ไปให้ขับพระปัจเจกพุทธเจ้า หม่อมฉัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 42 

รุกรานพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นพระชินเจ้า มีเดชรุ่งเรืองพึงกลัว (พระ 
ชนกตรัสว่า) พวกเราชาวบุรีทั้งหมด จัก พินาศ เราจะขอขมาพระมุนีนั้น 
ถ้าเราจะไม่ขมาท่านผู้มีตนอัน! เก แล้ว มีจิตตั้งมั่น ภายในวันที่ ๗ แว่น 
แคว้นของเรา จัก พินาศ สุเมขลราชา โกสิยราชา สิคควราชา และสัตตก 
ราชา ได้รุกรานฤาษีทั้งหลาย ท่านเหล่านั้นพร้อมทั้งเสนาตกยาก (ถึง 
ความพินาศ) ฤาษีทั้งหลายผู้สำรวมแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์ โกรธเคือง 
เมื่อใด เมื่อนั้น ท่านย่อมยังมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลก สาครและภูเขา 
ให้พินาศ เราจึงสั่งให้ประชุมบุรุษทั้งหลายในประเทศ ประมาณสามพัน 
โยชน์ เพื่อต้องการจะแสดงโทษ จึงได้เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้า เรา 
ทั้งหมดมีผ้าเปียก มีศีรษะเปียก ประนมอัญชลี พากันหมอบลงแทบเท้า 
ของพระปัจเจกพุทธเจ้า แล้วได้เรียนท่านดังนี้ว่า ข้าแต่พระมหาวีระ ขอ 
เจ้าประคุณได้โปรดอดโทษเถิด มหาชนอ้อนวอนเจ้าประคุณ ขอเจ้า 
ประคุณได้โปรดบรรเทาความเร่าร้อน และขออย่าให้แว่นแคว้นพินาศ 
เสียเลย มนุษย์พร้อมทั้งเทวดา อสูร และผีเสื้อทั้งหมด พึงต่อยศีรษะ 
ของกระผมด้วยฆ้อนเหล็ก ทุก เมื่อ (พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า) ไฟไม่ตั้ง 
อยู่ในนั้า พืชไม่งอกบนหินล้วน กิมิชาติไม , ดำรงอยู่ในยาพิษฉันใด ความ 
โกรธย่อมไม่เกิดในพระพุทธะฉันนั้น อนึ่ง พื้นดินไม , หวั่นไหว สมุทร 
สาครประมาณไม , ได้ และอากาศ 1 ไม่มีที่สุด ฉันใด พระพุทธะใครๆ ให้ 
กำเริบไม , ได้ ฉันนั้น พระมหาวีรเจ้าทั้งหลายมีตน! เก แล้ว อดทน และ 
มีตบะ เจ้าประคุณทั้งหลายผู้อดทน ประกอบด้วยความอดทน จะไม่มีการ 
ไป พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวดังนี้แล้ว ได้บรรเทาความเร่าร้อนให้หมดไป 
เวลานั้น เราได้เหาะขึ้นสู่อากาศข้างหน้าของมหาชน กล่าวว่า ข้าแต่ 
พระวีรเจ้า เพราะกรรมนั้น ข้าพระองค์ได้เข้าถึงความเลวทราม ล่วงชาติ 
นั้นแล้ว จึงได้เข้าสู่บุรีอันไม่มีภัย ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า แม้ในกาลนั้น 
พระองค์ก็ได้บรรเทาความเร่าร้อนอันตั้งอย่ด้วยดี ให้แก่ 1 ข้าพระองค์ด้เดือด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 43 

ร้อนอยู่ และข้าพระองค์ก็ได้ขมาพระสยัมคูแล้ว ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า 
แม้วันนี้พระองค์ได้ดับไฟ ๓ กองให้ข้าพระองค์ผู้ถูกไฟ ๓ กองเผาอยู่ 
และข้าพระองค์ได้ถึงความเย็นแล้ว ท่านเหล่าใดมีการเงี่ยโสตลงฟ้ง ขอ 
ท่านเหล่านั้นจงฟ้งเรากล่าว เราจักบอกเนื้อความแก่ท่านตามบทที่เราเห็น 
แล้ว เราดูหมิ่นพระสยัมคู (พระปัจเจกพุทธเจ้า) ผู้มี'จิตสงบระงับ 
มีใจมั่นคงนั้นแล้ว เพราะกรรมนั้น วันนี้จึงได้เกิดในกำเนิดตํ่าทราม 
ขณะอย่าพลาด (ล่วงเลย) ท่านทั้งหลายไปเสีย เพราะผู้ที่ล่วงขณะย่อม 
เศร้าโศก ท่านทั้งหลายพึงพยายามในประโยชน์ของตน ท่านทั้งหลายจง 
จงเก็บขณะไว้ ยาสำรอกของบุคคลบางพวก เป็นยาถ่ายของบุคคลบางพวก, 

ยาพิษแข็งกล้าร้ายของคนบางพวก เป็นยาถ่ายของคนบางพวก, ยาพิษ 
กล้าร้ายแรงของคนบางพวก เป็นยารักษาโรคของคนบางพวก, (พระผู้มี 
พระภาคทรงทราบแล้วโดยลำดับ) ได้ตรัสบอกอาการเปลื้องสงสารแก , ผู้ 
ปฏิบัติการถอนออกจากสงสารแก , ผู้ตั้งอยู่ในผล ตรัสบอกโอสถแก , ผู้ได้ผล 
ตรัสบอกบุญเขตแก่ผู้แสวงหา ตรัสบอกยาพิษอันกล้าแข็งแก่บุคคลผู้เป็น 
ปฏิปักข์ต่อพระศาสนา อบายสี่ย่อมเผานระนั้น เหมือนอสรพิษมีพิษร้าย 
ฉะนั้น ยาพิษอันกล้าแข็งที่บุคคลดื่มแล้วย่อมยังชีวิตให้พินาศครั้งเดียว 
คนผิดในพระศาสนาแล้ว ย่อมถูกไฟเผาในโกฏิกัป พระพุทธะนั้นย่อม 
ข้ามโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เพราะขันติ อริหิงสา และเพราะมีจิตเมตตา 
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ใครๆ ให้พิโรธไม , ได้ เพราะพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายเช่นกับแผ่นดินไม่ข้องอยู่ในลาภและความเสื่อมลาภ ในความ 
สรรเสริญและดูหมิ่น ฉะนั้น พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ใครๆ ให้พิโรธไม่ได้ 
พระมุนีมีจิตเสมอในสรรพสัตว์ คือ ในพระเทวทัต นายขมังธนู 
องคุลิมาลโจร พระราหุล และในช้างธนบาล พระพุทธเจ้าเหล่านี้ย่อม 
ไม่มีความโกรธ ไม่มีความกำหนัด พระพุทธเจ้ามีจิตเสมอในชนทั้งปวง 
คือในผู้ฆ่าและโอรส ใครๆ เห็นผ้ากาสาวะอันเขาทิ้งไว้ที่หนทางเปือน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 44 

ของไม่สะอาด อันเป็นธงชัยของฤาษี พึงยกกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้า 
ไหว้พระพุทธเจ้าในอดีตก็ดี ปัจจุบันก็ดี อนาคตก็ดี ย่อมบริสุทธี้ด้วย 
ธงชัยนั้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเหล่านี้ควรนมัสการ เราย่อมทรง 
พระวินัยอันงามเช่นกับพระศาสดาไว้ด้วยหทัย เราจักนมัสการพระวินัยใน 
กาลทุกเมื่อ พระวินัยเป็นที่อาศัยของเรา พระวินัยเป็นที่ยืนเดินของเรา 
เราจะสำเร็จการอยู่ในพระวินัย พระวินัยเป็นโคจรของเรา ข้าแต่พระมหา 
วีรเจ้า เพราะฉะนั้น พระอุบาลีผู้ถึงที่สุดในพระวินัย และฉลาดในสมถะ 
ถวายบังคมพระบาทของพระศาสดา ข้าพระองค์นั้น จะไปจากบ้านนี้สู่ 
บ้านโน้น จากบุรีนี้สู่บุรีโน้น เที่ยวนมัสการพระส้มพุทธเจ้าและพระ 
ธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงดีแล้ว ข้าพระองค์เผากิเลสทั้งหลายแล้ว 
ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว อาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มี 
ข้าพระองค์ได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดดีแล้วหนอ วิชชา 
๓ ข้าพระองค์บรรลุแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ได้ทำให้แจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ 
ได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระอุบาลีเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 


จบ อุปาลีเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 45 

กัญญาโกณท้ญญเถราปทานที่ ๙ (๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายปฐมภัตแก , พระพุทธเจ้า 
[๙] เราได้เห็นพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก เป็น 
นายกอย่างวิเศษ บรรลุพุทธภูมิแล้ว เป็นครั้งแรก เทวดาประมาณ 
เท่าไร มาประชุมกันที่ควงไม้โพธิทั้งหมด แวดล้อมพระส้มพุทธเจ้า 
ประนมกรอัญชลีไหว้อยู่ เทวดาทั้งปวงมีใจยินดี เที่ยวประกาศไปใน 
อากาศว่า พระพุทธเจ้านี้ทรงบรรเทาความมืดมนอนธกาลแล้ว ทรงบรรลุ 
แล้ว เสียงบันลือลั่นของเทวดาผู้ประกอบด้วยความร่าเริงเหล่านั้นได้เป็น 
ไปว่า เราชักเผากิเลสทั้งหลาย ในศาสนาของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า เรารู้ 
(ได้ฟิง) เสียงกันเทวดาทั้งหลายเปล่งแล้วด้วยวาจา ร่าเริงแล้ว มีจิตยินดี 
ได้ถวายภิกษาก่อน พระศาสดาผู้สูงสุดในโลก ทรงทราบความดำริของเรา 
แล้วประทับนั่ง ณ ท่ามกลางหมู่เทวดา ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า เรา 
ออกบวชได้ ๗ วันแล้ว จึงได้บรรลุพระโพธิญาณ ภัตกันเป็นปฐมของเรา 
นี้เป็นเครื่องยังชีวิตให้เป็นไปของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เทพบุตรได้จาก 
ดุสิตมา ณ ที่นี้ได้ถวายภิกษาแก่เรา เราชักพยากรณ์เทพบุตรนั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว ผู้นั้นชักเสวยเทวราชสมบัติอยู่ประมาณ ๓ หมื่น 
กัลป๋ ชักครอบครองไตรทิพย์ ครอบงำเทวดาทั้งหมด เคลื่อนจากเทวโลก 
แล้ว ชักถึงความเป็นมนุษย์ ชักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เสวยราชสมบัติใน 
มนุษย์โลกนับพันครั้ง ในแสนกัลป พระศาสดาพระนามว่าโคดม โดย 
พระโคตร ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จอุบัติในโลก 
ผู้นั้นเคลื่อนจากไตรทศแล้ว ชักถึงความเป็นมนุษย์ ชักออกบวชเป็น 
บรรพชิตอยู่ ๖ ปี แต่นั้นในปีที่ ๗ พระพุทธเจ้าชักตรัสจตุราริยสัจ ภิกษุ 
มีนามชื่อว่าโกณฑัญญะ ชักทำให้แจ้งเป็นปฐมเมื่อเราออกบวชได้บวช 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 46 

ตามพระโพธิสัตว์ ความเพียรเราทำดีแล้ว เราบวชเป็นบรรพชิตเพื่อต้อง 
การจะเผากิเลส พระสัพพัญญพุทธเจ้าเสด็จมา ดีกลองอมฤตในโลก 
พร้อมทั้งเทวโลกในป่าใหญ่กับเราด้วยนี้ บัดนี้ เราบรรลุอมตบทอันสงบ 
ระงับ อันยอดเยี่ยมนั้นแล้ว เรากำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว ไม่มีอาสวะ 
อยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระอัญญาโกณฑัญญเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ อัฌฌาโกณฑัฌฌเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 47 

ปิณโฑภารทวาชเถราปทานที่ ๑๐ (๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกปทุม 

[๑๐] พระสยัมภูชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เป็นบุคคลผู้เลิศประทับอยู่บนยอด 
ภูเขาจิตกูฏข้างหน้าภูเขาห่มวันต์ เราเป็นพระยาเนื้อผู้ไม่มีความกลัว 
สามารถจะไปได้ในทิศทั้ง ๔ อยู่ ณ ที่นั้น สัตว์เป็นอันมากได้พีงเสียง 
ของเราแล้วย่อมครั้นคร้าม เราคาบดอกปทุมที่บาน เข้าไปหาพระนราสภ 
ได้บูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จออกจากสมาธิ เวลานั้น เรานมัสการพระพุทธ 
เจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดกว่านระในสี่ทิศ ยังจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว 
ได้บันลือสีหนาท พระปทุมุตรพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลก ทรงรับเครื่องบูชา 
ของเรา แล้วประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ 
ทวยเทพทั้งปวงได้ทราบพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้ว มาประชุมกันกล่าว 
กันว่า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐจักเสด็จมาแล้ว เราทั้งหลายจักฟ้งธรรมนั้น 
พระมหามุนีทรงเห็นกาลยาวผู้เป็นนายกของโลก ทรงประกาศเสียงของเรา 
ข้างหน้าของทวยเทพและมนุษย์ผู้ประกอบด้วยความร่าเริงเหล่านั้นว่า ผู้ใด 
ได้ถวายปทุมนี้และได้บันลือสีหนาท เราชักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลาย 
จงฟิงเรากล่าว ในกัลปที่ ๘ แต่ภัทรกัลปนี้ผู้นั้นจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔ จักเสวยความ 
เป็นใหญ่ในแผ่นสิน ๖๔ ชาติ จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงกำลัง มี 
พระนามชื่อว่าปทุม ในแสนกัลป พระศาสดาพระนามว่าโคดมโดย 
พระโคตร ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จอุบัติในโลก 
เมื่อพระศาสดาพระองค์นั้นทรงประกาศพระศาสนาแล้ว พระยาสึหะนี้ 1 จัก 
เป็นบุตรของพราหมณ์ จักออกจากสกุลพราหมณ์แล้วบวชในพระศาสนา 
ของพระศาสดาพระองค์นั้น เขามีตนส่งไปแล้วเพื่อความเพียร สงบระงับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 48 

ไม่ มีอุปธิ กำหนด เอา สวะทั้งปวงแล้ว จัก ไม่ มีอาสวะนิพพาน ณ เสนา 
สนะอันสงัด ปราศจากชนเกลื่อนกล่นด้วยเนื้อร้าย คุณวิเศษเหล่กนี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระปิณโฑภารทวาชเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ ปิณโฑภารทวาชเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 49 
ขทิรวนึยเรวตเถราปทานที่ ๑๑ (๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการจัดเรือนำข้ามฟาก 

[๑๑] แม่นํ้าคงคาชื่อภาคีรสี เกิดแต่ประเทศทิมวันต์ เราเป็นนายเรืออยู่ที่ท่าอัน 
ขรุขระ ข้ามส่งคนจากส่งนี้ 1 ไปส่งโน้น พระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ 
ผู้นายกของโลก สูงสุดกว่าสรรพสัตว์ กับพระขีณาสพหนึ่งแสน จัก 
ข้ามกระแสแม่น'ไคงคา เรานำเรือมารวมไว้เป็นอันมากแล้วนำประทุนเรือ 
ที่นายช่างตกแต่งเป็นอันดีไว้ต้อนรับพระนราสภ ก็สัมพุทธเจ้าเสด็จมา 
แล้วเสด็จขึ้นเรือ พระศาสดาประทับยืน ณ ท่ามกลางนา (เมื่อเรือถึง 
กลางนํ้าพระศาสดาประทับยืน) ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดข้ามส่ง 
พระสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ผู้ไม่มีอาสวะ ผู้นั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลก 
ด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น วิมานอันบุญกรรมท่าไว้อย่างสวยงามมีสัณฐานดัง 
เรือ จักเกิดแก่ท่าน หลังคาดอกไม้จักกั้นอยู่บนอากาศทุกเมื่อ ในกัลปที่ 
๕๔ ผู้นี้ชักได้เป็นกษัตริย์พระนามว่าตารณะ จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
ทรงครอบครองแผ่นสิน มีสมุทรสาครเป็นที่ลุด ในกัลปที่ ๕๗ จักได้เป็น 
กษัตริย์พระนามว่าจัมพกะ ทรงพระกำลังมาก ชักรุ่งเรือง ดังพระอาทิตย์ 
อุทัย ฉะนั้น ในแสนกัลป พระศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคตร ซึ่ง 
สมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราชจักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นี้เคลื่อนจาก 
ไตรทศแล้ว ชักถึงความเป็นมนุษย์ จักเป็นบุตรแห่งพราหมณ์ มีนาม 
ชื่อว่าเรวตะ อันกุศลมูลตักเตือนแล้ว ชักออกจากเรือนบวชในศาสนา 
ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม ภายหลังเขาบวชแล้ว จักประกอบ 
ความเพียร เจริญวิปัสสนากำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว จักไม่มีอาสวะ 
นิพพาน เรามีความเพียรอันนำไปซึ่งธุระ อันนำมาซึ่งธรรมเป็นแดนเกษม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 50 

จากโยคะ เราทรงกายอันมีในที่สุด ในศาสนาแห่งพระสัมมาส้มพุทธเจ้า 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระขทิรวนิยเรวตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ขท่รวนึยเรวตเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 51 

อานันทเถราปทานที่ ๑๒ (๑๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการกางฉัตรถวายพระพุทธเจ้า 
[๑๒] พระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระ เสด็จออกจากประตูพระอารามแล้ว ทรง 
ยังเมล็ดฝนอมฤตให้ตกอยู่ ยังมหาชนให้เย็นสบาย พระขีณาสพผู้เป็น 
นักปราชญ์เหล่านั้นประมาณตั้งแสน ได้อภิญญา ๖ มีฤทธิมาก แวดล้อม 
พระส้มพุทธเจ้า ดุจพระฉายาตามพระองค์ ฉะนั้น เวลานั้น เราอยู่บน 
คอช้าง ทรงไว้ซึ่งฉัตรขาวอันประเสริฐสุด ปีติย่อมเกิดแก , เราเพราะได้ 
เห็นพระส้มพุทธเจ้าผู้มีรูปงาม เราลงจากคอช้างแล้วเช้าไปเผ่าพระนราสภ 
ได้กั้นฉัตรแก้วของเราถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระมหาฤาษี 
พระนามว่าปทุมุตระ ทรงทราบความดำริของเราแล้ว ทรงหยุดกถานั้นไว้ 
แล้วตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดได้กั้นฉัตรอันประดับด้วยเครื่องอลังการ 
ทอง เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงพีงเรากล่าว สัตว์ผู้นี้ 1 ใปจาก 
มนุษยโลกแล้ว จักครอบครองดุสิต จักเสวยราชสมบัติ มีนางอัปสร 
ทั้งหลายแวดล้อม จักเสวยเทวราชสมบัติ ๓๔ ครั้ง จักเป็นอธิบดีแห่งชน 
ครอบครองแผ่นดิน ๘๐๐ ครั้ง ชักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๘ ครั้ง จัก 
เสวยราชสมบัติในประเทศราชอันไพบูลย์ในแผ่นดิน ในแสนกลป พระ 
ศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช 
ชักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นี้ชักเป็นโอรสแห่งพระญาติของพระพุทธเจ้าผู้เป็น 
ธงชัย แห่งสกุลศากยะ ชักเป็นพุทธอุปัฏฐาก มีนามชื่อว่าอานนท์ 
จักมีความเพียร ประกอบด้วยปัญญา ฉลาดในพาหุสัจจะ มีความ 
ประพฤติอ่อนน้อม ไม่กระด้าง ชำนาญในบาลีทั้งปวง พระอานนท์นั้นมี 
ตนส่งไปแล้วเพื่อความเพียร สงบระงับ ไม่มีอุปธิ จักกำหนดเอาสวะ 
ทั้งปวงแล้ว จักไม่มีอาสวะนิพพาน มีช้างกุญชรอยู่ในป่า อายุ๖๐ปี 
ตกมันสามครั้ง เกิดในตระกูลช้างมาตังคะ มีงางอนงาม ควรเป็นราช- 
พาหนะฉันใด แม้บัณฑิตทั้งหลายก็ฉันนั้น ประมาณได้หลายแสน มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 52 

ฤทธิมาก ทั้งหมดนั้น ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ เป็นผู้ไม่มีกิเลส 
เราจักมนัสการทั้งในยามต้น ในยามกลาง และในยามสุด เรามีจิต 
ผ่องใส ปลื้มใจ บำรุงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เรามีความเพียร 
ประกอบด้วยปัญญา มีสติสัมปชัญญะ บรรลุโสดาปัตติผล ฉลาดใน 
เสขภูมิ ในแสนกัลปแต่ละกัลปนี้ เราก่อสร้างกรรมใด เราบรรลุถึง 
ภูมิแห่งกรรมนั้นแล้ว ศรัทธาตั้งมั่นมีผลมาก การมาในสำนักพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุดของเรา เป็นการมาดีหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ฉะนึแล. 

ทราบว่า ท่านพระอานันทเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อานันทเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. พุทธาปทาน ๒. ปัจเจกพุทธาปทาน 

๓. สารีปุตตเถราปทาน ๔. มหาโมคคัลลานเถราปทาน 

๕. มหากัสสปเถราปทาน ๖. อนุรุทธเถราปทาน 

๗. ปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน ๘. อุปาลีเถราปทาน 

๙. อัญญาโกณฑัญญเถราปทาน ๑๐. ปิณโฑภารทวาชเถราปทาน 

๑๑. ขทิรวนึยเรวตเถราปทาน ๑๒. อานันทเถราปทาน 

ท่านรวบรวมคาถาทั้งหมดได้ ๖๕๐ คาถา. 

จบ อปทานพุทธวรรคที่ ๑ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 53 

สีหาสนิวรรคที่ ๒ 
สึหาสนทายกเถราปทานที่ ๑ (๑๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายราชอาสน์ทองคำ 
[๑๓] เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้สูงสุดกว่าสัตว์นิพพานแล้ว เมื่อ 
พระศาสดา (แผ่) กว้างขวาง เมื่อพระศาสนามีท่านผู้รู้ (พระขีณาสพ) 

มาก เรามีจิตผ่องใส ใจผ่องแผ้ว ได้ทำราชอาสน์ทองคำ ครั้นทำ 
ราชอาสน์ทองคำแล้ว ได้ทำตั่งสำหรับรองเท้า ได้สร้างเรือนสำหรับเก็บ 
ราชอาสน์ทองคำนั้นในฤดูฝนด้วยชิตอันเลื่อมใสนั้น เราได้บังเกิดในภพ 
ดุสิตวิมานโดยยาว ๒๔ โยชน์ โดยกว้าง ๑๔ โยชน์ อันบุญกรรมสร้าง 
อย่างงดงามมีอยู่ในภพสุดิตนั้นเพื่อเรา นางเทพกัญญา ๗ หมื่นแวดล้อม 
เราอยู่ทุกเมื่อ และบัลลังก์ทองที่สร้างอย่างวิจิตร มีอยู่ในวิมานของเรา 
ยานช้าง ยานท้า ยานทิพย์ ตั้งไว้คอยรับเรา ปราสาทและวอย่อมบังเกิด 
ตามความปรารถนา บัลลังก์แก้ว และบัลลังก์ไท้แก่นอย่างอื่นเป็นอันมาก 
ย่อมเกิดแก่เราทุกอย่าง นี้เป็นผลแห่ง (การถวาย) ราชอาสน์ทองคำ 
เราสวมรองเท้าทำด้วยทองคำ ทำด้วยเงิน ทำด้วยแล้วผลึก ทำด้วยแล้ว 
ไพฑูรย์นี้เป็นผลแห่งการถวายตั่งรองเท้า ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยผลกรรมนั้น เราไม , รู้ทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งบุญกรรม ในกัลปที่ ๗๓ แต่กัลปนี้มีคน ๓ คน ชื่ออินท์ ในกัลปที่ 
๗๒ แต่กัลปนี้ มีคน ๓ คน ชื่อสุมนะ ในกัลปที่ ๗๐ มีคน ๓ คน 
ชื่อวรุณ สมบูรณ์ ด้วยแก้ว ๗ ประการ เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔ คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระสึหาสนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สึหาสนทายกเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 54 

เอกถัมภิกเถราปทานที่ ๒ (๑๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเสาต้นเดียว 

[๑๔] ได้มีการประชุมมหาอุบาสกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ และ 
อุบาสกเหล่านั้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเชื่อพระตถาคต อุบาสกทั้งหมด 
มาประชุมปรึกษากันจะสร้างศาลาถวายแด่พระศาสดา ยังไม , ได้เสาอีกต้น 
หนึ่ง จึงพากันเที่ยวหาอยู่ในป่าใหญ่ เราพบอุบาสกเหล่านั้นในป่าแล้ว 
จึงเข้าไปหาคณะอุบาสกในเวลานั้น เราประนมอัญชลีสอบถามคณะอุบาสก 
อุบาสกผู้มีศีลเหล่านั้นอันเราถามแล้วตอบให้ทราบว่า เราต้องการจะสร้าง 
ศาลา ยังหาเสาไม , ได้อีกต้นหนึ่ง ขอท่านจงให้เสากะเราต้นหนึ่งเถิด 
ฉันชักถวายแด่พระศาสดา ฉันชักนำเสามาให้ท่านทั้งหลายไม , ต้องขวนขวาย 
หา อุบาสกเหล่านั้นเลื่อมใสมีใจยินดีให้เสาแก่เรา แล้วกลับจากป่านั้นมา 
สู่เรือนของตนๆ เมื่อคณะอุบาสกไปแล้วไม่นาน เราได้ถวายเสาในกาล 
นั้น เรายินดี มีจิตร่าเริง ยกเสาขึ้นก่อนเขา ด้วยชิตอันเลื่อมใสนั้น 
เราได้เกิดในวิมาน ภพของเราตั้งอยู่โดดเดี่ยว ๗ ชั้น สูงตระหง่าน เมื่อ 
กลองดังกระหึ่มอยู่ เราบำเรออยู่ทุกเมื่อ ใน ๕๕ กัลป เราได้เป็นพระราชา 
พระนามว่ายโสธร แม้ในกาลนั้น ภพของเราก็สูงสุด ๗ ชั้น ประกอบ 
ด้วยเรือนยอดอันประเสริฐ มีเสาต้นหนึ่งเป็นที่รื่นรมย์แห่งใน ใน ๒๑ 
กัลป เราเป็นกษัตริย์พระนามว , าอุเทน แม้ในกาลนั้น ภพของเราก็มี ๗ 
ชั้น ประดับอย่างสวยงาม เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ ความเป็นเทวดา 
หรือความเป็นมนุษย์ เราย่อมเสวยผลนั้นๆ ทั้งหมด นี้เป็นผลแห่ง 
(การถวาย) เสาต้นเดียว ในกัลปที่ ๙๔ แก , กัลปนี้ในกาลนั้นเราได้ให้เสา 
ใด ด้วยบุญกรรมนั้น เราไม , รู้สึกทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง (การถวาย) เสา 
ต้นเดียว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระเอกลัมภิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกถัมภิกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 55 

นันทเถราปทานที่ ๓ (๑๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้า 

[๑๕] เราได้ถวายผ้าทอด้วยเปลือกไม้ แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่า ปทุมุตระ 
เชษฐบุรุษของโลกผู้มั่นคง ตรัสรู้เอง แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง พระพุทธ 
เจ้าผู้เป็นนายกพระนามว่า ปทุมุตระ ทรงพยากรณ์เรานั้นว่า ด้วยการถวาย 
ผ้านี้ท่านจักเป็นผู้มีผิวพรรณดังทองคำ ได้เสวยสมบัติทั้งสองแล้ว 
อันกุศลมูลตักเตือน ชักได้เป็นพระอนุชาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
โคดม ท่านอันราคะย้อมแล้ว มีปกติสุข ประกอบด้วยความกำหนัดใน 
กาม เป็นผู้อันพระพุทธเจ้าตักเตือนแล้ว แต่นั้นจักบวช ครั้นบวชใน 
พระศาสนาของพระโคดมนั้นแล้ว อันกุศลมูลตักเตือน ชักกำหนดรู้ 
อาสวะทั้งปวง ไม่มีอาสวะนิพพาน ในแสนกลป มีคน ๔ คน ชื่อเจละ 
ใน ๖ หมื่นกัลป มีคน ๔ คน ชื่ออุปเจละ ใน ๕ หมื่นกัลป มีคน ๔ คนชื่อ 
เจละเหมือนกัน สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔ 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระนันทเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นันทเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 56 

จุลลปันถกเถราปทานที่ ๔ (๑๔) 

ว่าด้วยพระจุลลปันถกปัญญาเขลา 

[๑๖] เวลานั้น พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรับเครื่องบูชาแล้ว พระองค์ 
เสด็จหลีกออกจากหมู , ประทับอยู่ ณ ภูเขาทิมวันต์ แม้เวลานั้นเราก็อยู่ 
ในอาศรมใกล้ภูเขาทิมวันต์ เราได้เข้าไปเฝ็าพระมหาวีรเจ้าผู้เป็นนายกของ 
โลก ซึ่งเสด็จมาไม , นาน เราถือเอาฉัตรอันประดับด้วยดอกไม้ เข้าไปเฝ็า 
พระนราสภ เราได้ทำอันตรายแก่พระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จเข้าสมาธิ 
เราประคองฉัตรดอกไม้ด้วยมือทั้งสองถวายแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระทรงรับแล้ว เทวดาทั้งปวงมีใจชื่นบาน 
เข้ามาสู่ภูเขาทิมวันต์ ยังสาธุการให้เป็นไปว่า พระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุ 
ทรงอนุโมทนา ครั้นเทวดาเหล่านี้กล่าวเช่นนี้แล้วได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระ 
ภาคผู้สูงสุดว่านระ เมื่อเรากั้นฉัตรดอกบัวอันอุดมอยู่ในอากาศ (พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า) ดาบสได้ประคองฉัตรใบบัว ๗ ใบให้แก่เรา เราจัก 
พยากรณ์ดาบสนั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว ดาบสนี้ชักเสวยเทวรัช 
สมบัติอยู่ตลอด ๒๕ กัลปึ และจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๔ ครั้ง จะท่อง 
เที่ยวสู่กำเนิดใดๆ คือ ความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ 
จักทรงไว้ซึ่งดอกปทุมอันตั้งอยู่ในอากาศ ในแสนกัลป พระศาสดาพระ 
นามว่าโคดม โดยพระโคตร ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชัก 
เสด็จอุบัติในโลก เมื่อพระศาสดาทรงประกาศพระศาสนา ดาบสผู้จักได้ 
ความเป็นมนุษย์ เราจักเป็นผู้อุดมในกายอันบังเกิดแล้วด้วยใจ ชักมีพี่ 
น้องชายสองคนมีชื่อว่าปันถก แม้ทั้งสองคนเสวยประโยชน์อันสูงสุดแล้ว 
ชักยังพระศาสนาให้รุ่งเรืองเรานั้นมีอายุ๑๘ปีออกบวชเป็นบรรพชิต 
เรายังไม , ได้คุณวิเศษในศาสนาของพระศากยบุตร เรามีปัญญาเขลา เพราะ 
เราอบรมอยู่ในบุรี พระพี่ชายจึงขับไล่เราว่า จงไปสู่เรือนเดี๋ยวนี้เราลูก 
พระพี่ชายขับไล่แล้วน้อยใจ ได้ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูสังฆาราม ไม , หวังใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 57 

ความเป็นสมณะ ลำดับนั้น พระศาสดาเสด็จมา ณ ที่นั้น ทรงลูบศีรษะ 
เรา ทรงจับเราที่แขน พาเข้าไปในสังฆาราม พระศาสดาได้ทรงอนุเคราะห์ 
ประทานผ้าเช็ดพระบาทให้แก่เราว่า จงอธิษฐานผ้าอันสะอาดอย่างนี้วางไว้ 
ณ ส่วนข้างหนึ่ง เราจับผ้านั้นด้วยมือทั้งสองแล้วจึงระลึกถึงดอกบัวได้ 
จิตของเราปล่อยไปในดอกบัวนั้น เราจึงได้บรรลุอรหัต เราถึงที่สุดใน 
ฌานทั้งปวง ในกายอันบังเกิดแล้วแต่ใจ กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว 
ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมปภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ฉะนึแล. 

ทราบว่า ท่านพระจุลลปันถกได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จุลลปันถกเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 58 
ปิลินทวัจฉเถราปทานที่ ๕ (๑๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการไล้ทาของหอม 

[๑๗] เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าสุเมธ เป็นบุคคลผู้เลิศ นิพพานแล้ว เรามี 
จิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้ทำการบูชาพระสถูปในสมาคมนั้น มีพระ 
ขีณาสพผู้ได้อภิญญา ๖ มีฤทธิมากเท่าใด เรานิมนต์พระขีณาสพเหล่านั้น 
มาประชุมกันในสมาคมนั้นแล้ว ได้ทำสังฆภัตถวาย เวลานั้น มีภิกษุ 
อุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุเมธ ท่านมีนามชื่อว่าสุเมธ ได้ 
อนุโมทนาในเวลานั้น ด้วยชิตอันเลื่อมใสนั้น เราได้เข้าถึงวิมาน นาง 
อัปสรแปดหมื่นหกพันได้มีแก่เรา นางอัปสรเหล่านั้น ย่อมอนุวัตตาม 
ความประสงค์ทุกอย่างของเราเสมอ เราย่อมครอบงำเทวดาเหล่าอื่น นี้ 
เป็นผลแห่งบุญกรรมในภัลปที่ ๒๕ เราเป็นกษัตริย์ พระนามว่าวรุณ ใน 
กาลนั้นเราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสวยโภชนะอันขาวผ่อง ชนเหล่านั้น 
ไม่ต้องหว่านพืช และไม , ต้องนำไถไปไถ มนุษย์ทั้งหลายย่อมบริโภคข้าว 
สาลีอันเกิดเองสุกเองในที่ไม , ได้ไถ เราเสวยราชสมบัติในภพนั้นแล้ว ได้ 
ถึงความเป็นเทวดาอีก ถึงเวลานัน โภคสมบัติเช่นนึกบังเกิดแก่เรา 
สัตว์ทั้งปวงซึ่งเป็นมิตร หรือมิใช่มิตร ย่อมไม่เบียดเบียนเรา เราเป็น 
ที่รักของสัตว์ทุกจำพวก นี้เป็นผลแห่งกรรม ในกัลปที่ ๓ หมื่น เราได้ให้ 
ทานใดในกาลนั้น ด้วยการให้ทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการไล้ทาด้วยของหอม ในภัทกัปนี้เราผู้เดียวได้เป็นอธิบดีของคน 
ได้เป็นราชฤาษีผู้มีอานุภาพมาก ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพลมาก เรา 
นั้นตั้งอยู่ในศีล ๕ ได้ยังหมู , ชนเป็นอันมากให้ถึงสุคติ ได้เป็นที่รักของ 
เทวดาทั้งหลาย คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๕ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ฉะนีแล. 

ทราบว่า ท่านพระปิลินทวัจฉเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปิลินทวัจฉเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 59 

ราหุลเถราปทานที่ ๖ (๑๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเครื่องลาด 

[๑๘] เราได้ถวายเครื่องลาดในประสาท ๗ ชั้น แด , พระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
ปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ พระมหามุนีผู้เป็นจอมแห่งชนเป็น 
นระผู้ประเสริฐ อันพระขีณาสพพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เสด็จเข้าพระ 
คันธกุฎี พระศาสดาผู้ประเสริฐกว่าเทวดา เป็นนระผู้องอาจ ทรงยัง 
พระคันธกุฎีให้รุ่งเรือง ประทับยืนในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถา 
เหล่านี้ว่า ที่นอนนี้ผู้ใดให้โชติช่วงแล้ว ดังกระจกเงาอันขัดดีแล้ว เราจัก 
พยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงพึงเรากล่าว ประสาททองอันงดงาม หรือ 
ประสาทแก้วไพฑูรย์เป็นที่รักแห่งใจชักบังเกิดแก , ผู้นั้น ผู้นั้นชักเป็นจอม 
เทวดา เสวยเทวรัชสมบัติอยู่ ๖๔ ครั้ง ในกัลปที่ ๒๑ ชักได้เป็นกษัตริย์ 
พระนามว่าวิมล จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงครอบครองแผ่นดินมีสมุทร 
สาคร ๔ เป็นขอบเขต พระนครชื่อเรณุวดีสร้างด้วยแผ่นอิฐ โดยยาว 
๓๐๐ โยชน์ สี่เหลี่ยมจตุรัส ประสาทชื่อสุทัสนะ อันริสสุกรรมเทพบุตร 
นิรมิตให้ ประกอบด้วยเรือนยอดอันประเสริฐ ประดับด้วยแก้ว ๗ 
ประการ วิทยาธรมีเสียงสิบอย่างต่างๆ กัน มาเกลื่อนกล่นอยู่ เหมือน 
ชักเป็นนครชื่อสุทัสนะของเหล่าเทวดา รัศมีแห่งนครนั้น เปล่งปลั่งดัง 
เมื่อพระอาทิตย์อุทัย นครนั้นจักรุ่งเรืองจ้าโดยรอบ ๘ โยชน์อยู่เป็นนิจ 
ในแสนกัลป พระศาสดาทรงพระนามว่าโคดมโดยพระโคตร ซึ่งมีสมภพ 
ในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นั้นอันกุศลมูลตัก 
เตือนแล้ว ชักเคลื่อนจากภพดุสิต จักได้เป็นพระราชโอรสของพระผู้มี 
พระภาคพระนามว่าโคดม ถ้าจะพึงอยู่ครองเรือนผู้นั้นพึงได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ แต่ซ้อที่เขาจะคงที่ถึงความยินดีในเรือนนั้น ไม่เป็นฐานะที่จะ 
มีได้ เขาชักออกบวชเป็นบรรพชิต เป็นผู้มี-วัตรอันงาม จักได้เป็นพระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 60 

อรหันต์มีนามชื่อว่าราหุล พระมหามุนีทรงพยากรณ์เราว่า มีปัญญา 
สมบูรณ์ด้วยศีล เหมือนนกต้อยติวิดรักษาไข่ ดังจามรีรักษาขนหาง เรา 
รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้ว ยินดีอยู่ในศาสนา เรากำหนดรู้อาสวะ 
ทั้งปวงแล้ว ไม , มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ฉะนีแล. 

ทราบว่า ท่านพระราหุลเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยการฉะนี้แล. 

จบ ราหุลเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 61 

อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทานที่ ๗ (๑๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกัณณิการ์ 

[๑๙] เราได้เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค พระนามว่าปทุมุตระเชษฐบุรุษของโลก เป็น 
นระผู้ประเสริฐ สูงสุดกว่านระ ประทับนั่งอยู่ที่เงึ๋ , อมเขา เวลานั้นเราได้ 
เห็นดอกกัณณิการ์กำลังบานจึงเด็ดขั้วมันแล้ว เอามาประดับที่ฉัตร โปรย 
(กั้น) ถวายแด่พระพุทธเจ้า และเราได้ถวายบิณฑบาตมีข้าวชั้นพิเศษ 
ที่ขัดว่าเป็นโภชนะอย่างดี ได้นิมนต์พระ ๘ รูป เป็น ๙ รูป ทั้งพระ 
พุทธเจ้าให้ฉันที่บริเวณนั้น พระสยัมภูมหาวีรเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศ ทรง 
อนุโมทนาว่า ด้วยการถวายฉัตรนี้ (และ) ด้วยจิตอันเลื่อมใสในการ 
ถวายข้าวชั้นพิเศษนั้น ท่านจักได้เสวยสมบัติ ขักเป็นจอมเทวดาเสวย 
เทวรัชสมบัติ ๓๐ ครั้ง และจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๒๑ ครั้ง จักได้ 
เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณานับไม , ถ้วนในแสนกัลปแต่ 
กัลปนี้วงศ์พระเจ้าโอกกากราชจักสมภพ ดาบสผู้มีปัญญากว้างขวางเสมอ 
ด้วยแผ่นดิน มีปัญญาดี มหาชนเรียกว่าสุเมธ จักเป็นพระพุทธเจ้าพระ 
นามว่าโคดมโดยพระโคตร เมื่อพระศาสนากำลังรุ่งเรือง ผู้นี้ 1 จักถึงความเป็น 
มนุษย์จักได้เป็นสาวกของพระศาสดา มีนามว่าอุปเสนะ เมื่อกาลเป็นไป 
ถึงที่สุด เราถอนภพได้ทั้งหมด เราชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้ว ทรง 
กายอันเป็นที่สุดไว้ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ฉะนึแล. 

ทราบว่า ท่านพระอุปเสนวังคันตปุตตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน. 

จบ ภาณวารที่ ๓. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 62 
รัฐปาลเถราปทานที่ ๘ (๑๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายช้าง 

[๒๐] เราได้ถวายช้างตัวประเสริฐ มีงางอนงามควรเป็นราชพาหนะพร้อมทั้งลูก 
ช้างอันงามมีเครื่องหัตถาลังการ กั้นฉัตรขาวแด'พระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
ปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลกผู้คงที่ เราซื้อสถานที่นั้นทั้งหมดแล้ว ได้ให้ 
สร้างอารามถวายแก , สงฆ์ ได้ให้สร้างปราสาทไว้ภายในวิหารนั้น ๕๔,๐00 
หลัง ได้ทำทานดังห้วงนั้าใหญ่แล้ว มอบถวายแด , พระพุทธเจ้า พระ 
สยัมภูมหาวีรเจ้าผู้เป็นอัครบุคคล ทรงอนุโมทนา ทรงยังชนทั้งหมดให้ 
ร่าเริง ทรงแสดงอมตบท พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกพระนามว่าปทุมุตระ 
ทรงทำผลบุญที่เราทำแล้วนั้นให้แจ้งชัดแล้ว ประทับนั่ง ณ ท่ามกลางภิกษุ 
สงฆ์ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้นี้'ได้ 0 ให้สร้างปราสาท ๕๔,๐00 หลัง 
เราจักแสดงวิบากของผู้นี้ท่านทั้งหลายจงฟิงเรากล่าว ถูฏาคารหมื่นแปดพัน 
จักมีแก , ผู้นี้ และกูฏาคารเหล่านั้นสำเร็จด้วยทองล้วน เกิดในวิมานอัน 
อุดม ผู้นี้ชักเป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติ ๕๐ ครั้ง และจักเป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๕๘ ครั้ง ในกัลปที่แสน พระศาสดาพระนามว่าโคดมโดยพระ 
โคตรซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นี้อัน 
กุศลมูลตักเตือนแล้ว ชักเคลื่อนจากเทวโลก ไปบังเกิดในสกุลที่เจริญมี 
โภคสมบัติมาก ภายหลัง เขาอันกุศลมูลตักเตือนแล้ว ชักบวช จักได้ 
เป็นสาวกของพระศาสดา มีนามว่ารัฐปาละ เขามีตนส่งไปแล้ว เพื่อ 
ความเพียรสงบระงับ ไม , มีอุปธิ ชักกำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว ไม่มี 
อาสวะนิพพาน เราลุกขึ้นแล้ว ละโภคสมบัติออกบวช ความรักในโภค 
สมบัติเหมือนก้อนเขฬะไม่มีแก่เรา เรามีความเพียรอันนำธุระไป อันนำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 63 

มาซึ่งธรรมเป็นเดนเกษมจากโยคะ เราทรงไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุดในศาสนา 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ฉะนีแล. 

ทราบว่า ท่านพระรัฐปาลเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ รัฐปาลเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 64 

ใสปากเถราปทาน ที่ ๙ (๑๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ 

[๒๑] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ เสด็จมายังสำนักของเราซึ่งกำลังชำระ 
เงื้อมเขาอยู่ที่ภูเขาสูงอันประเสริฐ เราเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเช้ามา ได้ 
ตกแต่งเครื่องลาดแล้ว ได้ปูลาดอาสนะดอกไม้ถวายแด่พระโลกเชษฐ์ผู้คง 
ที่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะนายกของโลกประทับนั่งบนอาสนะ 
ดอกไม้แล้ว ทรงทราบคติของเรา ได้ตรัสความเป็นอนิจจํว่า สังขาร 
ทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้น 
แล้วย่อมดับไป ความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับเป็นสุข พระสัพพัญญ 
เชษฐบุรุษของโลก เป็นพระผู้ประเสริฐ ทรงเป็นนักปราชญ์ ตรัสดังนี้ 
แล้ว เสด็จเหาะขึ้นในอากาส ดังพระยาหงส์ในอัมพร เราละทิฏฐิของ 
ตนแล้วเจริญอนิจจสัญญา ครั้นเราเจริญอนิจจสัญญาได้วันเดียวก็ทำกาละ 
ณ ที่นั้นเอง เราเสวยสมบัติทั้งสอง อันกุศลมูลตักเตือนแล้วเกิดในภพ 
ที่สุด เข้าถึงกำเนิดพ่อครัว เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เรามี 
กาลฝน ๗ โดยกำเนิด ได้บรรลุอรหัต เราปรารภความเพียร มีใจแน่วแน่ 
ตั้งมั่นอยู่ในศีลด้วยดี ยังพระมหานาคให้ทรงยินดีแล้ว ได้อุปสมบทในกัลป 
ที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยผลแห่งกรรมนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ในกัลปที่ ๙๔ แต่ 
กัลปนี้เราได้เจริญสัญญาใดในกาลนั้น เราเจริญสัญญานั้นอยู่ ได้บรรลุ 
อาสวขัยแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา 
๖ เราทำให้แจ้งขัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระใสปากเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โสปากเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 65 

สุม'งคลเถราปทานที่ ๑๐ (๒๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาหาร 

[๒๒] เราประสงค์จะบูชาเครื่องเสันสรวง จึงให้ตกแต่งโภชนาหารยืนอยู่ที่โรง 
ใหญ่ คอยต้อนรับพราหมณ์ทั้งหลาย ครั้งนั้นเราได้เห็นพระผู้มีพระภาค 
ส้มพุทธเจ้า พระนามว่าปิยทัสสีทรงมียศมาก ทรงนำโลกทั้งปวงให้วิเศษ 
เป็นสยัมภูอัครบุคคลผู้โชติช่วง อันพระสาวกทั้งหลายแวดล้อม รุ่งเรือง 
ดังพระอาทิตย์ เสด็จดำเนินไปในถนน จึงประนมอัญชลียังจิตของตนให้ 
เลื่อมใส นิมนต์ด้วยใจเท่านั้นว่า ขอเชิญพระมหามุนีเสด็จมา พระ 
ศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดำริของเราเสด็จมาสู่ประตู (เรือน) 

เรากับพระขีณาสพหนึ่งพัน (เราทูลว่า) ขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้บุรุษ 
อาชาไนย ขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้อุดมบุรุษ ขอเชิญเสด็จขึ้นปราสาท 
ประทับนึ่งบนอาสนะอันอุดมเถิด พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรง'ฟิกพระ 
องค์แล้ว มีบริวารอันแกแล้วทรงข้ามพ้นแล้ว ประเสริฐกว่าบรรดาผู้ข้าม 
เสด็จขึ้นปราสาทแล้ว ประทับนึ่งบนอาสนะอันประเสริฐ อามิสใดที่เรา 
รวบรวมไว้อันมีอยู่ในเรือนตน เรามีจิตเลื่อมใส ได้ถวายอามิสนั้น แด่ 
พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนโดยเคารพ เรามีจิตเลื่อมใส มีใจ 
ผ่องแผ้ว เกิดโสมนัส ประนมอัญชลีนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
ว่า โอ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ในระหว่างพระอริยบุคคล ๘ นึ่งฉันอยู่ 
มีพระขีณาสพเป็นอันมาก อานุภาพนี้ของท่านทั้งหลาย เรานับถือพระผู้มี 
พระภาคนั้นเป็นสรณะ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปิยทัสสี เชษฐบุรุษ 
ของโลกประเสริฐกว่านระ ประทับนึ่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้วได้ตรัส 
พระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดได้นิมนต์สงฆ์ผู้ซื่อตรง มีจิตมั่นคง และพระ 
ตถาคตส้มพุทธเจ้าให้ฉัน เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรา 
กล่าว ผู้นั้นจักได้เสวยเทวราชสมบัติ ๒๗ ครั้ง จักปรารภในกรรมของตน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 66 

รื่นรมย์อยู่ในเทวโลก จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๘๐ ครั้ง จักได้เป็น 
พระราชาในแผ่นดินครอบครองพสุธา ๕๐๐ ครั้ง เราเข้าป่าไพรวันอันสัตว์ 
ร้าย (เสือโคร่ง) อาศัยอยู่ เริ่มตั้งความเพียรแล้ว เผากิเลสได้ ในกัลป 
ที่ ๑๘๐๐ เราได้ให้ทานใดในเวลานั้น ด้วยผลแห่งทานนั้น เราไม , รู้ทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายอาหาร คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระสุมังคลเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุม'งคลเถราปทาน 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สีหาสนทายกเถราปทาน ๒. เอกถัมภิกเถราปทาน 

๓. นันทเถราปทาน ๔. จุลลป้นถกเถราปทาน 

๕. ปิลินทวัจฉเถราปทาน ๖. ราหุลเถราปทาน 

๗. อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน ๘. รัฏฐปาลเถราปทาน 
๙. ใสปากเถราปทาน ๑๐. สุม'งคลเถราปทาน 

ในวรรคนี้ท่านประกาศคาถาไว้ ๑๓๗ คาถา. 

จบ สึหาสนึยวรรคที่ ๒. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 67 
สุภูติวรรคที่ ๓ 
สุภูติเถราปทานที่ ๑ (๒๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการเจริญพุทธานุสสติ 

[๒๓] ในที่ไม , ไกลภูเขาทิมวันต์ มีภูเขาชื่อนึสภะ เราได้สร้างอาศรมไว้ที่ภูเขา 
นึสภะนั้นอย่างสวยงาม สร้างบรรณศาลาไว้ ในกาลนั้น เราเป็นชฎิลมีนาม 
ชื่อว่าโกลิยะ มีเดชรุ่งเรือง ผู้เดียว ไม่มีเพื่อน อยู่ที่ภูเขานิสภะ เวลานั้น 
เราไม , บริโภคผลไม้ เหง้ามันและใบไม้ ในกาลนั้น เราอาศัยใบไม้เป็นต้น 
ที่เกิดเองและหล่นเองเลียงชีวิต เราย่อมไม่ยังอาชีพให้กำเริบ แม้จะสละ 
ชีวิต ย่อมยังจิตของตนให้ยินดี เว้นอเนสนา จิตสัมปยุตด้วยราคะเกิดขึ้น 
แก , เรา เมื่อใด เมื่อนั้น เราบอกตนเองว่า เราผู้เดียวทรมานจิตนั้น ท่าน 
กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้ง 
แห่งความขัดเคือง และหลงใหลในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงใหล จง 
ออกไปเสียจากป่า ที่อยู่นี้เป็นของท่านผู้บริสุทธ ไม่มีมลทิน มีตบะ 
ท่านอย่าประทุษร้ายผู้บริสุทธิ”!เลย จงออกไปเสียจากป่าเถิด ท่านจักเป็น 
เจ้าเรือนได้สิ่งที่ควรได้เมื่อใด ท่านอย่ายินดีแม้ทั้งสองอย่างนั้นเลย จงออก 
ไปจากป่าเถิด เปรียบเหมือนฟินเผาศพ ไม่ใช้ท่ากิจอะไรที่ไหนๆ ไม้นั้น 
เขาไม , ได้สมมติว่า เป็นไม้ในบ้านหรือในป่า ฉันใด ท่านก็เปรียบเหมือน 
ฟินเผาศพ ฉันนั้น ไม่ใช่คฤหัสถ์ สมณะก็ไม่ใช่ วันนี้ ท่านพ้นจาก 
เพศทั้งสอง จงออกจากป่าไปเสียเถิด ข้อนี้พึงมีแก่ท่านหรือหนอ ใครจะรู้ 
ข้อนี้ของท่าน ใครจะนำธุระของเราไปโดยเร็ว เพราะท่านมากด้วยความ 
เกียจคร้าน วิญญชนจักเกลียดท่าน เหมือนชาวเมืองเกลียดของไม่สะอาด 
ฉะนั้น ฤาษีทั้งหลาย ชักคร่า ท่านมาโจทท้วง ทุกเมื่อ วิญญชนจักประกาศ 
ท่านว่ามีศาสนาอันก้าวล่วงแล้ว ก็เมื่อไม , ได้สังวาส ท่านชักเป็นอยู่อย่างไร 
ช้างมีกำลัง เข้าไปหาช้างกุญชรตกมัน ๓ ครั้ง เกิดในสกุลช้างมาตังคะ 
มีอายุ ๖๐ ถอยกำลังแล้ว นำ (ขับ) ออกจากโขลง มันถูกขับจากโขลง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 68 

แล้ว ย่อมไม , ได้ความสุขสำราญ มันเป็นสัตว์มีทุกข์เศร้าใจ ซบเซา หวั่น 
ไหวอยู่ ฉันใด ชฎิลทั้งหลายจักนำ (ขับ) แม้'ท่านผู้มีปัญญาทรามออก 
ท่านถูกชฎิลเหล่านั้นขับไล่แล้ว ชักไม , ได้ความสุขสำราญ ฉันนั้น ท่าน 
เพรียบพร้อมแล้วด้วยลูกศร คือ ความโศก ทั้งกลางวันและกลางคืน จัก 
ถูกความเร่าร้อนแผดเผา เหมือนช้างถูกขับจากโขลง ฉะนั้น หม้อนั้าทอง 
ย่อมไม่ไปในที่ไหนๆ ฉันใด ท่านมีศีลอันเสื่อมแล้ว ก็ฉันนั้น จักไม , ไป 
ในที่ไหนๆ แม้ท่านอยู่ครองเรือน ก็จักเป็นอยู่อย่างไร ทรัพย์อันเป็น 
ของมารดา และแม้ของบิดาที่ฟิงไว้ของท่านไม่มี ท่านชักต้องท่าการงาน 
ของตน จะต้องอาบเหงื่อต่างนั้า จักเป็นอยู่ในเรือนอย่างนี้ กรรมที่ดีนั้น 
ท่านไม , ชอบ เราห้ามใจอันหมักหมมด้วยสังกิเลสอย่างนี้ในที่นั้น เราได้ 
ธรรมกถาต่างๆ ห้ามจิตจากบาปธรรม เมื่อเรามีปกติอยู่ด้วยความไม่ 
ประมาทอย่างนี้เวลา ๓ หมื่นปีล่วงเราไป (ผู้อยู่) ในป่าใหญ่ พระสัมพุทธเจ้า 
พระนามว่าปทุมุตระ ทรงเห็นเราผู้ไม่ประมาท ผู้แสวงหาประโยชน์อันอุดม 
จึงเสด็จมายังสำนักของเรา พระพุทธเจ้ามีพระรัศมีดังสีทองชมพูนุท 
ประมาณมิได้ ไม่มีใครเปรียบ ไม่มีใครเสมอด้วยพระรูป เสด็จจงกรม 
อยู่ในอากาศในเวลานั้น พระพุทธเจ้าไม่มีใครเสมอด้วยพระญาณ เสด็จ 
จงกรมอยู่ในอากาศในกาลนั้น ดังพระยารังมีดอกบานสะพรั่ง เหมือนสายฟ้า 
ในระหว่างกลีบเมฆ พระองค์เสด็จจงกรมอยู่ในอากาศในเวลานั้น ดังราชสีห์ 
ผู้ไม่กลัว ดุจพญาช้างร่าเริง เหมือนพญาเสือโคร่งผู้ไม , ครั่นคร้าน พระ 
พุทธเจ้ามีพระรัศมีดังแท่งทองสิงคี เปรียบด้วยถ่านเพลิงไม้ตะเคียน มีพระ 
รัศมีโชติช่วงดังดวงแก้วมณีเสด็จจงกรมอยู่ในอากาศในกาลนั้น พระพุทธ 
เจ้ามีพระรัศมีเปรียบดังเขา (แก้วใส) ไกรลาสอันบริสุทธ เสด็จจงกรม 
อยู่ในอากาศในเวลานั้น ดังพระจันทร์ในวันเพ็ญ ดุจพระอาทิตย์เวลาเที่ยง 
เวลานั้น เราได้เห็นพระองค์เสด็จจงกรมอยู่ในอากาศ จึงคิดอย่างนี้ว่า 
สัตว์ผู้นั้นเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ นระเช่นนี้ เราไม , เคยได้ฟ้งหรือเห็น 
ในแผ่นดิน บทมนต์จะมีอยู่ม้างกระมัง ผู้นี้ 1 จักเป็นพระศาสดา ครั้นเราคิด 
อย่างนี้แล้ว ได้ยังจิตของตนให้เลื่อมใส เรารวบรวมดอกไม้และของหอม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 69 

ต่างๆ ไว้ในเวลานั้น ได้ปูลาดอาสนะดอกไม้อันวิจิตรดีเป็นที่รื่นรมย์ใจ 
แล้วได้กล่าวคำนี้กะพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่านระผู้เป็นสารถีว่า ข้าแต่พระวีร 
เจ้า อาสนะอันสมควรแก , พระองค์นี้ข้าพระองค์ชัดไว้ถวายแล้ว ขอได้โปรด 
ทรงยังจิตของข้าพระองค์ให้ร่าเริง ประทับนั่งบนอาสนะดอกโกสุมเถิด 
พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม , ทรงตกพระทัย ดังพญาไกรสร ประทับนั่งบน 
อาสนะดอกโกสุมอันประเสริฐนั้น ๗ คืน ๗ วัน เราก็ได้นมัสการพระองค์ 
๗ คืน ๗ วัน พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลก เสด็จออกจากสมาธิแล้ว 
เมื่อทรงพยากรณ์กรรมของเรา ได้ตรัสพระดำรัสดังนี้ว่า ท่านจงเจริญ 
พุทธานุสสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลาย ท่านเจริญพุทธานุสสตินี้แล้ว 
ชักยังใจให้เต็มเปียมได้ ชักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัลป ชัก 
ได้เป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู่ ๘๐ ครั้ง ชักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
อยู่ในแว่นแคว้น ๑๐๐๐ ครั้ง ชักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดย 
คณานับมิได้ ชักได้เสวยสมบัตินั้นทั้งหมด นี้เป็นผลแห่ง (การเจริญ) 

พุทธานุสสติ เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ ชักได้โภคสมบัติเป็น 
อันมาก จะไม่มีความบกพร่องด้วยโภคะ นี้เป็นผลแห่ง (การเจริญ) 

พุทธานุสสติ ในแสนกัลป พระศาสดาทรงพระนามว่าโคดมโดยพระโคตร 
ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จอุบัติในโลก ท่านชักทั้ง 
ทรัพย์ ๘๐ โกฏิ ทาสและกรรมกรเป็นอันมาก ชักบวชในพระศาสนาของ 
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม ชักยังพระส้มพุทธเจ้าโคดมศากยบุตรผู้ 
ประเสริฐให้ทรงยินดี ชักได้เป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่าสุคูดึ 
พระศาสดาพระนามว่าโคดม ประทับนั่ง ณ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้ว ชักทรง 
ตั้งท่านว่าเป็นผู้เลิศใน ๒ ตำแหน่ง คือ ในคณะพระทักขิไณยบุคคล ๑ 
ในการอยู่โดยไม่มีข้าศึก ๑ พระส้มพุทธเจ้าผู้รุ่งเรือง ทรงเป็นนายกสูงสุด 
เป็นนักปราชญ์ ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว เสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศ ดังพญาหงส์ 
ในอัมพร เราอันพระโลกนาถทรงพรํ่าสอนแล้ว นมัสการพระตถาคต มีจิต 
เบิกบาน เจริญพระพุทธานุสสติอันอุดมทุกเมื่อ ด้วยกุศลกรรมที่เราท่าดี 
แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตนาไว้ เราละกายมนษย์แล้ว ได้ไปส่ภพ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 70 

ดาวดึงส์ ได้เป็นจอมเทวดาเสวยทิพยสมบัติ ๘๐ ครั้ง และได้เป็นพระ 
เจ้าจักรพรรดิ ๑๐๐๐ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณานับ 
มิได้ ได้เสวยสมบัติเป็นอันดี นี้เป็นผลแห่ง (การเจริญ)พุทธานุสสติ 
เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ เราย่อมได้โภคสมบัติเป็นอันมาก เรา 
ไม่มีความบกพร่องโภคะเลย นี้เป็นผลแห่ง (การเจริญ) พุทธานุสสติ 
ในแสนกัลปแต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมอันใดไว้ในกาลนั้น ด้วยผลแห่ง 
กรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง (การเจริญ) พุทธานุสสติ 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระสูภูติเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุภูติเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 71 

อุปวาณเถราปทานที่ ๒ (๒๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายธง 

[๒๔] พระสัมพุทธชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง ทรงรุ่งเรือง 
ดังกองไฟ เสด็จปรินิพพานแล้ว มหาชนมาประชุมกันบูชาพระตถาคต 
กระทำจิตกาธารอย่างสวยงามแล้วปลงพระสรีระ มหาชนทั้งหมดพร้อมทั้ง 
เทวดาและมนุษย์ ทำสรีรกิจเสร็จแล้ว รวบรวมพระธาตุไว้ณ ที่นั้น ได้ 
สร้างพระพุทธสถูปไว้ชั้นที่ ๑ แห่งพระพุทธสถูปนั้นสำเร็จด้วยทอง ชั้นที่ ๒ 
สำเร็จด้วยแก้วมณี ชั้นที่ ๓ สำเร็จด้วยเงิน ชั้นที่ ๔ สำเร็จด้วยแก้วผลึก 
ชั้นที่ ๕ ในพระพุทธสถูปนั้น สำเร็จด้วยแก้วทับทิม ชั้นที่ ๖ สำเร็จด้วย 
แก้วลาย (เพชรตาแมว) ชั้นบนสำเร็จด้วยรัตนล้วน ทางเดินสำเร็จด้วย 
แก้วมณี ไพรทีสำเร็จด้วยรัตนะ พระสถูปสำเร็จด้วยทองล้วนๆ สูงสุด 
หนึ่งโยชน์ เวลานั้น เทวดาทั้งหลายมาร่วมประชุมปรึกษากัน ณ ที่นั้นว่า 
แม้พวกเราก็จักสร้างพระสถูปถวายแด่พระโลกนาถผู้คงที่ พระธาตุจะได้ไม่ 
เรี่ยราย พระสรีระจะรวมกันเป็นอันเดียว เราทั้งหลายชักทำกุญแจใส่ใน 
พระพุทธสถูปนี้เทวดาทั้งหลายจึงยังโยชน์อื่นให้เจริญด้วยรัตนะ ๗ ประการ 
(เทวดาทั้งหลายจึงนิรมิตพระสถูปให้สูงเพิ่มขึ้นอีกโยชน์หนึ่ง ด้วยรัตนะ 
๗ ประการ) พระสถูปจึงสูง ๒ โยชน์ สว่างไหวขจัดความมืดได้ นาค 
ทั้งหลายมาประชุมร่วมปรึกษากัน ณ ที่นั้นในเวลานั้นว่า มนุษย์และเทวดา 
ได้สร้างพระพุทธสถูปแก้ว เราทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลย ดังมนุษย์กับ 
เทวดาไม่ประมาท แม้พวกเราก็จักสร้างพระสถูปถวายแด่พระโลกนาถผู้คงที่ 
นาคเหล่านั้น จึงร่วมกันรวบรวมแก้วอินทนิล แก้วมหานิล และแก้วมณี 
มีรัศมีโชติช่วงปกปิดพระพุทธสถูป พระพุทธเจดีย์ประมาณเท่านั้น สำเร็จ 
ด้วยแก้วมณีล้วน สูงสุด ๓ โยชน์ ส่งแสงสว่างไสวในเวลานั้น ฝูงครุฑ 
มาประชุมร่วมปรึกษากันในเวลานั้นว่า มนุษย์เทวดาและนาคได้สร้างพระ 
พุทธสถูปแก้ว เราทั้งหลายอย่าประมาทเลย ดังมนุษย์เป็นต้นกับเทวดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 72 

ไม่ประมาท แม้พวกเราก็จักสร้างสถูปถวายแด่พระโลกนาถผู้คงที่ ฝูงครุฑ 
จึงได้สร้างสถูปอันสำเร็จด้วยแก้วมณีล้วน และกุญแจก็เช่นนั้น ได้สร้าง 
พระพุทธเจดีย์ต่อขึ้นไปให้สูงอีกโยชน์หนึ่ง พระพุทธสถูปสูงสุด ๔ โยชน์ 
รุ่งเรืองอยู่ ยังทิศทั้งปวงให้สว่างไสว ดังพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้น และพวก 
กุมภัณฑ์ก็มาประชุมร่วมปรึกษากันในเวลานั้นว่า พวกมนุษย์และพวกเทวดา 
ฝูงนาคและฝูงครุฑ ได้สร้างสถูปอันอุดม ถวายเฉพาะแด่พระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐ พวกเราอย่าได้ประมาทเลย ดังมนุษย์เป็นต้นกับเทวดาไม่ 
ประมาท แม้พวกเราก็จักสร้างสถูปถวาย แต่พระโลกนาถผู้คงที่ พวก 
เราจักปกปิดพระพุทธเจดีย์ต่อขึ้นไปด้วยรัตนะ พวกกุมภัณฑ์ได้สร้าง 
พระพุทธเจดีย์ต่อขึ้นไปในที่สุดอีกโยชน์หนึ่ง เวลานั้นพระสถูปสูงสุด 
๕ โยชน์สว่างไสวอยู่ พวกยักษ์มาประชุมร่วมปรึกษากัน ณ ที่นั้นใน 
เวลานั้นว่า เวลานั้น มนุษย์ เทวดา นาค กุมภัณฑ์ (และ) ครุฑ 
ได้พากันสร้างสถูปอันอุดมถวายเฉพาะแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พวก 
เราอย่าได้ประมาทเลย ดังมนุษย์เป็นต้น พร้อมกับเทวดาไม , ประมาท 
แม้พวกเราก็ชักสร้างสถูปถวายแด่พระโลกนาถผู้คงที่ พวกเราจักปกปิด 
พระพุทธเจดีย์ต่อขึ้นไปด้วยแก้วผลึก พวกยักษ์จึงสร้างพระพุทธเจดีย์ 
ต่อขึ้นไป ในที่สุดอีกโยชน์หนึ่ง เวลานั้น พระสถูปจึงสูงสุด ๖ โยชน์ 
สว่างไสวอยู่ พวกคนธรรพ์พากันมาประชุมร่วมปรึกษากันในเวลานั้นว่า 
สัตว์ทั้งปวง คือ มนุษย์ เทวดา นาค ครุฑ กุมภัณฑ์และยักษ์ 
พากันสร้างพระสถูปแล้ว บรรดาสัตว์เหล่านี้พวกเรายังไม , ได้สร้าง 
แม้พวกเราก็ชักสร้างสถูปถวายต่อพระโลกนาถผู้คงที่ พวกคนธรรพ์ 
จึงพากันสร้างไพรที ๗ ชั้น ได้สร้างตลอดทางเดิน เวลานั้น พวก 
คนธรรพ์ได้สร้างสถูปสำเร็จด้วยทองคำล้วน ในกาลนั้น พระสถูปจึง 
สูงสุด ๗ โยชน์สว่างไสวอยู่ กลางคืนกลางวันไม่ปรากฏ แสง 
สว่างมีอยู่เสมอไป พระจันทร์พระอาทิตย์พร้อมทั้งดาวครอบงำรัศมีพระ 
สถูปนั้นไม , ได้ ก็แสงสว่างโพลงไปไกลร้อยโยชน์โดยรอบ (พระสถูป) 

ในเวลานั้น มนุษย์เหล่าใดจะบูชาพระสถูป พวกเขาไม่ต้องขึ้นพระสถูป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 73 

พวกเขายกขึ้นไว้ในอากาศ ยักษ์ตนหนึ่งพวกเทวดาตั้งไว้ ชื่อว่าอภิสมมต 
มันยกธงหรือพวงดอกไม้ขึ้นไปในเบื้องสูง มนุษย์เหล่านั้นมองไม่เห็นยักษ์ 
เห็นแต่พวงดอกไม้ขึ้นไป ครั้นเห็นเช่นนี้แล้วกลับไป มนุษย์ทั้งหมด 
ย่อมไปสู่สุคติ มนุษย์เหล่าใดชอบใจในปาพจน์ และเหล่าใดเลื่อมใส 
ในพระศาสนา ต้องการจะเห็นปาฏิหาริย์ ย่อมบูชาพระสถูป เวลานั้น 
เราเป็นคนยากไร้อยู่ในเมืองหงสวดี เราได้เห็นหมู , ชนเบิกบาน จึงคิด 
อย่างนี้ในเวลานั้นว่า เรือนพระธาตุเช่นนี้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้โอฬาร ก็หมู , ชนเหล่านี้มีใจยินดีไม , รู้จักอิ่มใน 
สักการะที่ทำอยู่ แม้เราก็ชักทำสักการะแด่พระโลกนาถผู้คงที่บ้าง เราชักเป็น 
ทายาทในธรรมของพระองค์ในอนาคต เราจึงเอาเชือกผูกผ้าห่มของเราอัน 
ซักขาวสะอาดแล้ว คล้องไว้ที่ยอดไม้ไผ่ ยกเป็นธงขึ้นไว้ในอากาศ ยักษ์ 
อภิสมมตจับธงของเรานำขึ้นไปในอัมพร เราเห็นธงอันลมสะบัด ได้เกิด 
ความยินดีอย่างยิ่ง เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นแล้ว เข้าไปหา 
ภิกษุรูปหนึ่ง กราบไหว้ภิกษุนั้นแล้ว ได้สอบถามถึงผลในการถวายธง 
ท่านยังความเพลิดเพลินและปีติให้เกิดแก่เรา กล่าวแก่เราว่า ท่านชักได้ 
เสวยวิบากของธงนั้นในกาลทั้งปวง จตุรงคเสนา คือ พลช้าง พลม้า 
พลรถ และพลเดินเท้า ชักแวดล้อมท่านอยู่เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายธง ดนตรีละ ๖ หมื่น และกลองเภรีอันประดับสวยงามจะประโคม 
แวดล้อมท่านเป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการถวายธง หญิงสาวแปดหมื่น 
หกพัน อันประดับงดงาม มีด้าและอาภรณ์วิจิตร สวมใส่แก้วมณี และ 
กุณฑล หน้าแฉล้ม แย้มยิ้ม มีตะโพกผึ่งผาย เอวเล็ก เอวบาง ชักแวดล้อม 
(บำเรอ) ท่านเป็นนิตย์นี้เป็นผลแห่งการถวายธง ท่านชักรื่นรมย์อยู่ใน 
เทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัลป ชักได้เป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู่ 
๘๐ ครั้ง ชักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๐๐๐ ครั้ง ชักได้เป็นพระเจ้า 
ประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ในแสนคัลป พระศาสดาทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 74 

พระนามว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติ 
ในโลก ท่านอันกุศลมูลตักเตือน เคลื่อนจากเทวโลกแล้ว ประกอบ 
ด้วยบุญกรรม จักเกิดเป็นบุตรพราหมณ์ ท่านจักละทรัพย์ ๘๐ โกฏิ 
ทาสและกรรมกร เป็นอันมากออกบวชในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าโคดม ท่านจักยังพระสัมพุทธเจ้า พระนามว่าโคดมศากยบุตร 
ผู้ประเสริฐให้โปรดปราณแล้ว จักได้เป็นพระสาวกของพระศาสดา มีชื่อ 
ว่าอุปวาณะ กรรมที่เราทำแล้ว , ในแสนกัลป ให้ผลแก่เราในที่นี้แล้ว 
เราเผากิเลสของเราแล้ว ดุจกำลังลูกศรพ้นแล่งไปแล้ว เมื่อเราเป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔ เธอทั้งหลายชักยกขึ้นโดยรอบ 
๓ โยชน์ทุกเมื่อ ในแสนกัลปแต่กัลปนี้เราได้ท่ากรรมใดไว้ในเวลานั้น 
ด้วยผลแห่งกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายธง คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และแม้อภิญญา ๖ เราท่า 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ฉะนี้แล 
ทราบว่า ท่านพระอุปวาณเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการ ฉะนี้แล. 

จบ อุปวาณเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 75 

ตีณิสรฌาคมนียเถราปทานที่ ๓ (๒๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการรับสรณะ ๓ 

[๒๕] เราเป็นคนบำรุงมารดาบิดา อยู่ในนครจันทวดีเวลานั้น เราเลี้ยงดูมารดา 
บิดาของเราผู้ตาบอด เรานั่งอยู่ในที่ลับ คิดอย่างนี้ในเวลานั้นว่า เรา 
เลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่ จึงไม , ได้บวช โลกทั้งหลายอันความมืดมนอนธการ 
ปิดแล้ว ย่อมลูกไฟ ๓ กองเผา เมื่อเราเกิดแล้วในภพเช่นนี้ไม่มีใครจะ 
เป็นผู้แนะนำ พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลก บัดนี้พระพุทธศาสนา 
กำลังรุ่งเรือง สัตว์ผู้ใคร่บุญอาจรื้อถอนตนขึ้นได้ เราจะรับสรณะ ๓ แล้ว 
จะรักษาให้บริบูรณ์ ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วนั้น เราจะพ้นทุคติได้ 
เราได้เข้าไปหาท่านพระสมณะชื่อนึสภะ อัครสาวกของพระพุทธเจ้าแล้ว 
รับสรณคมน์ ในครั้งนั้นเรามีอายุได้แสนปี ได้รักษาสรณคมน์ให้บริบูรณ์ 
ตลอดเวลาเท่านั้น เมื่อกาลที่สุดล่วงไป เราได้ระลึกถึงสรณคมน์ ด้วย 
กุศลกรรมที่ได้ท่าแล้วนั้น เราได้ไปสู่ภพดาวดึงส์เมื่อเรายังอยู่ในเทวโลก 
ประกอบแต่บุญกรรม เราอุบัติ ณ ประเทศใดๆ เราย่อมได้เหตุ ๘ 
ประการ คือ ในประเทศนั้นๆ เราเป็นผู้อันเขาบูชาทุกทิศ ๑ เป็นผู้มี 
ปัญญาคมกล้า ๑ เทวดาทั้งปวงย่อมประพฤติตามเรา ๑ เราย่อมได้โภค 
สมบัติไม , ขาดสาย ๑ เป็นผู้มีผิวพรรณดังทอง ๑ เป็นผู้มีปฏิภาณในที่ 
ทั้งปวง ๑ เป็นผู้ไม , หวั่นไหวต , อมิตร ๑ ยศของเราสูงสุด ๑ เราได้เป็น 
จอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู่ ๘๐ ครั้ง อันนางอัปสรแวดล้อมเสวยสุข 
อันเป็นทิพย์ เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้า 
ประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณนานับมิได้ เมื่อถึงภพที่สุด เราประกอบ 
ด้วยบุญกรรม เกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลมั่งคั่งที่สุดในนครสาวัตถี 
เวลาเย็น (วันหนึ่ง) เราต้องการจะเล่น แวดล้อมด้วยพวกเด็ก ออก 
จากนครแล้ว เข้าไปสู่สังฆาราม ณ ที่นั้น เราได้เห็นพระสมณะผู้พ้นวิเศษ 
แล้ว ไม , มีอุปธิ ท่านแสดงธรรมแก่เรา และได้ให้สรณะแก่เรา เรา 
นั้นฟ้งสรณะแล้ว ระลึกถึงสรณะของเราได้ นั่งอยู่บนอาสนะอันหนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 76 

ได้บรรลุอรหัต เราได้บรรลุอรหัตนับแต่เกิดได้เจ็ดปี พระพุทธเจ้ามีพระ 
จักษุ ทรงรู้คุณของเราแล้ว ทรงประทานอุปสมบทในกัลปอันประมาณ 
มิได้แต่กัลปนี้เราได้ถึงสรณะ กรรมที่เราทำดีแล้วเพียงนั้น ได้ให้ผลแก่ 
เรา ณ ที่นี้สรณะเรารักษาดีแล้ว ความปรารถนาแห่งใจเรานั้นตั้งไว้ดี 
แล้ว เราได้เสวยยศทุกอย่างแล้ว ได้บรรลุบทอันไม , หวั่นไหว ท่านเหล่า 
ใดมีความต้องการพีง ท่านเหล่านั้นจงฟิงเรากล่าว เราชักบอกความแห่ง 
บทที่เราเห็นเองแก่ท่านทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้ว ในโลก 
ศาสนาของพระชินเจ้าเป็นไปอยู่ พระองค์ทรงตีกลองอมฤต อันเป็น 
เครื่องบรรเทาลูกศร คือความโศกได้ ท่านทั้งหลายพึงท่าสักการะอันยิ่งใน 
บุญเขตอันยอดเยี่ยม ตามกำลังของตน ท่านทั้งหลายจักพบนิพพาน 
ท่านทั้งหลายจงรับไตรสรณคมน์ จงรักษาศีล ๕ ยังจิตให้เลื่อมใสใน 
พระพุทธเจ้าแล้ว จักท่าที่สุดทุกข์ได้ ท่านทั้งหลายจงยกเราเป็นตัวอย่าง 
รักษาศีลแล้ว แม้ทุกท่านก็จัก ได้บรรลุอรหัตโดยไม่นานเลยเราเป็นผู้ 
มีวิชชา ๓ บรรลุอิทธิวิธี ฉลาดในเจโตปริยญาณ ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า 
ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ ขอถวายบังคม จรณะของพระศาสดา 
ในกัลปอันประมาณมิได้แต่กัลปนั้เราได้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลในการถึงสรณคมน์ คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระตีสรณาคมนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตีฌิสรณาคมนึยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 77 

เบญจสีลสมาทานนึยเถราปทานที่ ๔ (๒๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการรักษาเบญจศีล 

[๒๖] เวลานั้น เราเป็นคนทำการรับจ้างอยู่ในนครจันทวดี เรามัวประกอบ 
ในการนำมาซึ่งการงานของผู้อื่น จึงไม , ได้บวช โลกทั้งหลายถูกความมืด 
ใหญ่หลวงปิดบังแล้ว ย่อมถูกไฟ ๓ กองเผา เราควรจะประกอบด้วย 
อุบายอะไรหนอ ไทยธรรมของเราไม , มี และเราเป็นคนยากไร้ทำการรับ 
จ้างอยู่ ผิฉะนั้น เราพึงรักษาเบญจศีลให้บริบูรณ์เถิด เราจึงเข้าไปหา 
พระภิกษุชื่อนิล'ภะ ผู้เป็นสาวกของพระมุนีพระนามว , าอโนมบัสสี แล้ว 
ได้รับสิกขาบท ๕ เวลานั้นเรามีอายุแสนปี เรารักษาเบญจศีลให้บริบูรณ์ 
ตลอดเวลาเท่านั้น เมื่อเวลาใกล้ตายมาถึงเข้า ทวยเทพย่อมยังเราให้ชื่นชม 
(เชื้อเชิญเรา) ว่า ท่านผู้นิรทุกข์ รถอันเทียมด้วยม้าพันหนึ่งนี้ปรากฏ 
แล้วเพื่อท่าน เมื่อจิตดวงหลังเป็นไป เราได้ระลึกถึงศีลของเรา ด้วย 
กุศลกรรมที่ได้ท่าแล้วนั้น เราได้ไปสู่ภพดาวดึงส์ได้เป็นจอมเทวดาเสวย 
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๐ ครั้ง แวดล้อมด้วยนางอัปสรทั้งหลาย เสวย 
สุขอันเป็นทิพย์อยู่ และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้า 
ประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ เราอันกุศลมูลตักเตือนแล้ว 
เคลื่อนจากเทวโลก มาเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลอันมั่งคั่งในนคร 
ไพสาลี เมื่อศาสนาของพระชินเจ้ายังรุ่งเรืองอยู่ มารดาและบิดาของเราได้ 
รับสิกขาบท ๕ ในเวลาใกล้พรรษา เราฟ้งศีลอยู่พร้อมกับมารดาและบิดา 
จึงระลึกถึงศีลของเราได้ เรานึ่งอยู่บนอาสนะอันเดียว ได้บรรลุอรหัตแล้ว 
เราได้บรรลุอรหัตนับแต่เกิดได้ ๕ ปี พระพุทธเจ้าผู้มีจักษุทรงทราบคุณของ 
เราแล้ว ได้ประทานอุปสมบทให้เรา เรารักษาสิกขาบท ๕ ให้บริบูรณ์ 
แล้ว ไม , ได้ไปสู่วินิบาตเลย ตลอดกัลปหาประมาณมิได้แต่กัลปนี้เรานั้น 
ได้เสวยยศเพราะกำลังแห่งศีลเหล่านั้น เมื่อจะประกาศผลของศีลที่เราได้ 
เสวยแล้ว โดยจะนำมาประกาศตลอดโกฏิกัลป ก็พึงประกาศได้เพียงเอกเทศ 
เรารักษาเบญจศีลแล้ว ย่อมได้เหตุ ๓ ประการ คือ เราเป็นผู้มีอายุยืน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 78 

นาน ๑ มีโภคสมบัติมาก ๑ มีปัญญาคมกล้า ๑ เมื่อเราประกาศผลของ 
ศีลทั้งปวงกะหมู่มนุษย์อันมีประมาณยิ่ง เราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ 
ย่อมได้ฐานะเหล่านี้พระสาวกของพระชินเจ้าทั้งหลาย ประพฤติอยู่ในศีลหา 
ประมาณมิได้ ล้าจะพึงยินดีอยู่ในภพ จะพึงมีผลเช่นไร เบญจศีลอันเรา 
ผู้เป็นคนรับจ้าง มีความเพียรประพฤติดีแล้ว เราพ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงได้ 
ในวันนี้ด้วยศีลนั้น ในกัลปอันประมาณมิได้ แต่กัลปนี้เรารักษาเบญจศีล 
แล้ว ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง (การรักษา) เบญจศีล คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และแม้อภิญญา ๖ เราพึงท่าให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระเบญจศีลสมาทานิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ เบญจสีลสมาทานิยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 79 

อันนสังสาวกเถราปทานที่ ๕ (๒๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษา 

[๒๗] เราได้ปีติอย่างยิ่ง เพราะได้เห็นส้มพุทธเจ้า ผู้มีพระฉวีวรรณดังทองคำ 
พระนามว่าสิทธัตถะ เสด็จดำเนินอยู่ในระหว่างตลาด เช่นกับเสาค่ายทอง 
มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ ดังดวงประทีปส่องโลกให้โชติช่วง 
หาประมาณมิได้ ไม่มีใครเปรียบปกพระองค์แล้วทรงความรุ่งเรือง 
เราถวายอภิวาทส้มพุทธเจ้าแล้ว นิมนต์พระองค์ผู้มหามุนีให้เสวย พระมุนี 
ผู้ประกอบด้วยกรุณาในโลก ทรงอนุโมทนาแก , เราในกาลนั้น เรายังจิตให้ 
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ผู้ทรงพระมหากรุณาพระองค์นั้น ทรงทำความชื่น 
ชมอย่างยิ่งแล้ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลปหนึ่ง ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลป 
นี้เราได้ถวายทานใดในเวลานั้น ด้วยผลแห่งทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ฉะนีแล. 

ทราบว่า ท่านพระอันนสังสาวกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อันนสังสาวกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 80 

ธูปทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายธูป 

[๒๘] เรามีจิตเลื่อมใส ได้ถวายธูปไว้ในพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคพระนาม 
ว่าสิทธัตถะ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือความ 
เป็นเทวดาหรือมนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ เราย่อมเป็นที่รักของชนแม้ 
ทั้งหมด นี้เป็นผลแห่งการถวายธูป ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ 
ถวายธูปใดในเวลานั้น ด้วยผลแห่งการถวายธูปนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายธูป คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ฉะนึแล. 

ทราบว่า ท่านพระธูปทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ธูปทายกเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 81 

ปุฬินปูชกเถราปทานที่ ๗ (๒๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการเกลี่ยทราย 

[๒๙] เราขนเอาทรายเก่าที่โพธิมณฑลอันอุดม แห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
ว่าวิปัสสีออกทิ้ง แล้วเกลี่ยทรายอันสะอาดไว้ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้ถวายทรายใด ด้วยผลการถวายทรายนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งการถวายทราย ในกัลปที่ ๕๓ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระราชา 
ครอบครองคน ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีกำลังมาก มีพระนามว่ามหาปูฬินะ 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระปูฬินปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปูฬินปูชกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 82 
อุตติยเถราปทานที่ ๘ (๒๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการส่งข้ามฟาก 

[๓๐] เวลานั้น เราเป็นจระเข้อยู่ใกล้ส่งแม่นั้าจันทภาคา เราขวนขวายหาเหยื่อของ 
ตน ได้'โปยังท่านั้า สมัยนั้น พระสยัมภูผู้อัครบุคคลพระนามว่าสิทธัตถะ 
พระองค์ประสงค์จะเสด็จข้ามแม่นั้า จึงเสด็จเข้ามาสู่ท่านั้า ก็เมื่อ 
พระส้มพุทธเจ้าเสด็จมาถึง แม้เราก็มาถึงที่ท่านั้านั้น เราได้เข้าไปใกล้ 
พระส้มพุทธเจ้าแล้ว ได้กราบทูลดังนี้ว่า เชิญเสด็จขึ้น (หลังข้าพระองค์) 

เถิดพระมหาวีรเจ้า ข้าพระองค์ชักข้ามส่งพระองค์ ขอพระองค์ทรงอนุ 
เคราะห์วิสัยของบิดาข้าพระองค์เถิด พระมหามุนี พระมหามุนีทรงสดับ 
คำทูลเชิญของเราแล้วเสด็จขึ้น (หลัง) เราร่าเริง มีจิตยินดี ได้ข้าม 
ล่งพระผู้มีพระภาค ผู้นายกของโลก ที่ส่งแม่นั้าโน้น พระผู้มีพระภาค 
สิทธัตถะนายกของโลก ทรงยังเราให้พอใจ ณ ที่นั้นว่า ท่านจักได้บรรลุ 
อมตธรรม เราเคลื่อนจากกายนั้นแล้ว ได้ไปสู่เทวโลก แวดล้อมด้วย 
นางอัปสร เสวยสุขอันเป็นทิพย์อยู่ เราได้เป็นจอมเทวดา เสวยเทวรัช 
สมบัติอยู่ ๗ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ๓ ครั้ง 
เราขวนขวายในวิเวก มีปัญญาและสำรวมแล้วด้วยดี ทรงกายอันเป็น 
ที่สุดอยู่ในศาสนาพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เรา 
ได้ข้ามล่งพระนราสภ ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การข้ามล่งพระนราสภ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ฉะนีแล. 

ทราบว่า ท่านพระอุตติยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุตติยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 83 
เอกัญชลิกเถราปทานที่ ๙ (๒๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการประนมอัญชลี 

[๓๑] เราได้เห็นพระส้มพุทธเจ้า ผู้มีพระฉวีวรรณเปล่งปลั่งดังทองพระนามว่า 
วิ!]สสี เลิศกว่าผู้นำหมู , เป็นนระผู้แกล้วกล้า ทรงแนะนำดี ทรงทรมานผู้ 
ที่ยังมิได้ทรมาน ผู้คงที่ ทรงมีวาทะมาก มีมติมาก เสด็จดำเนินไป 
ระหว่างตลาด จึงมีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้ประนมอัญชลีไหว้ ใน 
กัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ประนมอัญชลีไหว้อันใด ในเวลานั้น ด้วย 
กรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการประนมอัญชลีไหว้ คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกัญชลิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกัญชลิกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 84 

โขมทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าโขมะ 

[๓๒] เวลานั้น เราเป็นพ่อค้าอยู่ในนครพันธุมดี ด้วยการค้าขายนั้น เราได้เลี้ยง 
ดูภริยา และก่อสร้างกุศลสมบัติ เราต้องการกุศล ได้ถวายผ้าโขมะผืน 
หนึ่งแด , พระศาสดาพระนามว่าวิปัสสี ผู้ทรงแสวงหาคุณใหญ่หลวง เสด็จ 
ดำเนินอยู่ในถนน ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เวลานั้น เราได้ถวายผ้าโขมะ 
ใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลการถวายผ้าโขมะในกัลป 
ที่ ๒๗ แต่กัลปนี้เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า สินธวสันทนะ 
สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔ คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโขมทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โขมทายกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สุภูติเถราปทาน ๒. อุปวาณเถราปทาน 

๓. ดีณิสรณาคมนึยเถราปทาน ๔. เบญจสึลสมาทานนึยเถราปทาน 

๕. อันนสังสาวกเถราปทาน ๖. ธูปทายกเถราปทาน 

๗. ปุฬินปูชกเถราปทาน ๘. อุตติยเถราปทาน 

๙. เอกัญชลิกเถราปทาน ๑๐. โขมทายกเถราปทาน 

คาถารวมทั้งหมดที่ท่านกล่าวไว้มี ๑๘๕ คาถา. 

จบ สุภูติวรรคที่ ๓. 

จบ ภาณวารที่ ๔. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 85 

กุณฑธานวรรคที่ ๔ 
กุณฑธานเถราปทาน ๑ (๓๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลกล้วย 

[๓๓] เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้บำรุงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ตรัสรู้เอง 
เป็นอัครบุคคล ซึ่งทรงหลีกเร้นอยู่ตลอด ๗ วัน เรารู้เวลาที่พระองค์เสด็จ 
ออกจากที่หลีกเร้น ได้ถือผลกล้วยใหญ่เข้าไปถวายพระมหามุนีพระนามว่า 
ปทุมุตระ พระผู้มีพระภาคสัพพัญญผู้นำของโลก เป็นมหามุนี ทรงยัง 
จิตของเราให้เลื่อมใส ทรงรับไว้แล้วเสวย พระสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงนำ 
หมู , ชั้นยอดเยี่ยมเสวยแล้ว ประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ ได้ตรัส 
พระคาถาเหล่านี้ว่า ยักษ์เหล่าใดประชุมกันอยู่ที่ภูเขานี้และคณะภูตในป่า 
ทั้งหมดนั้น จงฟิงคำเรา ผู้ใดบำรุงพระพุทธเจ้าผู้เที่ยง ดังไกรสรราชสีห์ 
เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว ผู้นั้นจักได้เป็นท้าว 
เทวราช๑๑ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ๓๔ ครั้งในกัลปที่แสน 
พระศาสดาทรงพระนามว่าโคดมโดยพระโคตร ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้า 
โอกกากราช ชักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นั้นได้ด่าสมณะทั้งหลายผู้มีศีล หา 
อาสวะมิได้ จักได้ชื่อ (อันเหมาะสม) ด้วยวิบากแห่งกรรมอันลามก 
เขาชักได้เป็นโอรสทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น อันธรรม 
นิรมิตแล้ว ชักเป็นสาวกมีชื่อว , ากุณฑธานะ เราประกอบเนืองๆ ซึ่ง 
ความสงัด เพ่งฌาน ยินดีในฌาน ยังพระศาสดาให้ทรงโปรดปราน ไม , 

มีอาสวะอยู่ พระชินเจ้าอันพระสาวกทั้งหลายแวดล้อม ห้อมล้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์ประทับนั่ง ณ ท่ามกลางสงฆ์แล้ว ทรงให้เรารับการแจกสลาก 
เราห่มผ้าเฉวียงปาข้างหนึ่ง ถวายบังคมพระศาสดาผู้นำของโลก เมื่อภิกษุ 
ทั้งหลายว่ากล่าวอย่ ได้รับสลากที่หนึ่งไว้ข้างหน้าของด้ประเสริช ด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 86 

กรรมนั้น พระผู้มีพระภาคทรงยังหมื่นโลกธาตุให้หวั่นไหว ประทับนั่ง 
ณ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงตั้งเราไว้ในอัครฐาน เรามีความเพียรอันนำซึ่ง 
ธุระ นำความเกษมจากโยคะมาให้ เราทรงกายเป็นที่สุดไว้ในศาสนาของ 
พระสัมมาส้มพุทธเจ้า คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคุณฑธานเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คุณฑธานเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 87 

สาคตเถราปทานที่ ๒ (๓๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญพระพุทธเจ้า 
[๓๔] ในกาลนั้น เราเป็นพราหมณ์มีนามชื่อว่า โสภิตะ อันบริวารพร้อมด้วย 
ศิษย์แวดล้อมแล้ว ได้ไปยังอาราม สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้อุดมบุรุษ 
แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จออกจากประตูพระอารามแล้วประทับยืนอยู่ 
เราได้เห็นพระส์มัพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ฟิกพระองค์แล้ว แวดล้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์ผู้ฟิกตนแล้ว จึงยังจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วเชยชมพระองค์ผู้นำ 
ของโลกว่า ต้นไม้ทุกชนิดนั้น งอกงามบนแผ่นดิน ฉันใด สัตว์ผู้มี 
ความเกฉันนั้น ย่อมงอกงามในศาสนาของพระชินเจ้า พระองค์สัพพัญญ 
ผู้ทรงนำหมู , แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงถอนคนเป็นอันมากออกจากทาง 
ผิดแล้ว ตรัสบอกทางที่ถูก พระองคํแกพระองค์แล้วแวดล้อมด้วยผู้ฟิก 
ตนแล้ว ทรงเพ่งฌาน แวดล้อมด้วยผู้เพ่งฌาน ทรงมีความเพียร แวด 
ล้อมด้วยผู้ส่งตนไปแล้ว ผู้สงบระงับและผู้คงที่ ประดับด้วยบริษัท ย่อม 
งามด้วยพระญาณอันเกิดแต่บุญ รัศมีของพระองค์รุ่งเรือง ดังพระอาทิตย์ 
อุทัยฉะนั้น พระศาสดาพระนามว่า ปทุมุตระ ผู้ทรงแสวงหาคุณใหญ่ 
ทอดพระเนตรเห็นเราผู้มีซิตเลื่อมใส ประทับยืนท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ 
ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า พราหมณ์ใดยังความร่าเริงให้เกิดแล้ว สรรเสริญ 
เรา พราหมณ์นั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัลป อันกุศลมูล 
ตักเตือนแล้ว ชักเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วชักบวชในศาสนาของ 
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม ครั้นบวชในศาสนาแล้วชักได้ความยินดี 
และความร่าเริง ชักเป็นสาวกของพระศาสดามีนามชื่อว่าสาคตะ เราบวช 
แล้วเว้นกรรมอันลามกด้วยกาย ละวจีทุจริต ยังอาชีพให้บริสุทธ เรา 
เป็นอย่อย่างนี้เป็นผ้ฉลาดในเตโชธาต กำหนดร้อาสวะทั้งปวงแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 88 

เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสาศตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบสาคตเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 89 

มหากัจจายนเถราปทานที่ ๓ (๓๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการทาทองพระเจดีย์ 

[๓๕] เราได้ให้ทำแผ่นศิลาไว้แล้ว ได้เอาทองฉาบทาพระเจดีย์ชื่อปทุม ของพระ 
ผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระนามว่าปทุมุตระ และได้กั้นฉัตรอัน 
สำเร็จด้วยแก้ว แล้วเอาพัดวาลวิชนีพัดถวายพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ 
ของโลก ผู้คงที่ ภูมเทวดามีประมาณเท่าไร มาประชุมกันทั้งหมดในเวลา 
นั้น ด้วยความหวังว่า พระศาสดาจักตรัสผลแห่งอาสนะและฉัตรแก้ว 
พวกเราชักพึงพระศาสดาตรัสทั้งหมดนั้น พึงยังความร่าเริงให้เกิดอย่างยิ่ง 
ในศาสนาของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า พระสยัมภูผู้อัครบุคคลประทับนั่งบน 
อาสนะทองแล้ว แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใด 
ได้ถวายอาสนะอันสำเร็จด้วยทองและแก้วนี้เราชักพยากรณ์ผู้นั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงพึงเรากล่าว ผู้นั้นจักเป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู่ ๓๐ 
กัลป จักมีรัศมีแผ่ไปโดยรอบตลอดร้อยโยชน์มาสู่มนุษยโลกแล้ว จัก 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าปภัสสระ จักเป็นผู้มีเดชอันรุ่งเรือง 
จักได้เป็นกษัตริย์ มีรัตนะ ๘ ประการ โชติช่วงอยู่โดยรอบ ทั้งกลางคืน 
กลางวัน ดังพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้น ในกัลปที่แสน พระศาสดามีพระนาม 
ชื่อว่าโคดมซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก 
ผู้นั้นอันกุศลมูลตักเตือนแล้ว ชักเคลื่อนจากภพดุสิต จักเป็นบุตร 
พราหมณ์ มีนามชื่อว , ากัจจานะ ภายหลัง เขาบวชแล้วจักตรัสรู้ ไม่มี 
อาสวะอยู่ พระโคดมผู้ส่องโลกให้โชติช่วงชักทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศ 
ผู้นั้น ชักกล่าวปัญหาที่ถูกถามแล้วโดยย่อให้พิสดาร และเมื่อกล่าวปัญหา 
นั้น จักยังอัธยาศัยให้เต็ม พราหมณ์ผ้เป็นอภิชาตบตรในสกลอันมั่งคั่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 90 

เรียนจบมนต์ ละทรัพย์และข้าวเปลือกแล้ว บวชเป็นบรรพชิต เมื่อถูก 
ถามปัญหาแม้โดยย่อ เราก็กล่าวแก้ได้โดยพิสดาร เราย่อมยังอัธยาศัย 
ของชนเหล่านั้นให้เต็ม ย่อมยังพระผู้มีพระภาคผู้สูงกว่าสัตว์ให้โปรดปราน 
พระมหาวีรเจ้าผู้ตรัสรู้เอง เป็นอัครบุคคล ทรงโปรดปรานเรา ประทับนั่ง 
ณ ท่ามกลางสงฆ์แล้ว ทรงตั้งเราไว้ในเอตทัคคสถาน คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมหากัจจายนเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มหาศัจจายนเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 91 

กาพุ'ทายีเถราปทานที่ ๔ (๓๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวชั้นพิเศษ 

[๓๖] เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่เสด็จ 
ดำเนินทางไกล เที่ยวจาริกไป ในเวลานั้น เราได้ถือเอาดอกปทุม ดอก 
อุบล และดอกมะลิซ้อนอันบานสะพรั่ง และถือข้าว (สุก) ชั้นพิเศษมา 
ถวายแด่พระศาสดา พระมหาวีรชินเจ้า ทองเสวยข้าวชั้นพิเศษอันเป็น 
โภชนะดี และทรงรับดอกไม้นั้นแล้ว ทรงยังเราให้รื่นเริงว่า ผู้ใดได้ 
ถวายดอกปทุมอันอุดม เป็นที่ปรารถนา เป็นที่ใคร่ในโลกนีแก่เรา ผู้นั้น 
ทำกรรมที่ทำได้ยากนัก ผู้ใดได้บูชาดอกไม้ และได้ถวายข้าวชั้นพิเศษ 
แก , เรา เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงพิงเรากล่าว ผู้นั้นจักได้เสวย 
เทวรัชสมบัติ ๑๘ ครั้ง ดอกอุบล ดอกปทุม และดอกมะลิซ้อน จะมีใน 
เบื้องบนผู้นั้นด้วยผลแห่งบุญนั้น ผู้นั้นจักสร้างหลังคาอันประกอบด้วย 
ของหอมอันเป็นทิพย์ไว้ในอากาศ ชักทรงไว้ในเวลานั้น จักได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๒๕ ครั้ง ชักได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพสุธา ๕๐๐ 
ครั้ง ในกัลปที่แสน พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งมีสมภพใน 
วงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นั้นปรารถนาในกรรมของ 
ตน อันกุศลมูลตักเตือนแล้ว ชักได้เป็นบุตรผู้มีชื่อเสียง ทำความเพลิด 
เพลินให้เกิดแก , เจ้าศากยะทั้งหลายแต่ภายหลัง ผู้นั้นอันกุศลมูลตักเตือน 
แล้วชักบวช จักกำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะนิพพาน พระ 
โคดมผู้เผ่าพันธุของโลก จักทรงตั้งผู้นั้นซึ่งบรรลุปฏิสัมภิทา ได้ทำกิจที่ 
ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ ในเอตทัคคสถาน ผู้นั้นมีตนส่งไปแล้ว 
เพื่อความเพียร สงบระงับ ไม่มีอุปธิ จักเป็นสาวกของพระศาสดา 
มีนามชื่อว่าอุทายี เรากำจัดราคะ โทสะ โมหะ มานะ และมักขะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 

ได้แล้ว กำหนด เอา สวะทั้งปวงแล้ว ไม , มีอาสวะอยู่ เรายังพระส้ม 
พุทธเจ้าให้ทรงโปรดปราน มีความเพียร มีปัญญา และพระส้มพุทธเจ้า 
ทรงเลื่อมใส ทรงตั้งเราไว้ในเอตทัคคสถาน คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกาฬุทายีเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กาฬุทาขีเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 93 

โมฆราชเถราปทานที่ ๕ (๓๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคมพระพุทธเจ้า 
[๓๗] ก็พระผู้มีพระภาคผู้สยัมภู พระนามว่าอัตถทัสสี ไม , ทรงแพ้อะไรๆ แวด 
ล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จดำเนินไปในถนน เราแวดล้อมด้วยพวกศิษย์ 
ทั้งหลายออกจากเรือนไป ครั้นแล้วได้พบพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของ 
โลกที่ถนนนั้น เราได้ประนมอัญชลีบนเศียรเกล้าถวายบังคมพระส้มพุทธ 
เจ้า ยังจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว เชยชมพระองค์ผู้นายกของโลก สัตว์ 
มีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไม่มีสัญญาก็ดี ประมาณเท่าใด สัตว์เหล่านั้นย่อม 
เข้าไปภายในพระญาณของพระองค์ ทั้งหมดเปรียบเหมือนสัตว์ในนั้าเหล่า 
ใดเหล่าหนึ่ง สัตว์เหล่านั้นย่อมติดอยู่ภายในข่ายของคนที่เอาข่ายตาเล็กๆ 
เหวี่ยงลงในนั้าฉะนั้น อนึ่งสัตว์เหล่าใดคือ สัตว์มีรูป และไม่มีรูป มีเจตนา 
(ความตั้งใจ) สัตว์เหล่านั้นย่อมเข้าไปภายในพระญาณของพระองค์ทั้งหมด 
พระองค์ทรงถอนโลกอันอากูลด้วยความมืดนี้ขึ้นได้แล้ว สัตว์เหล่านั้นได้ฟ้ง 
ธรรมของพระองค์แล้ว ย่อมข้ามกระแสความสงสัยได้ โลกอันอวิชชา 
ห่อหุ้มแล้ว อันความมืดท่วมทับ โลกกำจัดความมืดได้ ส่งแสงโชติช่วงอยู่ 
เพราะพระญาณของพระองค์ พระองค์ผู้มีจักษุเป็นผู้ทรงบรรเทาความมืดมน 
ของสัตว์ทั้งปวง ชนเป็นอันมากฟ้งธรรมของพระองค์แล้ว ชักนิพพาน 
ดังนี้แล้ว เราเอานี้าผึ้งรวงอันไม่มีตัวผึ้งใส่เต็มหม้อแล้ว ประคองด้วยมือ 
ทั้งสอง น้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาค พระมหาวีรเจ้าผู้แสวงหาคุณอัน 
ใหญ่หลวง ทรงรับด้วยพระหัตถ์อันงาม ก็พระสัพพัญญเสวยนี้าผึ้งนั้น 
แล้ว เสด็จเหาะขึ้นสู่นภากาศ พระศาสดาพระนามว่าอัตถทัสสีนราสภ 
ประทับอยู่ในอากาศ ทรงยังชิตของเราให้เลื่อมใส ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ 
ว่า ผู้ใดชมเชยญาณนี้และชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดด้วยชิตอัน 
เลื่อมใสนั้น ผู้นั้นจะไม , ไปสู่ทุคติและผู้นั้นจักเสวยเทวรัชสมบัติ ๔๖ ครั้ง 
จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองแผ่นดิน ๘๐๐ ครั้ง จักได้เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 94 

พระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชเสวยสมบัติ 
อยู่ในแผ่นดินนับไม , ถ้วน จักเป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์ รู้จบไตรเพท 
จักบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม จักพิจารณาอรรถ 
อันลึกซึ้งอันละเอียดได้ด้วยญาณ จักเป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อ 
ว่าโมฆราช จักถึงพร้อมด้วยวิชชา ๓ ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มี 
อาสวะ พระโคดมผู้ทรงเป็นยอดของผู้นำหมู่ จักทรงตั้งผู้นั้นไว้ในเอต 
ทัคคสถาน เราละกิเลสเครื่องประกอบของมนุษย์ ตัดเครื่องผูกพันในภพ 
กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
สัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโมฆราชเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โมฆราชเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 95 
อธิมุตตกเถราปทานที่ ๖ (๓๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอ้อย 

[๓๘] เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้เป็นอุดมบุคคลเสด็จนิพพานแล้ว 
เรามีจิตเลื่อมใส นิมนต์ภิกษุสงฆ์ เราทำมณฑปด้วยอ้อยแล้ว นิมนต์ 
สังฆรัตนะ ผู้ซื่อตรง มีจิตตั้งมื่นเป็นสงฆ์ผู้อุดม ให้ฉันอ้อย เราเข้าถึง 
กำเนิดใดๆ คือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆ เราย่อม 
ครอบงำสัตว์ทั้งปวง นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัลปที่ ๑, ๘๐๐ เราได้ 
ให้ทานใดในเวลานั้น ด้วยผลแห่งทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายอ้อย คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านอธิมุตตกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อธิมุตตกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 96 

ลสุณทายกเถราปทานที่ ๗ (๓๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายกระเทียม 

[๓๙] ในกาลนั้น เราเป็นดาบสอยู่ที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ เราอาศัยกระเทียม 
เลี้ยงชีวิต กระเทียมเป็นอาหารของเรา เราใส่กระเทียมเต็มหาบแล้ว ได้ 
ไปสู่อารามสงฆ์ เราร่าเริง มีจิตโสมนัส ได้ถวายกระเทียมแก , สงฆ์ 
ครั้นถวายกระเทียมแก่สงฆ์ผู้ให้เกิดความยินดีเหลือเกินในศาสนาพระริปัส 
สีผู้เลิศกว่านรชนแล้ว ได้บันเทิงในสวรรค์ตลอดกัลป ในกัลปที่ ๙๑ แต่ 
กัลปนี้เราได้ให้กระเทียมใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 
เป็นผลแห่งการถวายกระเทียม คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระลสุฌทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ลสุณทายกเถรไปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 97 

อายาตทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉัน 

[๔๐] เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าสิขี ผู้ประเสริฐกว่าพวกคนผู้กล่าว (ยกย่อง 
ตน) นิพพานแล้ว เราร่าเริง มีจิตโสมนัส ได้ไหว้พระสถูปอันอุดม 
ในกาลนั้น เราร่าเริง มีชิตโสมนัส ให้คนไปบอกกับนายช่าง ให้ทรัพย์ 
แล้ว จ้างให้ทำศาลา (ลี) โรงฉัน เราอยู่ในเทวโลกตลอด ๘ กัลป 
โดยไม่สับสนกันเลย ในกัลปที่เหลือ เราท่องเที่ยวไปสับสนกัน ยาพิษ 
ย่อมไม่กลํ้ากลายในกายเรา และศาตราไม่กระทบกายเรา เราไม่พึงตายใน 
นา นี้เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉัน เราปรารถนาฝนเมื่อใด มหาเมฆ 
ย่อมยังฝนให้ตกเมื่อนั้น แม้เทวดาทั้งหลายก็ตกอยู่ในอำนาจเรา นี้เป็น 
ผลแห่งบุญกรรม เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ 
๓๐ ครั้ง ใครๆ ย่อมไม , ดูหมิ่นเรา นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัลปที่ ๓๐ 
แต่กัลปนี้เราได้ให้สร้างศาลาโรงฉันใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการสร้างศาลาโรงฉัน คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอายาตทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อายาตทายกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 98 

ธรรมจักกิกเถราปทานที่ ๙ (๓๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการตั้งธรรมจักรบูชา 

[๔๑] เราได้ตั้งธรรมจักรนี้ทำอย่างสวยงาม อันวิญญชนชมเชย (บูชา) ไว้ 
ข้างหน้าอาสนะอันประเสริฐ แห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ 
เราย่อมรุ่งเรืองกว่าวรรณะทั้งสี่มีคนใช้ พลทหารและพาหนะ คนเป็น 
อันมากย่อมติดตามห้อมล้อมเราเป็นนิตย์ เราแวดล้อมด้วยดนตรีหกหมื่น 
ทุกเมื่อ เราย่อมงามด้วยบริวาร นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัลปที่ ๙๔ 
แต่กัลปนี้เราได้ตั้งธรรมจักรใดบูชา ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการตั้งธรรมจักรบูชา พระเจ้าจักรพรรดิหลายพระองค์ มีพล 
มาก มีพระนามว่า สหัสสราชา ผู้เป็นใหญ่กว่าชน ได้มีปรากฏตลอด 
๑๑ กัลป แต่กัลปนี้คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระธรรมชักกิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ธรรมจักกิกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 99 

กัปปรุกขิยเถราปทานที่ ๑๐ (๔๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการตั้งต้นกัลปพฤกษ์บูชา 
[๔๒] เราได้คล้องผ้าอันวิจิตรหลายผืนไว้ตรงหน้าพระสถูปอันประเสริฐ ของ 
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ แล้วตั้งต้นกัลปพฤกษ์ไว้ เราเข้า 
ถึงกำเนิดใดๆ คือ ความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆ ต้น 
กัลปพฤกษ์อันงาม ย่อมประดิษฐานอยู่ใกล้ประตูเรา เวลานั้น เราเอง 
บริษัทเพื่อนและคนคุ้นเคย ได้ถือเอาผ้าจากต้นกัลปพฤกษ์นั้นมานุ่งห่ม 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ตั้งต้นกัลปพฤกษ์ใดไว้ ด้วยกรรมนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการตั้งต้นกัลปพฤกษ์ และ , ในกัลปที่ ๗ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ องค์ ทรงพระนามว่าสุเจละ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกัปปรุกขิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กัปปรุกขิยเถราปทาน. 


รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
5. กุฌฑธานเถราปทาน ๒. สาคตเถราปทาน 


๓. มหากัจจายนเถราปทาน 
๕. โมฆราชเถราปทาน 
๗. ลสุฌทายกเถราปทาน 
๙. ธรรมชักกิกเถราปทาน 
และมีคาถา ๑๑๒ คาถา. 


๔. กาฬุทายีเถราปทาน 
๖. อธิมุตตกเถราปทาน 
๘. อายาตทายกเถราปทาน 
๑๐. กัปปรุกขิยเถรไปทาน 


จบ กุฌฑธานวรรคที่ ๔ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 100 

อุปาลีวรรคที่ ๕ 
อุปาลีเถราปทานที่ ๑ (๔๑) 

ว่าด้วยพระอุบาลีปรารภกรรมของตน 

[๔๓] พระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลก แวดล้อมด้วยพระขีณาสพหนึ่งพัน 
พระองค์ทรงประกอบความสงัด เสด็จไปเพื่ออยู่ในที่ลับ เรานุ่งห่มหนัง 
สัตว์ถือไม้เท้าสามง่ามเที่ยวไป ได้พบพระผู้มีพระภาคผู้นำของโลก 
แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จึงทำหนังสัตว์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ประนมอัญชลี 
เหนือเศียรเกล้า ถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้า แล้วชมเชยพระองค์ผู้นำ 
ของโลกว่า สัตว์ทั้งหลายที่เกิดในไข่ เกิดในเล้าไคล เกิดผุดขึ้น เกิด 
ในครรภ์ และนกมีกาเป็นต้นทั้งหมด ย่อมเที่ยวไปในอากาศทุกเมื่อ 
ฉันใด สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีสัญญาก็ตาม ไม่มีสัญญาก็ตาม สัตว์ 
เหล่านั้น ก็ฉันนั้น ย่อมเข้าไปภายในพระญาณของพระองค์ทั้งหมด อนึ่ง 
กลิ่นหอมอันมีอยู่ที่ภูเขา ณ ภูเขาห่มวันต์อันเป็นภูเขาสูงสุด กลิ่นหอม 
ทั้งหมดนั้น ย่อมไม , ถึงแม้ส่วนเสี้ยวในศีลของพระองค์ โลกนี้พร้อมทั้ง 
เทวโลก แล่นไปเข้าความมืดมนใหญ่ โลกกำจัดความมืดได้ล่งแสงโชติ 
ช่วงอยู่ เพราะพระญาณของพระองค์ เปรียบเหมือนพระอาทิตย์อัสดงคต 
แล้ว โลกก็ถึงความมืด ฉันใด เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติ สัตว์โลก 
ถึงความมืด ฉันนั้น (อนึ่ง) เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตย์อุทัย ย่อม 
ขจัดความมืดได้ทุกเมื่อ ฉันใด พระองค์ผู้เป็นพระพุทธเจ้าอันประเสริฐ 
สุด ก็ขจัดความมืดได้ทุกเมื่อ ฉันนั้น พระองค์ทรงล่งพระองค์ไปเพื่อ 
ความเพียร ได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก พร้อมทั้งเทวโลก ทรงยังหมู , ชน 
เป็นอันมากให้ยินดีด้วยการปรารภกรรมของพระองค์ พระมหามุนีพระนาม 
ว่าปทุมุตระผู้เป็นนักปราชญ์ ทรงสดับคำนั้นแล้ว ทรงอนุโมทนา แล้ว 
เสด็จเหาะขึ้นในอากาศ ดังพระยาหงส์ในอัมพร พระสัมพทธเจ้าผ้แสวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 101 

หาคุณอันใหญ่หลวง พระนามว่าปทุมุตระ เป็นศาสดาของเทวดาและ 
มนุษย์ทั้งหลาย ทรงเหาะขึ้นไปประทับอยู่ในอากาศ ได้ตรัสพระคาถา 
เหล่านี้ว่า ผู้ใดเชยชมญาณอันประกอบด้วยข้ออุปมาทั้งหลายนี้เราชัก 
พยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว เขาชักได้เป็นท้าวเทวราช 
๑๘ ครั้ง ชักได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครองพสุธา ๓๐๐ ครั้ง ชัก 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๒๕ ครั้ง ชักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ 
โดยจะคณานับมิได้ ในกัลปที่แสน พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม 
ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จอุบัติในโลก เขาอันกุศล 
มูลตักเตือนแล้ว ชักเคลื่อนจากภพดุสิต ชักเป็นผู้ตํ่าโดยชาติ (มีชาติตํ่า) 

มีชื่อว่าอุบาลีและภายหลังเขาบวชแล้ว หน่ายกรรมอันลามก กำหนดรู้ 
อาสวะทั้งปวงแล้ว ชักไม่มีอาสวะนิพพาน พระโคดมพุทธเจ้าผู้ศากยบุตร 
มียศใหญ่ ชักทรงโปรดตั้งเขาไว้ในเอตทัคคสถานทางบรรลุ (ผู้ยิ่งด้วย) 

วินัย เราบวชด้วยศรัทธา ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม , มีอาสวะกำหนด 
รู้อาสวะทั้งปวง ไม่มีอาสวะอยู่ และพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์เราว่า 
เราแกล้วกล้าในวินัย เราปรารภในกรรมของตน ไม่มีอาสวะอยู่ เราสำรวม 
ในพระปาติโมกข์และในอินทรีย์ ๕ ทรงพระวินัยอันเป็นบ่อเกิดรัตนะไว้ 
ได้หมดทั้งสิ้น พระศาสดาผู้ไม่มีใครเทียบถึงในโลก ทรงรู้คุณของเราแล้ว 
ประทับนั่งในท่ามกลางสงฆ์ทรงตั้งเราไว้ในเอตทัคคสถาน คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุบาลีเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุปาลีเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 102 
โสณโกฏิยเวสสเถราปทานที่ ๒ (๔๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการทำที่จงกรม 

[๔๔] เราได้ให้ทำที่จงกรม ซึ่งทำการฉาบทาด้วยปูนขาว ถวายแด่พระมุนีพระ 
นามว , าอโนมทัสสีเชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ เราได้เอาดอกไม้ต่างๆ สี 
ลาดที่จงกรม ทำเพดานบนอากาศ แล้วทูลเชิญพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดให้ทรง 
ใช้สอย เวลานั้น เราประนมอัญชลีถวายบังคมพระองค์ผู้มี'วัตรอัน 
งาม แล้วมอบถวายศาลาลีแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคผู้เป็น 
ศาสดายอดเยี่ยมในโลก มีพระจักษุ ทรงรู้ความดำริของเรา จึงอนุเคราะห์ 
รับไว้ พระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นทักขิไณยบุคคลในโลก พร้อมทั้งเทวโลก 
ครั้นทรงรับแล้ว ประทับนั่ง ณ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้ว ตรัสพระคาถา 
เหล่านี้ว่า ผู้ใดมีจิตโสมนัส ได้ถวายศาลาลีแก่เรา เราจักพยากรณ์ผู้นั้น 
ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว รถอันเทียมด้วยม้าพันหนึ่ง จักปรากฏแก , ผู้นี้ 
พร้อมเพรียงด้วยบุญกรรม ในเวลาใกล้ตาย ผู้นี้จักไปสู่เทวโลกด้วยยาน 
นั้น เทวดาทั้งหลายจักพลอยบันเทิง ในเมื่อผู้นี้ไปถึงภพอันดี วิมานอัน 
ควรค่ามาก เป็นวิมานประเสริฐฉาบทาด้วยดินแก้ว ประกอบด้วยปราสาท 
อันประเสริฐ จักครอบงำวิมานอื่น ผู้นี้จักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ 
หมื่นกัลป จักได้เป็นห้าวเทวราชตลอด ๒๕ กัลป และจักได้เป็นพระ 
เจ้าจักรพรรดิตลอด ๗๗ กัลป พระเจ้าจักรพรรดินั้นแม้ทั้งหมดมีพระนาม 
เดียวกันว่ายโสธร ผู้นี้ได้เสวยสมบัติทั้งสองแล้ว ก่อสร้างสั่งสมบุญ 
จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใน ๒๘ กัลป (อีก) แม้ในภพนั้น จักมี 
วิมานอันประเสริฐ ที่ริสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตให้ผู้นีจักครองบุรีซึ่งมีเสียง 
๑๐ อย่างต่างๆ กัน ในกัลปจะนับประมาณมิได้ แต่กัลปนี้ ผู้นี้จักได้ 
เป็นพระราชารักษาแผ่นดิน มีฤทธมาก มีพระนามชื่อว่าโอกกากะ อยู่ใน 
แว่นแคว้น นางกษัตริย์ผู้มีวัยอันประเสริฐ มีชาติสูงกว่าหญิง ๖ หมื่น 
ทั้งหมด จักประสูติพระราชบุตรและพระราชบุตรี ๙ พระองค์ ครั้น 
ประสติพระราชบตรและพระราชบตรี ๙ พระองค์แล้ว จักสิ้นพระชนม์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 103 

พระเจ้าโอกกากราชจักทรงอภิเษกนางกัญญาผู้เป็นที่รัก กำลังรุ่นเป็นมเหสี 
พระนางชักยังพระเจ้าโอกกากราชให้โปรดปรานแล้วได้พร ครั้นพระนาง 
ได้พรแล้ว จักให้ขับไล่พระราชบุตรและพระราชบุตรี พระราชบุตรและ 
พระราชบุตรีทั้งหมดนั้นถูกขับไล่แล้ว จักไปยังภูเขา เพราะกลัวความแตก 
ชาติ พระราชบุตรทั้งหมดชักสมสู่กับพระกนิษฐภคินี ส่วนพระเชษฐภคินี 
พระองค์หนึ่งจักเป็นโรคพยาธิ กษัตริย์ทั้งหลายจักตั้ง (ใจ) ลงมั่นว่า 
ชาติของเราอย่าแตกแยกเลย กษัตริย์จึงนำมาสมสู่กับพระเชษฐภคินีนั้น 
ความเกิดแห่งสกุลโอกกากะจักแตกแยก โอรสของกษัตริย์เหล่านั้นจักมี 
พระนามว่าโลกิยะ โดยชาติจักได้เสวยโภคสมบัติ อันเป็นของมนุษย์มิใช่ 
น้อยในภพนั้น ผู้นี้เคลื่อนจากกายนั้นแล้วจักไปสู่เทวโลก แม้ในเทวโลก 
นั้น ชักได้วิมานอันประเสริฐ เป็นที่รื่นรมย์ใจ ผู้นี้อันกุศลมูลตักเตือน 
แล้ว ชักเคลื่อนจากเทวโลกมาสู่ความเป็นมนุษย์ จักมีชื่อว่าโสณะ จัก 
ปรารภความเพียร มีใจแน่วแน่ ตั้งความเพียรในศาสนาของพระศาสดา 
กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว จักไม่มีอาสวะนิพพาน พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่า โคดมศากยบุตร ผู้ประเสริฐ ผู้รู้ริเศษ เป็นมหาวีระ ทรง 
เห็นคุณอนันต์จักตั้งไว้ในตำแหน่งเลิศ 
เมื่อฝนตกในที่ประมาณ ๔ นิ้ว หญ้าประมาณ ๔ นิ้ว ลมซัด เว้น 
พระผู้มีพระภาคผู้คงที่ ซึ่งทรงประกอบความเพียร ความถึงที่สุด 
ไม่มียิ่งขึ้นไปกว่านั้น 

เรามีตนแกแล้วในการแกอันอุดม เราตั้งจิตไว้ดีแล้ว เราปลงภาระทั้งปวง 
ลงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะดับแล้ว พระอังคีรสมหานาค มีพระชาติสูง 
ดังพระยาไกรสร ประทับนึ่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ทรงตั้งเราไว้ในเอต 
ทัคคสถาน คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งซัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโสณโกฏิยเวสสเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โสณโกฏิยเวสสเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 104 

ภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทานที่ ๓ (๔๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะทอง 

[๔๕] หมู , ชนทั้งปวงเข้าไปเฝ็าพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงมีจิตเมตตา 
เป็นมหามุนีอัครนายกของโลกทั้งปวง ชนทั้งปวงย่อมถวายอามิส คือ 
สัตตุก้อน สัตตุผง นาและข้าวแก , พระศาสดา และในสงฆ์ผู้เป็นนาบุญ 
ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า แม้เราก็จักนิมนต์พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดและสงฆ์ 
ผู้ยอดเยี่ยมแล้ว ชักถวายทาน แก่พระผู้มีพระภาคผู้'ประเสริฐกว่าเทวดา 
ผู้คงที่ คนเหล่านี้เราส่งไปให้นิมนต์พระตถาคต และภิกษุสงฆ์ทั้งสิ้น 
ผู้เป็นนาบุญ ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า บัลลังก์ทอง ๑ แสน ลาดด้วย 
เครื่องลาดวิเศษมีขนยาว ด้วยเครื่องลาดยัดนุ่น เครื่องลาดมีรูปดอกไม้ 
ผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ็าย เราได้ให้ชัดตั้งอาสนะอันควรค่ามาก สมควรแด่ 
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลก ประเสริฐ 
กว่าเทวดา ผู้องอาจกว่านระ แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จเข้ามาสู่ประตู 
ม้านเรา เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ต้อนรับพระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะ 
ของโลก ทรงมียศ แล้วนำเสด็จมาสู่เรือนของตน เรามีจิตเลื่อมใส 
มีใจโสมนัส อังคาสภิกษุ ๖ แสน และพระพุทธเจ้าผู้นายกของโลก 
ให้อิ่มหนำด้วยข้าวชั้นพิเศษ พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้แจ้ง 
โลก ทรงรับเครื่องบูชาแล้ว ประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ได้ตรัส 
พระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดถวายอาสนะทองอันลาดด้วยเครื่องลาดวิเศษมีขน 
ยาวนี้เราชักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงพิงเรากล่าว ผู้นั้นชักได้เป็น 
ห้าวเทวราช อันนางอัปสรแวดล้อม เสวยสมบัติอยู่ ๗๔ ครั้ง ชักได้เป็น 
พระเจ้าประเทศราช ครอบครองพสุธา ๑๐๐๐ ครั้ง ชักได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๕๑ ครั้ง ชักเป็นผู้มีสกุลสูงในกำเนิดและภพทั้งปวง ภายหลัง 
ผ้นั้นอันกศลมลตักเตือนแล้วชักบวช ชักได้เป็นพระสาวกของพระศาสดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 105 

มีนามชื่อว่า ภัททิยะ เราเป็นผู้ขวนขวายภายในวิเวก มีปกติอยู่ใน 
เสนาสนะอันสงัด ผลทั้งปวงเราบรรลุแล้ว วันนี้เราเป็นผู้ไม , มีความ 
เศร้าหมองจิต พระสัพพัญญผู้นายกของโลก ทรงทราบคุณทั้งปวงของเรา 
แล้ว ประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ทรงตั้งเราไว้ในเอตทัคคสถาน 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการ 
ฉะนีแล. 

จบ ภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 106 

สันนิฏฐาปกเถราปทานที่ ๔ (๔๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลแฟง 

[๔๖] เราทำกระท่อมไว้ในป่า อยู่ในระหว่างภูเขา ยินดีด้วยลาภและความเสื่อม 
ลาภ ด้วยยศและความเสื่อมยศ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระผู้รู้ 
แจ้งโลก ผู้ควรรับเครื่องบูชา เสด็จมาในสำนักเราพร้อมด้วยภิกษุ ๑ แสน 
เมื่อพระมหานาคทรงพระนามว่าปทุมุตระ ผู้อุดมเสด็จเข้ามา เราได้ปูลาด 
เครื่องลาดหญ้าถวายแด่พระศาสดา เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้ 
ถวายผลแฟงและนั้าฉันแด่พระผู้มีพระภาคผู้ซื่อตรง ด้วยใจอันผ่องใส 
ในแสนกัลปแต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใด ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลแฟง ในกัลปที่ ๔๑ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
พระองค์หนึ่ง พระนามว่าอรินทมะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มี 
พลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสันนึฏฐาปกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สันนึฏฐาปกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 107 

ปัญจหัตถยเถราปทานที่ ๕ (๔๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว ๕ กำ 

[๔๗] พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธ ผู้มีพระจักษุทอดลง ตรัสพอประมาณ มีสติ 
ทรงสำรวมอินทรีย์ เสด็จมาในแถวตลาด ดอกอุบลห้ากำมีอยู่ในบ่อนั้า 
ขุ่นของเรา เราเลื่อมใสได้เอาดอกอุบลนั้นบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยมือทั้ง 
สองของตน และดอกไม้เหล่านั้นเรายกขึ้นเป็นหลังคาแห่งพระศาสดานั้น 
เราทรงดอกไม้ถวายพระมหานาค ดังศิษย์กั้นร่มถวายอาจารย์ ฉะนั้น ใน 
กัลปที่ ๓ หมื่น เราได้ยกดอกไม้ใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ใน ๒ พันกัลปแต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิผู้ 
เป็นกษัตริย์ ๕ พระองค์ ทรงพลมาก มีพระนามชื่อว่าหัตถิยะ คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปัญจหัตถิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัญจหัตถิยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 108 

ปทุมฉทนึยเถราปทานที่ ๖ (๔๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการกั้นร่มเป็นพุทธบูชา 


[๔๘] เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าวิปัสสี ผู้อัครบุคคลเสด็จนิพพานแล้ว เราถือ 
ดอกปทุมอันบานดียกขึ้นขึ้นบูชาที่จิตกาธาร ในเมื่อมหาชนยกพระศพขึ้น 
จิตกาธาร จิตกาธารสูงขึ้นไปจรดนภากาศ เราได้ทำร่มไว้ในอากาศ กั้นไว้ 
จิตกาธาร ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ยกดอกไม้ใดบูชา ด้วยกรรม 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๔๗ แต่ 
กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดินามว่าปทุมิสระ เป็นใหญ่ มีพลมาก 
ครอบครองแผ่นดินมีสมุทรสาคร ๔ เป็นที่สุด คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทุมฉทนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทุมฉทนึยเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 109 

สยนทายกเถราปทานที่ ๗ (๔๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายที่นอน 

[๔๙] เราได้ถวายที่นอนอย่างดีเลิศ ลาดด้วยกัณฑะ คือผ้า แด่พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าสิทธัตถะ ผู้มี'จิตเมตตา ผู้คงที่ พระผู้มีพระภาคชินเจ้า ทรง 
รับที่นอนอันเป็นกัปปิยะแล้ว เสด็จลุกจากที่นอนนั้น เหาะขึ้นสู่อากาศ 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายที่นอนใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอน ในกัลปที่ ๕๑ แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิ มีพระนามว่าวรุณเทพ ทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ 
มีกำลังพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสยนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สยนทายกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 110 

จังกมทายกเถราปทานที่ ๘ (๔๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายที่จงกรม 

[๕๐] เราได้ให้ทำสถานที่จงกรมก่อด้วยอิฐ ถวายแด , พระมุนีพระนามว่าอัตถทัสสี 
ผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ สถานที่จงกรมสร้างสำเร็จดีแล้ว โดยสูง 
๕ ศอก โดยยาว ๑๐๐ ศอก ควรเป็นที่เจริญภาวนา น่ารื่นรมย์ใจ 
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสีผู้เป็นนระอุดมทรงรับแล้ว ทรง 
กำทรายด้วย (ฝ่า) พระหัตถ์แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ด้วยการ 
ถวายทรายนี้และด้วยการถวายที่จงกรมอันทำเสร็จดีแล้ว ผู้นั้นจักได้ 
เสวยทรายอันประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการ ชักเสวยเทวรัชสมบัติใน 
เทวดาทั้งหลายตลอด ๓ กัลป อันนางอัปสรแวดล้อมแล้วเสวยสมบัติ 
เขามาสู่มนุษย์โลกแล้ว จักได้เป็นพระราชาในแว่นแคว้น และจักได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นสิน ๓ ครั้ง ในกัลปที่ ๑๘๐๐ เราได้ทำกรรมใด 
ในเวลานั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายที่ 
จงกรม คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชังกมทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จังกมทายกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 111 

สุภัททเถราปทานที่ ๙ (๔๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยผอบไม้จันทน์ 
[๕๑] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก ผู้ควรรับเครื่องบูชา 
ผู้มียศมาก ทรงถอนหมู , ชนขึ้นแล้ว จะเสด็จนิพพาน ก็เมื่อพระส้มพุทธ 
เจ้าทรงยังหมื่นโลกธาตุให้หวั่นไหวแล้ว จะเสด็จนิพพาน หมู , ชนและ 
เทวดาเป็นอันมากได้ประชุมกันในเวลานั้น เราเอากฤษณาและดอกมะลิ 
ซ้อนใส่ผอบไม้จันทน์เต็มแล้ว ร่าเริง มีจิตโสมนัส ยกขึ้นบูชาพระผู้มี 
มีพระภาคผู้เป็นนระอุดม พระศาสดาสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมใน 
โลก ทรงทราบความดำริของเรา ทรงบรรทมอยู่นั่นแล ได้ตรัสพระคาถา 
เหล่านี้ว่า ผู้ใดเอา (ร่ม) กฤษณาและมะลิซ้อนบังร่มให้เราในกาลที่สุด 
เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว บุคคลผู้นี้เคลื่อนจากโลก 
นี้แล้ว ชักไปสู่หมู่เทวดาชั้นดุสิต เขาได้เสวยรัชสมบัติในชั้นดุสิต 
นั้นแล้ว จักไปสู่ชั้นนิมมานรดี เขาถวายดอกมะลิซ้อนอันประเสริฐสุด 
ด้วยอุบายนี้แล้ว จักปรารภกรรมของตนเสวยสมบัติ บุคคลผู้นี้ 1 จักบังเกิด 
ในชั้นดุสิตนั้นอีก เคลื่อนจากชั้นนั้นแล้ว ชักไปสู่ความเป็นมนุษย์ พระ 
มหานาคศากยบุตรผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ผู้มีพระจักษุ ทรงยังสัตว์ 
ให้ตรัสรู้เป็นอันมากแล้ว จักเสด็จนิพพานในกาลนั้น เขาอันกุศลมูล 
ตักเตือนแล้ว จักเข้าไปเฝ็า ครั้นเข้าไปเฝ็าพระส้มพุทธเจ้าแล้ว ชักทูล 
ถามปัญหาในกาลนั้น พระสัพพัญญส้มพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ทรง 
ให้ร่าเริง ทรงทราบบุรพกรรมแล้ว ชักทรงเปิดเผย (แสดง) สัจจะ 
ทั้งหลาย เขายินดีว่า ปัญหานี้ พระศาสดาทรงปรารภ (แก้) แล้ว 
มีใจชื่นชม ถวายบังคมพระศาสดาแล้วชักทูลขอบวช พระพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงฉลาดในธรรมอันเลิศ ทรงเห็นว่าเขามีใจเลื่อมใส ยินดีด้วย 
กรรมของตนชักทรงให้บวชบุคคลผู้นี้พยายามแล้ว จักกำหนดรู้อาสวะ 
ทั้งปวงได้ แล้วจักไม่มีอาสวะนิพพานในศาสนาของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า. 

จบ ภาณวารที่ ๕ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 112 

เราประกอบด้วยบุพกรรม มีจิตชื่นชม ตั้งมั่นด้วยดี เป็นบุตรผู้เกิดแต่ 
พระหทัยของพระพุทธเจ้า อันธรรมนิรมิตดีแล้ว เราเข้าไปเฝ็าพระธรรมราชา 
แล้ว ได้ทูลถามปัญหาอันสูงสุด และเมื่อพระผู้มีพระภาคจะทรงแก้ , ปัญหา 
ของเราได้ตรัสกระแสธรรม เรารู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้ว ยินดีใน 
ศาสนาอยู่ กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว ไม่มีอาสวะอยู่ ในแสนกัลป 
แต่กัลปนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทูมุตระผู้นายกอุดม ไม่ทรงมีอุปาทาน 
เสด็จนิพพานแล้ว ดังประทีปดับเพราะสิ้นนั้ามัน ฉะนั้น พระสถูปแล้ว 
ของพระผู้มีพระภาคสูงประมาณ ๗ โยชน์เราได้ทำธงสวยงามกว่าธงทั้งปวง 
เป็นที่รื่นรมย์ใจ บูชาไว้ที่พระสถูปนั้น พระอัครสาวกชื่อติสสะ ของ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป เป็นบุตรผู้เกิดในหทัยของเรา เป็นทายาท 
ในพระพุทธศาสนา เรามีใจเลวทรามได้กล่าววาจาอันไม่เจริญแก่พระอัคร 
สาวกนั้น ด้วยผลแห่งกรรมนั้น ความเจริญจึงได้มีแก่เราในภายหลังพระ 
มุนีมหาวีรชินเจ้า ผู้ทรงเกื้อกูลประกอบด้วยพระกรุณา ทรงประทานบรรพชา 
แก , เราบนที่บรรทมครั้งสุด ณ ศาลวันอันเป็นที่เวียนมาแห่งมัลลกษัตริย์ 
ทั้งหลาย บรรพชาก็มีในวันนี้เดี๋ยวนี้เอง อุปสมบทก็ในวันนี้เอง ปรินิพพาน 
ก็ในวันนี้เอง เฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดกว่าสัตว์ คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุภัททเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบสุภัททเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 113 

จุนทเถราปทานที่ ๑๐ (๕๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้ 

[๕๒] เราได้ให้ทำดอกไม้อันเป็นวัตถุควรบูชา เพื่อถวายแด่พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าสิทธัตถะเชษฐบุรุษของโลกผู้คงที่ แล้วปกปิดด้วยดอกมะลิ เรา 
ให้ทำดอกไม้นั้นสำเร็จแล้ว น้อมเข้าไปถวายแด่พระพุทธเจ้า และถือเอา 
ดอกไม้ที่เหลือไปบูชาพระพุทธเจ้า เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส นำเอา 
ดอกไม้เข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับทองคำมีค่า เป็นอัครนายกของโลก 
พระส้มพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามความสงสัยแล้ว ผู้ข้ามห้วงกิเลสได้แล้ว แวดล้อม 
ด้วยพระขีณาสพ ประทับนั่งในทำมกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ 
ว่าผู้ใดได้ถวายดอกไม้มีค่า มีกลิ่นหอมฟ้งแก , เรา เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว บุคคลผู้นี้เคลื่อนจากโลกนี้แล้ว จักแวดล้อมด้วย 
หมู , เทวดา เกลื่อนกล่นด้วยดอกมะลิ จักไปสู่เทวโลก ภพของบุคคลนั้น 
(สูง) น่าหวาดเสียว สำเร็จด้วยทองและแก้วมณี วิมานทั้งหลายอันเกิด 
ด้วยกรรม ชักปรากฏ เขาจักได้เสวยเทวรัชสมบัติ ๗๔ ครั้ง จักแวดล้อม 
ด้วยนางอัปสรเสวยสมบัติ ชักได้เป็นพระราชาในแผ่นสิน ครอบครอง 
พสุธา ๓๐๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง จักเป็นใหญ่กว่า 
มนุษย์ มีนามชื่อว่าทุชชยะ เสวยบุญนั้นประกอบด้วยกรรมของตน ไม , ไปสู่ 
วินิบาต จักไปสู่ความเป็นมนุษย์ เงินที่บุคคลนั้นสั่งสมไว้แล้วแม้ร้อยโกฏิ 
มิใช่น้อย บุคคลนั้นจักบังเกิดในกำเนิดเป็นพราหมณ์ เป็นบุตรผู้มีป้ญญา 
ของวังลันตพราหมณ์ เป็นโอรสผู้เป็นที่รักของนางสารีพราหมณี และภายหลัง 
เขาจักบวชในศาสนาของพระอังคีรส จักได้เป็นพระสาวกของพระศาสดา 
มีนามชื่อว่า จูฬจุนทะ เขาจักได้เป็นพระขีณาสพแต่ยังเป็นสามเณรทีเดียว 
กำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว ชักไม่มีอาสวะนิพพาน เราได้บำรุงพระมหาวีรเจ้า 
และพระสาวกอื่นๆ ผู้มีศีลเป็นอันมาก และบำรุงพระเถระผู้พี่ชายของเรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 114 

เพื่อบรรลุประโยชน์อันสูงสุด ครั้นเราบำรุงพระเถระผู้พี่ชายของเราแล้ว ได้ 
เอาธาตุใส่ไว้ในบาตร นำเข้าไปถวายพระส้มพุทธเจ้าเชษฐบุรุษของโลก ผู้ 
นราสภ พระพุทธเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ทรงรับธาตุนั้นด้วยพระหัตถ์ 
ทั้งสอง แล้วจักทรงพระโอวาท จึงทรงประกาศพระอัครสาวก จิตของเรา 
พ้นวิเศษดีแล้ว และศรัทธาของเราตั้งมั่นดีแล้ว เรากำหนดเอาสวะทั้งปวง 
แล้ว ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจุนทเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบจุนทเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อุปาลีเถราปทาน ๒. โสณโกฏิยเวสสเถราปทาน 

๓. ภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทาน ๔. สันนิฏฐาปกเถราปทาน 
๕. ปัญจหัตถิยเถราปทาน ๖. ปทุมฉทนึยเถราปทาน 

๗. สยนทายกเถราปทาน ๘. ชังกมทายกเถราปทาน 

๙. สุภัททเถราปทาน ๑๐. จุนทเถราปทาน 

คาถาในวรรคนั้นมี ๑๔๔ คาถา 
จบอุบาลีวรรคที่ ๕. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 115 
วีชนีวรรคที่ ๖ 

วิธูปนทายกเถรไปทานที่ ๑ (๕๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัด 

[๕๓] เราได้ถวายพัดเล่มหนึ่ง แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของ 
โลก ผู้คงที่ ผู้เป็นจอมแห่งสัตว์ มั่นคง เรายังจิตของตนให้เลื่อมใส 
แล้ว ประนมอัญชลีถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้า บ่ายหน้าไปทางทิศอุดร 
หลีกไป พระศาสดาผู้อัครนายกของโลกทรงรับพัดวิชนีแล้ว ประทับยืน 
ณ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ด้วยการถวายพัดนี้ 
และด้วยการตั้งจิตไว้ ผู้นี้จักไม , ไปสู่วินิบาตตลอดแสนกัลป เราปรารภ 
ความเพียร มีจิตแน่วแน่ มีใจตั้งมั่นในเจโตคุณ (คุณคือการกำหนดรู้ใจ 
ผู้อื่น) มีอายุ ๗ ปี โดยกำเนิดได้บรรลุอรหัต ใน ๖ หมื่นกัลป ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ พระองค์ ทรงกำลังมากพระนามเหมือนกันว่า พัชช 
มานะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวิธูปนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วิธูปนทายกเถราปทาน 
สตรังสิยเถราปทานที่ ๒ (๕๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการชมเชยพระผู้โลกนายก 
[๕๔] พระผู้มีพระภาคผู้อุดมบุรุษ เสด็จขึ้นภูเขาอันสูงสุดแล้ว ประทับนึ่งอยู่ 
เราเป็นพราหมณ์ผู้เรียนจบมนต์ อยู่ในที่ไม , ไกลภูเขา ได้เข้าไปเฝ็าพระ 
มหาวีรเจ้าผู้ประเสริฐกว่าเทวดา เป็นนราสภ ประนมกรอัญชลีแล้ว ชมเชย 
พระผ้นายกของโลกว่า พระมหาวีรพทธเจ้าพระองค์นี้ทรงประกาศธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 116 

อันประเสริฐ แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ทรงรุ่งเรืองดังกองไฟ พระผู้มี 
พระภาคผู้มีพระจักษุ ไม , ทรงกำเริบดังมหาสมุทร หาผู้ต้านทานได้ยาก ดุจ 
อรรณพ ไม่ทรงครั่นคร้ามเหมือนราชสีห์ทรงแสดงธรรม พระศาสดา 
พระนามว่าปทุมุตระ ทรงทราบความดำริของเรา ประทับยืนในท่ามกลาง 
ภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดได้ถวายอัญชลีนี้ และเชยชม 
พุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ผู้นั้นจักได้เสวยเทวรัชสมบัติตลอด ๖ หมื่นกัลป 
ในแสนกัลป พระสี'มพุทธเจ้าพระนามว่าอังคีรสะ ผู้มีกิเลสดังหลังคา 
เปิด ชักเสด็จอุบัติในภพนั้น ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของ 
พระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันธรรมนิรมิตแล้ว จักเป็นพระอรหันต์มีชื่อว่า 
สตรังสีเรามีอายุ๗ ปีโดยกำเนิด ออกบวชเป็นบรรพชิตมีชื่อว่าสตรังสี 
รัศมีของเราแผ่ออกไป เรามักเพ่งฌานยินดีในฌานอยู่ที่มณฑปหรือโคนไม้ 
เราทรงกายอันเป็นที่สุด อยู่ในศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอด 
๖ หมื่นกัลป ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ ทรงพระนามว่าโรมะ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสตรังสิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สตรังสิยเถราปทาน 
สยนทายกเถราปทานที่ ๓ (๕๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายที่นอน 

[๕๕] เรามีจิตเลื่อมใส ได้ถวายที่นอนแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ 
ผู้ทรงอนุเคราะห์โลกทั้งปวง พระองค์นั้น ด้วยการถวายที่นอนนั้น 
โภคสมบัติย่อมเกิดแก่เรา เปรียบเหมือนพืช (ข้าวกล้า) สำเร็จในนาดี 
นี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอน เราย่อมสำเร็จการนอนในอากาศ ย่อมทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 117 

แผ่นดินนี้ไว้ เราเป็นใหญ่ในสัตว์ทั้งหลาย นี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอน 
ใน ๕ พันกัลป ได้มีพระมหาวีระ ๘ พระองค์ ในกัลปที่ ๓๕๐๐ ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลมาก ๔ พระองค์ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสยนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สยนทายกเถราปทาน 
คันโธทกทายกเถราปทานที่ ๔ (๕๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายหม้อนี้าหอม 

[๕๖] ในกาลนั้น ได้มีการฉลองพระมหาโพธแห่งพระพุทธเจ้า พระนามว่า 
ปทุมุตระ เราได้ถือเอาหม้ออันวิจิตร บรรจุเต็มด้วยนี้าหอมแล้วได้ถวาย 
ก็ในเวลาสรงนี้าไม้โพธมหาเมฆยังฝนให้ตก และได้มีเสียงบันลือดังลั่น 
ในเมื่อสายฟ้าผ่า ด้วยกำลังสายฟ้านั้นแล เราทำกาละ ณ ที่นั้น เราอยู่ 
ในเทวโลก ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า โอ พระพุทธเจ้า โอ พระธรรม 
โอ พระคุณสมบัติ แห่งพระศาสดาของเราทั้งหลาย ซากศพของเราตก 
ลง เรารื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ภพของเรา ๗ ชั้น สูงสุดน่าหวาดเสียว 
นางเทพกัญญา ๑ แสนแวดล้อมเราเสมอ ความป่วยไข้ไม่มีแก่เรา ความ 
เศร้าโศกไม่มีแก , เรา เราไม่เห็นความเดือดร้อนเลย นี้เป็นผลแห่งบุญ 
กรรม ในกัลปที่ ๒๘๐๐ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่าสังวสิตะ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคันโธทกทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คันโธทกทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 118 
โอปวุยหเถราปทานที่ ๕ (๕๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายม้าอาชาไนย 

[๕๗] เราได้ถวายม้าอาชาไนย แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ครั้นมอบ 
ถวายในพระพุทธเจ้าแล้ว ได้กลับไปเรือนของตน พระอัครสาวกของ 
พระศาสดามีนามชื่อว่าเทวิล ผู้เป็นทายาทแห่งธรรมอันประเสริฐ ได้มา 
สู่สำนักของเรา (กล่าวว่า) พระผู้มีพระภาคผู้นำประโยชน์ทั้งปวง ม้า 
อาชาไนยไม่ควร พระองค์ผู้มีจักษุทรงทราบความดำริของท่าน จึงทรงรับ 
ไว้ เราจึงตีราคาม้าสินธพซึ่งมีกำลังวิ่งเร็วดังลม เป็นพาหนะเร็ว แล้ว 
ได้ถวายของที่ควรแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เราเข้าถึงกำเนิด 
ใดๆ คือ ความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ ม้าอาชาไนยอันมีกำลังวิ่งเร็วดัง 
ลม เป็นที่ยินดี ย่อมเกิดแก , เรา (เราดำริว่า) ชนเหล่าใดได้อุปสมบท 
ชนเหล่านั้นได้ดีแล้วหนอ เราพึงเข้าไปเฝ็าบ่อยๆ ล้าพระพุทธเจ้ามีใน 
โลก เราได้เป็นพระราชาผู้มีพลมาก ครอบครองแผ่นดินมีสมุทร ๔ เป็น 
ที่สุด เป็นใหญ่แห่งชนชาวชมพูทวีป ๒๘ ครั้ง ภพที่สุดย่อมเป็นไปแก่ 
เรา นี้เป็นครั้งหลังสุด เราละความชนะและความแพ้แล้ว ได้ถึงฐานะอัน 
ไม , หวั่นไหว ในกัลปที่ ๓๕๐๐ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นกษัตริย์มีเดช 
มาก ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโอปวุยหเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โอปวุยหเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 119 
สปริวาราสนเถราปทานที่ ๖ (๕๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต 

[๕๘] เราไปสู่สถานที่อันไม่เศร้าหมอง ประดับด้วยมะลิซ้อน แล้วได้ถวาย 
บิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ พระพุทธเจ้าผู้อัครนายก 
ของโลก ผู้ซื่อตรง มีพระหฤทัยมั่นคง ประทับนั่งบนอาสนะนั้น ทรง 
ประกาศอานิสงส์บิณฑบาตว่า พืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในนาดี 
มหาเมฆสายฝนให้ตกเสมอ ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดี ฉันใด บิณฑบาต 
นี้ท่านปลูกลงในนาดี ผลจักยังท่านให้ยินดีในภพที่เกิด ฉันนั้น พระ 
สัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้อุดม ตรัสดังนี้แล้ว ทรงรับบิณฑบาต 
แล้วบ่ายพระพักตร์ทางทิศอุดรเสด็จไป เราสำรวมในพระปาติโมกข์และใน 
อินทรีย์ ๕ ขวนขวายในวิเวกไม , มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
สัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสปริวาราสนเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สปริวาราสนเถราปทาน. 

ปัญจทีปกเถราปทานที่ ๗ (๕๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป 

[๕๙] เราเชื่อสนิทในพระสัทธรรม ของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ 
ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวง เป็นผู้มีความเห็นตรง เราได้ถวายประทีป 
(ทำการบูชาด้วยประทีป) แวดล้อมไว้ที่ไม้โพธิ ๙ ในครั้งนั้นเราเชื่อ จึงได้ 
ท่าการบูชาด้วยประทีปที่ไม้โพธ เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ ความเป็น 
เทวดาหรือมนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ เทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงไฟไว้ 
ในอากาศ นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยประทีป เราย่อมมองเห็นได้ภายใน 
หม้อ ภายในหินล้วน ตลอดล่วงภูเขาในที่ร้อยโยชน์โดยรอบ ด้วยกรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 120 

ที่เหลืออยู่นั้น เราเป็นผู้บรรลุความสิ้นอาสวะ เราทรงกายอันเป็นที่สุดนี้ 
อยู่ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคผู้จอมสัตว์ในกัลปที่ ๓๔๐๐ ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิพระนามว่าสตจักขุ มีพระเดชานุภาพมาก มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปัญจทีปกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัญจท่ปกเถราปทาน. 

ธชทายกเถราปทานที่ ๘ (๕๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายธงและบำรุง 

[๖๐] เราร่าเริง มีจิตโสมนัส ได้ยกธงขึ้นปักไว้ที่ไม้โพธอันเป็นต้นไม้อุดม แห่ง 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เราเก็บใบโพธที่หล่นเอาไปทิ้งภายนอก 
ได้ไหว้ไม้โพธอันอุดม ดังได้ถวายบังคมพระส้มพุทธเจ้าผู้หมดจดทิ้งกาย 
ในภายนอก ทรงพ้นวิเศษแล้ว ไม่มีอาสวะเหมือนดังเฉพาะพระพักตร์ 
พระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลก ผู้ควรรับเครื่องบูชาประทับ 
ยืนท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ด้วยการถวายธงและ 
ด้วยการบำรุงทิ้งสองนี้เขาจะไม , ไปสู่ทุคติตลอดแสนกัลป ชักได้เสวยความ 
เป็นเทวดารูปงามไม่น้อยในเทวดาทิ้งหลาย จักได้เป็นพระราชาในแว่น 
แคว้นหลายร้อยครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามชื่อว่าอุคคตะ 
ครั้นเสวยสมบัติแล้ว อันกุศลมูลตักเตือน จักยินดียิ่งในพระศาสนาของ 
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม เราเป็นผู้มีซิตแน่วแน่เพื่อความเพียรสงบ 
ระงับไม , มีอุปธิ ทรงกายอันเป็นที่สุดอยู่ในพระศาสนาของพระสัมพุทธเจ้า 
ในกัลปที่ ๕๑๐๐ ได้มีกษัตริย์หลายพระองค์ พระนามว่าอุคคตะ มีเสนา 
ประมาณ ๕ หมื่น มีชื่อว่าเขมะ คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 121 

วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระธชทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบธชทายกเถราปทาน. 

ปทุมเถราปทานที่ ๙ (๕๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกปทุมพร้อมด้วยธง 
[๖๑] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ กำลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงยัง 
ธรรมอันประเสริฐให้เป็นไป ทรงยังสายฝนอมฤตให้ตก ดับความเร่าร้อน 
มหาชนอยู่ เรายืนถือดอกปทุมพร้อมด้วยธงอยู่ที่ไกล ๒๕๐ ชั่วธนู มีความ 
โสมนัสได้โยนดอกปทุมพร้อมด้วยธงขึ้นไปบนอากาศ เพื่อบูชาพระ 
มุนีพระนามว่าปทุมุตระ และเมื่อดอกปทุมกำลังมา ความอัศจรรย์ก็เกิดมี 
ในขณะนั้น พระผู้มีพระภาคผู้'ประเสริฐกว่าบรรดาคน ทรงทราบความ 
ดำริของเรา ทรงรับไว้ พระศาสดาทรงรับดอกปทุมอันอุดมด้วยพระหัตถ์ 
อันประเสริฐแล้ว ประทับยืนในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถา 
เหล่านี้ว่า ผู้ใดโยนดอกปทุมนี้มาในพระสัพพัญญ ผู้นายกอุดม เราจัก 
พยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว ผู้นั้นชักเป็นจอมเทวดาเสวย 
เทวรัชสมบัติตลอด ๓๐ กัลป จักได้เป็นพระราชาในแผ่นดินครอบครอง 
พสุธาอยู่ ๗๐๐ กัลป จักถือเอาอัตภาพในภพนั้นแล้ว จักได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ในกาลนั้น สายฝนดอกปทุมจักตกจากอากาศมากมาย ใน 
แสนก็'ลป พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้า 
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้เป็นทายาทในธรรม 
ของพระศาสดาพระองค์นั้น อันธรรมนิรมิต กำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว 
ชักไม , มีอาสวะนิพพานเราออกจากครรภ์แล้วมีสดิสัมปชัญญะมีอายุ๕ปี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 122 

โดยกำเนิด ได้บรรลุอรหัต คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ 
๘ และอภิญญา ๖ เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทุมเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบปทุมเถราปทาน. 

อสนโพธิยเถราปทานที่ ๑๐ (๖๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการปลูกไม้โพธ 

[๖๒]เรามีอายุ๗ปีโดยกำเนิดได้พบพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลกเรา 
มีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้เข้าไปเฝ็าพระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชน เรา 
ร่าเริง มีจิตโสมนัสได้ปลูกไม้โพธอันอุดม ถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระ 
นามว่าดิสสะเชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ ต้นไม้อันงอกขึ้นบนแผ่นดิน 
โดยนามบัญญัติชื่อว่าอสนะ (ประดู , ) เราบำรุงโพธชื่ออสนะอันอุดมนี้อยู่ 
๕ ปี จึงได้เห็นต้นไม้มีดอกบานนำอัศจรรย์ เป็นเหตุให้ขนพองสยอง 
เกล้า เมื่อจะประกาศกรรมของตน จึงเข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
เวลานั้น องค์พระสัมพุทธเจ้าพระนามว , าติสสะเป็นสยัมภูอัครบุคคล ประ 
ทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดปลูกต้น 
โพธนี้และกระทำพุทธบูชาโดยเคารพ เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงพีงเรากล่าว ผู้นั้นจักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวดาทั้งหลาย 
ตลอด ๓๐ กัลป และจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๖๔ ครั้ง เคลื่อนจาก 
ดุสิตภพแล้ว อันกุศลมูลตักเตือน เสวยสมบัติทั้งสองแล้ว ชักรื่นรมย์ 
อยู่ในความเป็นมนุษย์ ผู้นั้นมีใจแน่วแน่เพื่อความเพียร สงบระงับ ไม , มี 
อุปธิ กำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว จักไม่มีอาสวะนิพพาน เราประกอบ 
วิเวกเนืองๆ เป็นผู้สงบระงับ ไม , มีอุปธิ ตัดเครื่องผูกดังช้างทำลายปลอก 
แล้ว ไม่มีอาสวะอย่ ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ปลกต้นโพธในเวลา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 123 

นั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการปลูกต้นโพธิ ๙ 
ในกัลปที่ ๗๕ แต่กัลปนี้เวลานั้นได้มีพระเจ้าจักรพรรดิทรงสมบูรณ์ด้วย 
แก้ว ๗ ประการ มีนามปรากฏว่าทัฌฑเสน ในกัลปที่ ๗๓ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีพระนามว่า 
สมันตเนมิ ในกัลปที่ ๒๐ ถ้วนแต่กัลปนี้ได้มีกษัตริย์พระนามว่าปุฌณกะ 
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอสนโพธิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอสนโพธิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. วิธูปนทายกเถราปทาน ๒. สตรังสิยเถราปทาน 
๓. สยนทายกเถราปทาน ๔. คันโธทกทายกเถราปทาน 
๕. โอปวุยหเถราปทาน ๖. สปริวาราสนเถราปทาน 
๗. ปัญจทีปกเถราปทาน ๘. ธชทายกเถราปทาน 
๙. ปทุมเถราปทาน ๑๐. อสนโพธิยเถราปทาน 
มีคาถา ๙๒ คาถา. 

จบ วีชนีวรรคที่ ๖. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 124 
สกจิตตนึยวรรคที่ ๗ 
สกจิตตนึยเถราปทานที่ ๑ (๖๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายสถูป 

[๖๓] เราได้เห็นป่าชัฏใหญ่สงัดเสียง ปราศจากอันตราย เป็นที่อยู่อาศัยของ 
พวกฤาษี ดังกับจะรับเครื่องบูชา เราจึงเอาไม้ไผ่มาทำเป็นสถูป แล้ว 
เกลี่ย (โปรย) ดอกไม้ต่างๆ ได้ไหว้พระสถูป ดุจถวายบังคมพระส้ม 
พุทธเจ้า ซึ่งยังทรงพระชนม์อยู่เฉพาะพระพักตร์ เราได้เป็นพระราชา 
สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นปรารภด้วยกรรม 
ของตนนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ในกัลปที่๙๑แต่กัลปนี้ 
เราโปรยดอกไม้ใด ด้วยกรรมนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ในกัลปที่ ๘๐ เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มียศอนันต์ 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔ คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสกชิตตนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สกจิตตนิยเถรไปทาน. 

อาโปปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๖๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้บูชา 

[๖๔] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขี เสด็จออกจากวิหาร แล้วขึ้นที่จงกรม ทรง 
ประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมฤตบท ณ ที่จงกรมนั้น ข้าพระองค์รู้ 
(ได้ฟ้ง) พระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระนามว่าสิขี ผู้คงที่ 
แล้ว จับดอกไม้ต่างๆ โยนขึ้นไปในอากาศ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์ 
เชษซบรษของโลกผ้นราสภ ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ผ้ละความชนะและ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 125 

แพ้แล้ว ได้บรรลุถึงฐานะอันไม , ไหวหวั่น ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ข้า 
พระองค์โปรดดอกไม้ใด ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ไม่รู้ทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ในกัลปที่๒๐แต่กัลปนี้ ได้มีกษัตริย์ 
พระนามว่าสุเมธ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ 
มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา 
๖ ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอาโปปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อาโปปุปผิยเถราปทาน. 

ปัจจาคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๖๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกสาหร่าย 

[๖๕] ในกาลนั้น เราเป็นนกจักรพรากอยู่ที่ส่งแม่นั้าสินธู เรามีสาหร่ายล้วนๆ 
เป็นภักษาและสำรวมดีในสัตว์ทั้งหลาย เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจาก 
ธุลีเสด็จไปในอากาศ จึงเอาจะงอยปากคาบดอกสาหร่าย บูชาแด'พระผู้มี 
พระภาคพระนามว่าป้สสี ผู้ใดตั้งศรัทธาอันไม , หวั่นไหวไว้ด้วยดี ในพระ 
ตถาคตด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น ผู้นั้นจะไม , ไปสู่ทุคติ การที่เราได้มาใน 
สำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเป็นการมาดีหนอ เราเป็นนกจักรพรากได้ 
ปลูกพืชไว้ดีแล้ว ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราบูชาพระผู้มีพระภาคด้วย 
ดอกไม้ใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
ในกัลปที่ ๑๗ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ พระองค์ มีพลมาก ทรงพระนาม 
เดียวกันว่าสุจารุทัสสนะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปัจจาคมนียเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัจจาคมนียเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 126 

ปร้ปิปสาทกเถราปทานที่ ๔ (๖๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ 

[๖๖] ใครได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้องอาจ ผู้ประเสริฐ ผู้แกล้วกล้า ผู้แสวงหา 
คุณใหญ่ ทรงชนะผู้วิเศษ มีพระฉวีวรรณดังทองแล้ว จะไม , เลื่อมใสเล่า 
ใครเห็นพระฌานของพระพุทธเจ้า (อัน) เปรียบเหมือนภูเขาห่มวันต์อัน 
ประมาณไม , ได้ ดังสาครอันข้ามได้ยาก แล้วจะไม , เลื่อมใสเล่า ใครเห็น 
ศีลของพระพุทธเจ้า ซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินอันประมาณมิได้ ดุจมาลัย 
ประดับศีรษะอันวิจิตร ฉะนั้น แล้วจะไม่เลื่อมใสเล่า ใครเห็นพระญาณ 
ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเปรียบดังอากาศอันไม , กำเริบ ดุจอากาศอันนับไม , ได้ 
ฉะนั้น แล้วจะไม่เลื่อมใสเล่า พราหมณ์ว่าโสนะ ได้สรรเสริญพระ 
พุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ไม , ทรงแพ้อะไร ด้วยคาถา 
๔ คาถานี้แล้ว ไม , ได้เข้าถึงทุคติเลยตลอด ๙๔ กัลป เราได้เสวยสมบัติ 
อันดีงามมิใช่น้อยในสุคติทั้งหลาย ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราสรรเสริญ 
พระพุทธเจ้าผู้นำของโลกแล้ว ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสรร 
เสริญ ในกัลปที่ ๑๔ แต่กัลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ ผู้สูง 
ศักดิทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพลมาก คุณสมบัติเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปรัปปสาทกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปรัปปสาทกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 127 

ภิสทายกเถราปทานที่ ๕ (๖๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามันและรากบัว 

[๖๗] พระผู้มีพระภาคมีพระนามชื่อว , าเวสสภู เป็นองค์ที่ ๓ แห่งพระผู้มีพระภาค 
ผู้เป็นฤาษีทั้งหลาย พระองค์ผู้เป็นอุดมบุรุษเสด็จเข้าป่าชัฏแล้วประทับอยู่ 
เราได้ถือเอาเหง้ามันและรากบัวไปในสำนักพระพุทธเจ้า และเรามีจิตเลื่อม 
ใส ได้ถวายเหง้ามันและรากบัวนั้น แด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตน 
ก็ทานที่เราถวายนั้น พระผู้มีพระภาคพระนามว , าเวสสภู ผู้มีพระปัญญาอัน 
ประเสริฐ ทรงลูบคลำด้วยพระหัตถ์ เราไม , รู้สึกว่าจะมีความสุขอันเสมอ 
ด้วยสุขนั้น ที่ไหนจะมีความสุขยิ่งไปกว่านั้น อัตภาพที่สุดย่อมเป็นไป 
แก่เรา เราถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว ตัดเครื่องผูกขาดดังช้างทำลายปลอก 
แล้ว ไม่มีอาสวะอยู่ ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเหง้ามันและราก 
บัว ในกัลปที่ ๑๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิรวม ๑๖ พระองค์ 
เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภิสทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ภิสทายกเถราปทาน 
สุชินติตเถราปทานที่ ๖ (๖๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนื้อดี 

[๖๘] เราเป็นผู้เที่ยวอยู่ที่ภูเขา ดังไกรสรราชสีห์ผู้เป็นอภิชาตสัตว์ เราฆ่าหมู , เนื้อ 
เลี้ยงชีวิตอยู่ระหว่างภูเขา ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสึสัพพัญญ 
ผู้ประเสริฐกว่าบรรดาคน พระองค์ทรงประสงค์จะถอนเราขึ้น จึงเสด็จมา 
ยังภเขาสง เราฆ่าเนื้อฟานแล้วนำมาเพื่อกิน สมัยนั้น พระผมพระภาค 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 128 

เสด็จเข้ามาภิกษาจาร เราได้เลือกหยิบเอาเนื้อดีถวายแด่พระศาสดาพระ 
องค์นั้น ในกาลนั้น พระมหาวีรเจ้าจะทรงยังเราให้เย็น จึงทรงอนุโมทนา 
ด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น เราเข้าไปในระหว่างภูเขา ยังปีติให้เกิดขึ้นแล้ว ทำ 
กาละ ณ ที่นั้น ด้วยการถวายเนื้อนั้น และด้วยการตั้งจิตไว้ดี เรารื่นรมย์ 
อยู่ในเทวโลกตลอด ๑๕๐๐ กัลป ในกัลปทั้งหลายที่เหลือ เราทำกุศล 
ด้วยการถวายเนื้อนั้น และด้วยการอนุสรณ์ถึงพระพุทธเจ้าในกัลปที่ ๓๘ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ พระองค์ พระนามว่าทีฆายุ ในกัลปที่ ๖๐๐๐ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๒ พระองค์ พระนามว่าสรณะ คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุชินติตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุชินติตเถราปทาน. 

วัตถทายกเถราปทานที่ ๗ (๖๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าผืนหนึ่ง 

[๖๙] ในกาลนั้นเราเกิดเป็นพระยาครุฑสุบรรณ เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศ 
จากธุลี เสด็จไปสู่ภูเขาคันธมาทน์ เราละเพศนกครุฑแล้วแปลงเป็นมาณพ 
เราถวายผ้าผืนหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าผู้คงที่ พระพุทธเจ้าผู้ศาสดาอัครนายก 
ของโลกทรงรับผ้าผืนนั้นแล้ว ประทับยืนอยู่ในอากาศ ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า 
ด้วยการถวายด้านี้และด้วยการตั้งจิตไว้ (ดี) ผู้นี้ละกำเนิดนกครุฑแล้ว จัก 
รื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสี เชษฐบุรุษ 
ของโลก ผู้นราสภ ทรงสรรเสริญการถวายผ้าเป็นทานแล้ว บ่ายพระพักตร์ 
ทางทิศอุดรเสด็จไป ในภพที่เราเกิด เรามีด้าสมบูรณ์ ผ้าเป็นหลังคา 
บังร่มอยู่ในอากาศ นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้า ในกัลปที่ ๓๖ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ มีพระนามว่าอรุณสะ มีพลมาก เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 129 

ใหญ่กว่ามนุษย์ คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวัตถทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วัตถทายกเถราปทาน. 

อัมพทายกเถราปทานที่ ๘ (๖๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วงสุก 

[๗๐] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอโนมทัสสี ผู้ไม่มีอุปธิ ประทับนั่งอยู่ ณ 
ระหว่างภูเขา ได้ทรงแผ่เมตตาไปในโลกอันมีสัตว์ หากประมาณมิได้ ใน 
กาลนั้น เราเป็นพระยาวานรอยู่ที่ภูเขาห่มวันต์อันสูงสุด ได้เห็นพระ 
พุทธเจ้าผู้มีพระคุณไม่ทรามผู้ยิ่งใหญ่ จึงยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า 
เวลานั้นต้นมะม่วงกำลังเผล็ดผล มีอยู่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ เราได้ไปเก็บ 
ผลมะม่วงสุกจากต้นนั้นมาถวายพร้อมด้วยนี้าผึ้ง พระพุทธเจ้ามหามุนี 
พระนามว่าอโนมทัสสี ทรงพยากรณ์เรานั้น ว่าด้วยการถวายนั้าผึ้ง และด้วย 
การถวายนั้ามะม่วงทั้งสองนี้ ผู้นี้จักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๕๗ กัลป 
ในกัลปทั้งหลายที่เหลือ จักท่องเที่ยวสับสนกันไป จักใช้กรรมอันลามก 
ให้สิ้นแล้ว เมื่อความเจริญแก่งอม จักมาจากทุคติมีวิบาตเป็นต้นแล้ว 
จักเผากิเลสให้ไหม้ เราเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ 
ทรง‘ฟิกแล้วด้วยการแกอันอุดม เราเป็นผู้ละความชนะและความแพ้แล้ว 
บรรลุถึงฐานะอันไม , หวั่นไหว ในกัลปที่ ๗๗๐๐ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
๑๔ พระองค์ ทุกพระองค์มีพระนามว่าอัมพัฏฐชัย มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัมพทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัมพทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 130 

สมุนเถราปทานที่ ๙ (๖๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ 

[๗๑] ในกาลนั้น เราเป็นนายมาลาการมีนามชื่อว่าสุมนะ ได้เห็นพระพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากธุลี ทรงสมควรรับเครื่องบูชาของโลก จึงเอามือทั้งสองประคอง 
ดอกมะลิที่บานดีบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลก 
ด้วยการบูชาดอกไม้นี้และด้วยการตั้งจิตไว้ เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งพุทธบูชา ในคัลปที่ ๓๑ แต่คัลปนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วย 
ดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
ในกัลปที่ ๒๖ แต่กัลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ ผู้มีพระยศ 
มาก ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา 
๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราได้ทำแจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุมนเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุมนเถราปทาน. 

ปุปผจังโกฏิยเถราปทานที่ ๑๐ (๗๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผอบดอกอังกาบ 

[๗๒] ข้าพระองค์เอาดอกอังกาบอันบานดี ใส่ในผอบจนเต็มแล้ว ได้บูชาพระ 
พุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้ประเสริฐสุด ผู้ไม่ทรงครั้นคร้ามดังสีหะ เหมือน 
พระยาครุฑ งามประเสริฐดุจพระยาเสือโคร่ง มีพระชาติดีเหมือนไกรสร 
ราชสีห์เป็นสรณะของโลกสาม ผู้ไม , หวั่นไหว ไม่ทรงแพ้อะไรๆ ผู้ 
เลิศกว่าบรรดาผู้ฆ่ากิเลส ประทับนั่งแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งผอบ 
ใหญ่ ข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์ ผู้นราสภ ด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น ข้า 
พระองค์เป็นผ้ละความชนะและแพ้แล้ว บรรลถึงชานะอันไม , หวั่นไหว ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 131 

กัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ข้าพระองค์ได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรม 
นั้น ข้าพระองค์ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๓๐ 
ถ้วนแต่คัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรติ ๕ พระองค์ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว 
๗ ประการ มีพระนามว่าเทวภูติเหมือนกัน คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแก้ว พระ 
พุทธศาสนา ข้าพระองค์ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุปผจังโกฏิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุปผจังโกฏิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สกจิตตนิยเถราปทาน ๒. อาโปปุผผิยเถราปทาน 
๓. ปีจจาคมนิยเถราปทาน ๔. ปรัปปสาทกเถราปทาน 
๕. ภิสทายกเถราปทาน ๖. สุชินติตเถราปทาน 
๗. วัตถทายกเถราปทาน ๘. อัมพทายกเถราปทาน 
๙. สุมนเถราปทาน ๑๐. ปุปผชังโกฏิยเถราปทาน 
คาถาอันแสดงอรรถที่ท่านกล่าวแล้วนับได้ ๗๑ คาถา ฉะนี้แล. 


จบ สกชิตตนิยวรรคที ๗. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 132 

นาคสมาลวรรคที่ ๘ 
นาคสมาลเถราปทานที่ ๑ (๗๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาสถูปด้วยดอกแคฝอย 

[๗๓] เราถือเอาดอกแคฝอยไปบูชาที่พระสถูป ซึ่งมหาชนสร้างไว้ที่หนทางใหญ่ 
ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขีผู้เผ่าพันธุของโลก ในกัลปที่ ๓๑ แต่ 
กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูป ในกัลปที่ ๑๕ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิจอมกษัตริย์ พระนามว่าปุปผิยะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ 
มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนาคสมาลเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นาคสมาลเถราปทาน. 

ปทสัญญกเถราปทานที่ ๒ (๗๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการเลื่อมใสรอยพระบาท 

[๗๔] ก็เราได้เห็นรอยพระบาทที่พระผู้มีพระภาคพระนามว , าดึสสะ ผู้เป็นเผ่าพันธุ 
พระอาทิตย์ ทรงเหยียบไว้ เป็นผู้มี , ใจร่าเริงโสมนัส ยังจิตให้เลื่อมใสใน 
รอยพระบาท ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้สัญญาใดในกาลนั้น 
ด้วยสัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งสัญญาในรอยพระบาท 
ในคัลปที่ ๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่า 
สุเมธ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทสัญญกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 133 
สุสัญญกเถราปทานที่ ๓ (๗๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ผ้าบังสุกุลจีวร 

[๗๕] เราได้เห็นผ้าบังสุกุลจีวรของพระศาสดาห้อยอยู่บนยอดไม้ แล้วได้ประนม 
อัญชลีไปทางนั้นไหว้บังสุกุลจีวร ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ทำ 
กรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
สัญญาในบังสุกุลจีวร ในกัลปที่ ๔ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
จอมกษัตริย์พระนามว่าทุมหระ ทรงครอบครองแผ่นลินมีสมุทรสาคร ๔ เป็น 
ที่สุด มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุสัญญกเถราปทาน. 

ภิสาลวทายกเถราปทานที่ ๔ (๗๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามันผลไม้และนั้า 

[๗๖] เราเข้าไปยังป่าชัฏอยู่ในป่าใหญ่ ได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าริปัสสี ผู้ 
สมควรรับเครื่องบูชาจึงได้ถวายเหง้ามัน ผลไม้และนี้าสำหรับล้างพระหัตถ์ 
ถวายบังคมพระบาทด้วยเศียรเกล้าแล้ว มุ่งหน้าทางทิศอุดรหลีกไป ใน 
กัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายเหง้ามันและผลไม้ในกาลนั้น ด้วย 
กรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม และ , ในกัลปที่ ๓ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ พระนามว่าภิสสมมต ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภิสาลุวทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ภิสาลุวทายกเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 134 

จบ ภาณวารที่ ๖ 

เอกสัญญกเถราปทานที่ ๕ (๗๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง 

[๗๗] ข้าพระองค์ได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง แก่พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า 
พระนามว่าวิปัสสี มีนามชื่อว่าข้ณฑะ ผู้สมควรรับเครื่องบูชาของโลก 
ข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์นราสภ ด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น ข้าพระองค์ไม่ 
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ในกัลปที่ ๔๐ แต่ 
กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าวรุณ ทรงสมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา 
ข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกสัญญกเถราปทาน. 

ติณสันถารทายกเถราปทานที่ ๖ (๗๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการลาดหญ้ามาลาถวาย 

[๗๘] ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ มีสระใหญ่อยู่สระหนึ่ง ดาดาษไปด้วยดอกปทุม 
เป็นที่อาศัยของนกต่างๆ เราอาบและดื่มนี้าในสระนั้นแล้ว อยู่ในที่ไม่ 
ไกล ได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้เลิศกว่าสมณะเสด็จไปในอากาศ พระศาสดา 
ผู้ยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดำริของเรา เสด็จลงจากอากาศแล้ว 
ประทับยืนอยู่ที่พื้นดินในขณะนั้น เราได้เกี่ยวหญ้ามาลาดถวายเป็นที่ 
ประทับนึ่ง พระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในโลก ๓ เป็นนายกประทับนึ่งบน 
นั้น เรายังจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายบังคมพระองค์ผู้นายกของ 
โลก นึ่งกระเย่งเพ่งดูพระมหามุนี'ไม่กระพริบตา ด้วยชิตอันเลื่อมใสนั้น 
เราเข้าถึงภพชั้นนิมมานรดี เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลการถวายเครื่อง 
ลาดหญ้า ในกัลปที่ ๒ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 135 

พระนามว่ามิตตสมมต ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติณสันถารทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ ติณสันถารทายกเถราปทาน 
สูจิ'ทายกเถราปทานที่ ๗ (๗๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเข็ม 

[๗๙] ในกัลปที่ ๓ หมื่น แต่กัลปนี้เราได้ถวายเข็ม ๕ เล่ม แต่พระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นนายกของโลก มีพระนามชื่อว่าสุเมธ มีพระลักษณะอันประเสริฐ 
๓๒ ประการ มีพระฉวีวรรณดังทองคำ ผู้เป็นจอมสัตว์ ผู้คงที่ เพื่อ 
ต้องการเย็บจีวร ด้วยการถวายเข็มนั้นแล ญาณเป็นเครื่องเห็นแจ้ง อรรถ 
อันละเอียด คมกล้า เกิดขึ้นแก , เรารวดเร็วและสะดวก เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นแล้ว เราทรงกายครั้งที่สุดอยู่ในศาสนา 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ ทรงพระนาม 
ว่าทิปทาธิบดี ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสูซิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สูชิทายกเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 136 

ปาฏลิปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๗๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกแคฝอย 
[๘๐] ในกาลนั้น เราเป็นบุตรเศรษฐีสุขุมาลชาติ ตั้งอยู่ในความสุข ได้เอา 
ดอกแคฝอยห่อพกไปบูชาพระส้มพุทธเจ้า ผู้มีพระฉวีวรรณดังทองคำ 
เช่นกับแท่งทองคำอันมีค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ กำลัง 
เสด็จดำเนินอยู่ในละแวกตลาด เราร่าเริง มีจิตโสมนัส บูชาพระองค์ 
ด้วยดอกไม้ ถวายนมัสการพระพุทธเจ้าพระนามว , าติสสะ ทรงรู้แจ้งโลก 
เป็นนาถะของโลก ประเสริฐกว่านระ ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ 
ท่ากรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การบูชาด้วยดอกไม้ในกัลปที่๖๓แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
มีพระนามว่าอภิสมมต ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้ 
ทราบว่า ท่านพระปาฏลิปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน. 

ฐิตัญชลิยเถราปทานที่ ๙ (๗๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการประนมกรอัญชลี 

[๘๑] เมื่อก่อน เราเป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าชัฏ ได้พบพระส้มพุทธเจ้าผู้มีพระ 
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ในป่านั้น ณ ที่นั้น เราประนมกร 
อัญชลีแล้ว เดินบ่ายหน้าไปทางทิศปราจีน ขณะเมื่อเรานั่งอยู่บนเครื่อง 
ลาดใบไม้ที่เรานำมาในที่ไม , ไกล อสนีบาตตกลงบนกระหม่อมของเราใน 
เวลานั้น ในเวลาใกล้ตาย เราได้ประนมกรอัญชลีอีกครั้งหนึ่ง ในกัลปที่ 
๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ท่าอัญชลีในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการทำอัญชลีในกัลปที่ ๕๔ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 137 

จักรพรรดิ มีพระนามว่ามิคเกตุ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระฐิตัญชลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ฐิตัญชลิยเถราปทาน. 

ตีณิปทุมิยเถราปทานที่ ๑๐ (๘๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกปทุม ๓ ดอก 
[๘๒] ในกาลนั้น พระชินเจ้าพระนามปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง ทรง ‘ฟิก 
พระองค์เองแล้ว ทรงแวดล้อมด้วยพระสาวกผู้ฟิกตนแล้ว เสด็จออกจาก 
นคร เวลานั้น เราเป็นช่างดอกไม้ อยู่ในพระนครหงสวดี เราถือดอก 
ปทุม ๓ ดอก อย่างดีเลิศ (จะไป) ในพระนครนั้น ได้พบพระพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากธุลี เสด็จดำเนินอยู่ในละแวกตลาด พร้อมกับได้เห็นพระ 
สัมพุทธเจ้า เราได้คิดอย่างนี้ในกาลนั้นว่า จะมีประโยชน์อะไรแก่เราด้วย 
ดอกไม้เหล่านี้ที่เราบำรุงพระราชา เราจะพึงได้บ้านหรือคามเขตหรือ 
ทรัพย์พันหนึ่ง (เท่านั้น) เราบูชาพระพุทธเจ้าผู้ฟิ เก คนที่มิได้ ฟิก ตน ผู้แกล้ว 
กล้า ทรงนำสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งปวง เป็นนาถะของโลกแล้ว จักได้ 
ทรัพย์อันไม่ตาย ครั้นเราคิดอย่างนี้แล้ว จึงยังจิตของตนให้เลื่อมใส 
แล้วจับดอกปทุม ๓ ดอกโยนขึ้นไปบนอากาศ ในกาลนั้น พอเราโยนขึ้น 
ไป ดอกปทุมเหล่านั้นก็แผ่ (บาน) อยู่ในอากาศ มีขั้วขึ้นข้างบน 
ดอกลงข้างล่าง ทรงอยู่เหนือพระเศียรในอากาศ มนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
เห็นแล้ว พากันโห่ร้องเกรียวกราว ทวยเทพเจ้าในอากาศพากันซ้องสาธุ 
การว่า ความอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วในโลก เราทั้งหลายชักนำดอกไม้มาบูชา 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เราทั้งหมดจักพึงธรรม จักนำดอกไม้มาบูชา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 138 

พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ทรงสมควรรับเครื่อง 
บูชา ประทับยืนอยู่ที่ถนนนั่นเอง ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า มาณพใด 
ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวแดง เราจักพยากรณ์มาณพนั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว มาณพนั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมื่น 
กัลป และจักได้เป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู่ ๓๐ ครั้ง จักมี 
วิมานชื่อมหาวิตถาริกะในเทวโลกนั้นสูง ๓๐๐ โยชน์ กว้าง ๑๕๐ โยชน์ 
พวงดอกไม้ ๑๔๐,๐๐๐ พวงที่เทวดานิรมิตอย่างสวยงามห้อยอยู่ที่ปราสาท 
อันประเสริฐ และประดับที่นอนใหญ่ นางอัปสรแสนโกฏิ มีรูปอุดม 
ฉลาดในการฟ้อน การขับรำและการประโคม จักแวดล้อมอยู่โดยรอบ 
ในกาลนั้น ฝนดอกไม้ทิพย์มีสีแดง จักตกลงในวิมานประเสริฐ อัน 
เกลื่อนกล่นด้วยหมู , เทพนารีเช่นนี้แก้วปทุมราคะโตประมาณเท่าจักร จัก 
ห้อยอยู่ที่ตะปูฝาที่ไม้ฟินนาค ที่บานประตู และที่เสาระเนียด ที่วิมานนั้น 
นางเทพอัปสรทั้งหลายชักลาด จักห่มด้วยใบบัว นอนอยู่ภายในวิมานอัน 
ประเสริฐซึ่งดาดาษด้วยใบบัว ดอกบัวแดงล้วนเหล่านั้น แวดล้อมภพ 
ส่งกลิ่นหอมตลบไปประมาณร้อยโยชน์โดยรอบ มาณพนั้ชักได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับ 
มิได้ ได้เสวยสมบัติทั้ง ๒ แล้วหากังวลมิได้ ไม่มีอันตรายเมื่อกาล 
เป็นที่สุดมาถึงแล้ว ชักได้บรรลุนิพพาน พระพุทธเจ้าเราได้เห็นดีแล้ว 
หนอ การค้าเราประกอบแล้ว เราบูชา (พระพุทธเจ้าด้วย) ดอกบัว ๓ 
ดอกแล้ว ได้เสวยสมบัติ ๓ ดอกบัวแดงอันบานงาม จักทรงไว้บน 
กระหม่อมของเราผู้บรรลุธรรม พ้นวิเศษแล้วโดยประการทั้งปวงในวันนี้ 
เมื่อพระปทุมูตรบรมศาสดาตรัสกรรมของเราอยู่ ธรรมาภิสมัยได้มีแก , สัตว์ 
หลายแสน ในกัลปที่หนึ่งแสนแต่กัลปนั้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง (การบูชาด้วย) 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 139 

ดอกบัว ๓ ดอก เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นแล้ว 
อาสวะทั้งหมดสิ้นรอบแล้ว บัดนี้ ภพใหม่ไม , มี คุณวิเศษเหล่านี้ คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตีณิปทุมิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตีฌิปทุมิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. นาคสมาลเถราปทาน ๒. ปทสัญญกเถราปทาน 
๓. สุสัญญกเถราปทาน ๔. ภิสาลุวทายกเถราปทาน 
๕. เอกสัญญกเถราปทาน ๖. ติณสันถารทายกเถราปทาน 
๗. สูจิ'ทายกเถราปทาน ๘. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน 
๙. ฐิตัญชลิยเถราปทาน ๑๐. ตีฌิปทุมิยเถราปทาน 
มีคาถา ๗๕ คาถา 

จบ นาคสมาลวรรคที่ ๘. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 140 
ติมิรปุปผิยวรรคที่ ๙ 
ติมิรปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๘๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกดีหมี 

[๘๓] เรา (เที่ยว) ไปตามกระแสนั้าใกล้ส่งแม่นั้าชันทภาคา ได้เห็นพระสมณะ 
ซึ่งประทับนั่งอยู่ ผู้ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระสมณะนั้น 
แล้วให้คิดอย่างนี้ในกาลนั้นว่า พระผู้มีพระภาคนี้ทรงข้ามเองแล้ว จักทรงยัง 
สรรพสัตว์ให้ข้าม ทรงทรมานเองแล้ว ชักทรงทรมานสรรพสัตว์ ทรงเบา 
พระทัยเองแล้ว จักทรงยังสรรพสัตว์ให้เบาใจ ทรงสงบเองแล้ว จักทรง 
ยังสรรพสัตว์ให้สงบ ทรงพ้นเองแล้ว จักทรงยังสรรพสัตว์ให้พ้น ทรงดับ 
เองแล้ว ชักทรงยังสรรพสัตว์ให้ดับ ครั้นเราคิดอย่างนี้แล้ว ได้ถือเอา 
ดอกดีหมี มาโปรยลงบนพระเศียรแห่งพระพุทธเจ้า ผู้แสวงหาคุณใหญ่ 
พระนามว่าสิทธัตถะ ในกาลนั้น (บูชา) แล้วประนมอัญชลี ทำประทักษิณ 
พระองค์ และถวายบังคมพระบาทพระศาสดาแล้ว กลับไปทางทิศลื่น พอ 
เราไปแล้วไม , นาน พระยาเนื้อได้เบียดเบียนเรา เราเดินไปตามริมเหว 
ได้ตกลงในเหวนั้นนั่นเอง ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาด้วยดอกไม้ใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๕๖ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ พระนามว่ามหารหะ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้, 

ทราบว่า ท่านพระดิมิรปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติมิรปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 141 

คตสัญญกเถราปทานที่ ๒ (๘๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกรรณิการ์ ๗ ดอก 
[๘๔] เรามีอายุ ๗ ปีโดยกำเนิด บรรพชาเป็นสามเณร มีใจเลื่อมใส ได้ถวายบังคม 
พระบาทของพระศาสดาได้โยนดอกไม้กรรณิการ์ ๗ ดอกขึ้นไปในอากาศ 
อุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้า พระนามว่าติสสะ ผู้ทรงคุณอนันต์ดังสาคร มีใจ 
ยินดีและเลื่อมใสบูชาหนทางที่พระสุคตเสด็จดำเนิน ได้กระทำอัญชลีด้วย 
มือทั้งสองของตน ในกัลปที่ ๙๒ แต่ กัลปนี้ได้ทำกรรมใดในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๘ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ พระองค์ มีพระนามว่าอัคคิสิขะ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคตสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คตสัญญกเถราปทาน. 

นิปันนัญชลิกเถราปทานที่ ๓ (๘๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการประนมอัญชลีด้วยจิตเลื่อมใส 
[๘๕]เราเป็นไข้หนักนั่งอยู่ที่โคนไม้ในป่าชัฏใหญ่เป็นผู้ควรได้รับความกรุณา 
อย่างยิ่ง พระศาสดาพระนามว , าติสสะ ทรงอนุเคราะห์เสด็จมาหาเรา เรานั้น 
นอนอยู่ ได้ประนมอัญชลีเหนือเศียรเกล้า เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส 
ถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์แล้วได้ทำกาละ ณ ที่นั้น 
ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้อุดมบุรุษ ด้วยกรรม 
นั้น เราไม่ร้ชักทคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายบังคม ในกัลปที่ ๕ แต่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 142 

กัลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๕ พระองค์ มีพระนามว่ามหาสิขะ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนิปันนัญชลิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นึปันนัญชลิกเถราปทาน. 

อโธปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๘๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้บูชา 

[๘๖] ภิกษุชื่ออภิภู เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า พระนามว่าสิขี มีอานุภาพมาก 
บรรลุวิชชา ๓ เข้ามาสู่ภูเขาห่มวันต์ในกาลนั้น แม้เราก็เป็นฤาษีผู้ชำนาญ 
ในอัปปมัญญาและฤทธิอยู่ในอาศรมรมณิยสถาน ใกล้ภูเขาห่มวันต์ เรา 
ปรารถนาภูเขาอย่างยิ่ง เปรียบเหมือนนกในอากาศปรารถนาอากาศ ฉะนั้น 
เราเก็บดอกไม้ที่เชิงเขาแล้ว มาสู่ภูเขา หยิบดอกไม้ ๗ ดอกโปรยลงบน 
พระเศียร เราอันพระวีระแลดูแล้ว เดินบ่ายหน้าไปทางทิศปราจีน เรามุ่ง 
ไปสู่ที่อยู่ ถึงอาศรมแล้ว เก็บหาบเครื่องบริขาร แล้วเดินไปตามระหว่าง 
ภูเขา งูเหลือมเป็นสัตว์ร้ายกาจ มีกำลังมาก รัดเรา เราระลึกถึงบูรพกรรม 
ได้ทำกาละ ณ ที่นั้น ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราโปรยดอกไม้ใด ด้วย 
กรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอโธปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อโธปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 143 
รังสิสัญญกเถราปทานที่ ๕ (๘๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคม 

[๘๗] เมื่อก่อน เราสำเร็จการอยู่ที่ภูเขาห่มวันต์ เรานุ่งห่มหนังสัตว์อยู่ในระหว่าง 
ภูเขา เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้ามีพระฉวีวรรณดังทองคำ ดุจพระอาทิตย์ 
แผดแสง เสด็จเช้าป่า งามเหมือนพระยารังมีดอกบาน จึงยังจิตให้เลื่อมใส 
ในรัศมีแล้วนั่งกระโหย่ง ประนมอัญชลี ถวายบังคมแด่พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าวิปัสสี ด้วยเศียรเกล้า ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำ 
กรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งสัญญา 
ในรัศมี คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระรังสิสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ รังสิสัญญกเถราปทาน. 

รังสิสัญญิกเถราปทานที่ ๖ (๘๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการทำจิตให้เลื่อมใสในพุทธรัศมี 

[๘๘] เราทรงผ้าเปลือกไม้คากรองอยู่ที่ภูเขาห่มวันต์ ขึ้นสู่ที่จงกรมแล้วนั่งผินหน้า 
ไปทางทิศปราจีน เราได้เห็นพระสุคตเจ้าพระนามว่าผุสสะ ผู้ยินดีในฌาน 
ทุกเมื่อ (เสด็จมา) บนภูเขา จึงประนมอัญชลีแล้วยังจิตให้เลื่อมใสในพระ 
รัศมี ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระรัศมี คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระรังสิสัญญิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ รังสิสัญญิกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 144 

ผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๘๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ 

[๘๙] เราทรงหนังสัตว์หยาบอยู่ที่ภูเขาห่มวันต์ได้เห็นพระชินเจ้าผู้ประเสริฐ 
พระนามว่าผุสสะ จึงถือผลไม้ไปถวาย เรามีใจผ่องใส ได้ถวายผลไม้ใด 
ผลไม้นั้นบังเกิดแก , เราในภพที่เราเกิดแล้ว ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ 
ถวายผลไม้ใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
ผลไม้ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้ชัดแจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ผลทายกเถราปทาน. 

สัททสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๘๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการเลื่อมใสตามเสียงแสดงธรรม 

[๙๐] เราอยู่บนเครื่องลาดใบไม้ ณภูเขาห่มวันต์ ได้ยังจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียง 
ของพระผู้มีพระภาคพระนามว , าผุสสะ กำลังทรงแสดงธรรม ในกัลปที่ ๙๒ 
แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัททสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัททสัญญกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 145 

โพธิสิญจกเถราปทานที่ ๙ (๘๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการรดนาโพธิพฤกษ์ 

[๙๑] ได้มีการฉลองพระมหาโพธิแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ในกาลนั้น 
เราบวชอยู่ได้ถือเอาดอกโกสุมเข้าไปบูชา แล้วเอานั้าเข้าไปรดที่โพธิพฤกษ์ 
ด้วยกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงพ้นแล้ว จักทรงยังสรรพสัตว์ให้พ้น ทรง 
ดับแล้ว ชักทรงยังสรรพสัตว์ให้ดับหนอ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ 
รดนั้าโพธิพฤกษ์ใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 
รดนั้าไม้โพธ ในกัลปที่ ๓๓ อันกำลังเป็นไป ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้เป็น 
จอมชนรวม ๘ พระองค์ ทรงพระนามว่าอุทกาเสจนะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโพธิสิญจกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โพธิสิญจกเถราปทาน. 

ปทุมปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๙๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการโยนดอกปทุมขึ้นบูชา 

[๙๒] เราเข้าไปยังป่าบัว บริโภคเหง้าบัวอยู่ ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้า พระนามว่า 
ผุสสะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ เราจับดอกปทุมโยนขึ้นไป 
ในอากาศ เราระลึกถึงกรรมอันลามกแล้ว ออกบวชเป็นบรรพชิต ครั้น 
บวชแล้ว มีกายและใจอันสำรวมแล้ว ละวจีทุจริต ชำระอาชีพให้บริสุทขึ้ 
แต่กัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้ เราบูชา (พระพุทธเจ้าด้วย) ดอกไม้ใด ด้วยกรรม 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ได้มีพระเจ้าแผ่นดิน 
(จักรพรรติ) ๑๘ พระองค์ ทรงพระนามเหมือนกันว่า ปทุมภาส ในกัลปที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 146 

๑๘ ได้มีพระเจ้าแผ่นดิน ๔๘ พระองค์ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา เราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทุมปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทุมปุปผิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ดึมิรปุปผิยเถราปทาน ๒. คตสัญญกเถราปทาน 
๓. นึป้นนัญชลิกเถราปทาน ๔. อโธปุปผิยเถราปทาน 
๕. รังสิสัญญกเถราปทาน ๖. รังสิสัญญิกเถราปทาน 
๗. ผลทายกเถราปทาน ๘. สัททสัญญกเถราปทาน 
๙. โพธิสิญจกเถราปทาน ๑๐. ปทุมปุปผิยเถราปทาน 
และท่านประกาศคาถาไว้ ๕๖ คาถา. 

จบ ติมิรปุปผิยวรรคที่ ๙ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 147 
สุธาวรรคที่ ๑๐ 

สุธาปิณฑิยเถราปทานที่ ๑ (๙๑) 

ว่าด้วยผลบุญของผู้บูชาไม , อาจนับได้ 

[๙๓] ใครๆ ไม , อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชา พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 
หรือพระสาวก ผู้สมควรบูชา ผู้ล่วงธรรมเครื่องให้เนิ่นช้า ผู้ข้ามความโศก 
และความรํ่าไรแล้วว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ได้ ใครๆ ไม , อาจจะนับบุญ 
ของบุคคลผู้บูชาปูชารหบุคคลเหล่านั้น เช่นนั้น ผู้ดับแล้ว ไม่มีภัย แต่ 
ที่ไหนๆ ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ได้การที่บุคคลในโลกนี้พึงให้ท่าความ 
เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔ นี้ไม , ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งการบูชานี้เรามีใจผ่องใส 
ได้ใส่ก้อนปูนขาวในระหว่างแผ่นอิฐ ที่พระเจดีย์ แห่งพระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เลิศกว่านระ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ทำ 
กรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 
ปฏิสังขรณ์ ในกัลปที่ ๓๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๓ พระองค์ 
ทรงพระนามว , าปฏีสังขาระ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุธาปิฌฑิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุธาปิณฑิยเถราปทาน. 

สุปีฐิยเถราปทานที่ ๒ (๙๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายตั่ง 

[๙๔] เรายินดีมีจิตโสมนัส ได้ถวายตั่งอันสวยงามแด่พระพุทธเจ้า พระนามว่า 
ติสสะ ผู้เป็นนาถะของโลก เป็นเผ่าพันธุพระอาทิตย์ ในกัลปที่ ๓๘ แต่ 
กัลปนี้เราได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหารุชิ โภคสมบัติอันไพบูลย์ และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 148 

ที่นอนมิใช่น้อย ได้มีแล้วแก่เรา เรามีใจผ่องใสได้ถวายตั่งแก , พระพุทธเจ้า 
แล้ว ย่อมเสวยกรรมของตน ที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วในกาลก่อน ในกัลปที่ 
๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ถวายตั่งใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายตั่ง ในกัลปที่ ๓๘ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๓ พระองค์ องค์ที่ ๑ พระนามว่ารุจิ องค์ที่ ๒ พระนามว่า 
อุปรุจิ องค์ที่ ๓ พระนามว่ามหารุจิ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา เรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุปีฐิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุปีฐิยเถราปทาน. 

อัฑฒเจลกเถราปทานที่ ๓ (๙๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าครึ่งท่อน 

[๙๕] เราเป็นคนเข็ญใจ สมควรได้รับความการุญอย่างยิ่ง ได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่ 
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าดึสสะ ครั้นถวายผ้าครึ่งท่อนแล้ว บันเทิงอยู่ใน 
สวรรค์ตลอดกัลปหนึ่ง และ , ในคัลปทั้งหลายที่เหลือ เราได้ทำกุศล ในกัลป 
ที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผ้าใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้า ในกัลปที่ ๕๑ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักร 
พรรติหลายพระองค์ พระนามว่าสมันตาโอทนะ เป็นกษัตริย์จอมชน คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
ชัดแจ้งแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัฑฒเจลกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัฑฒเจลกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 149 

สูจิ'ทายกเถราปทานที่ ๔ (๙๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเข็ม 

[๙๖] เมื่อก่อน เราเป็นช่างทองอยู่ในพระนครพันธุมะ อันประเสริฐสุด เราได้ 
ถวายเข็มแด'พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ญาณของเราเสมอด้วยแก้ว 
วิเชียรอันเลิศ เป็นเช่นนั้นเพราะกรรม เราเป็นผู้ปราศจากราคะ พ้นวิเศษ 
แล้ว บรรลุถึงธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ ภพทั้งปวงทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและ 
ปัจจุบัน เราก้นคว้า (พิจารณา) ได้ด้วยญาณ นี้เป็นผลแห่งการถวายเข็ม 
ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ ทรงพระนาม 
ว่า วชิราสมะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสูจิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สูจิ , ทายกเถราปทาน. 

คันธมาลิยเถราปทานที่ ๕ (๙๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายสถูปไม้หอม 

[๙๗] เราได้ทำสถูปไม้หอมคลุม (ปิด) ด้วยดอกมะลิ อันสมควรแก , พระพุทธเจ้า 
ถวายแด , พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ได้ถวายบังคมพระพุทธเจ้า 
อัครนายกของโลก เช่นกับทองคำมีค่า ผู้รุ่งเรืองดังนิลอุบล แผดแสงดัง 
พระอาทิตย์ ผู้องอาจดังพระยาเสือโคร่ง ผู้ประเสริฐ มีชาติยิ่งเหมือน 
ไกรสร ผู้เลิศกว่าสมณะทั้งหลาย ประทับนั่งแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เรา 
ถวายบังคมพระบาทของพระศาสดาแล้ว บ่ายหน้าทางทิศอุดรหลีกไป ใน 
กัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายของหอมและดอกไม้ ด้วยผลแห่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 150 

สักการะที่ทำแล้วในพระพุทธเจ้าโดยพิเศษนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๓๙ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ พระ 
องค์ พระเจ้าจักรพรรดิเหล่านั้น มีพระนามเหมือนกันว่าเทวคันธะ คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคันธมาลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คันธมาลิยเถราปทาน. 

ติปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๙๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการเก็บใบแคฝอยทิ้ง 

[๙๘] เมื่อก่อน เราเป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าชัฏใหญ่ เราเห็นไม้แคฝอยอันเขียวสด 
อันเป็นไม้โพธ'ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าริปัสสี จึงบูชาด้วยดอกไม้ 
๓ ดอก เวลานั้น เราเก็บใบแคฝอยที่แห้งๆ ไปทิ้งในภายนอก เรากราบ 
ไหว้ไม้แคฝอย ดังถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าริปีสสึ นายกของ 
โลก ผู้บริสุทธิ”ทิ้งภายในภายนอก ผู้พ้นวิเศษแล้วไม่มีอาสวะ เฉพาะ 
พระพักตร์ แล้วทำกาละ ณ ที่นันเอง ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี เราได้ 
บูชาไม้โพธใด ด้วยกรรมนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชา 
ไม้'โพชิ-พฤกษ์ ในกัลปที่ ๓๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๓ พระองค์ 
ทรงพระนามว่าสมันตปาสาทิกะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา 
๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 151 

มธุปิณฑิกเถราปทานที่ ๗ (๙๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายนํ้าผึ้ง 

[๙๙] ความยินดีเป็นอันมากได้มีแก่เรา เพราะได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
สิทธัตถะ ผู้ประเสริฐกว่าบรรดาฤาษี ผู้สมควรรับเครื่องบูชา ผู้ดับแล้ว 
เป็นมหานาค ผู้องอาจดังม้าอาชาไนย ผู้รุ่งโรจน์เหมือนดาวประกายพฤกษ์ 
อันหมู , เทวดานมัสการอยู่ ในป่าชัฏสงัดเสียงไม , อากูล ญาณเกิดขึ้นแล้ว 
ในขณะนั้น เราได้ถวายนั้าผึ้งแด่พระศาสดาผู้เสด็จออกจากสมาธิ เรามีใจ 
ผ่องใสถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ด้วย 
เศียรเกล้า แล้วบ่ายหน้ากลับไปทางทิศประจิม ในกัลปที่ ๓๔ แต่กัลป 
นี้เราได้เป็นพระราชาพระนามว่าสุทัสสนะ ในกาลนั้น นี้าผึ้งออกจาก 
รากไม้ไหลลงในโภชนาหารของเรา ฝนนั้าผึ้งตกลง นี้เป็นผลแห่งบุรพกรรม 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายนํ้าผึ้งใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้นเรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายนั้าผึ้ง ในกัลปที่ ๓๔ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ มีพระนามว่าสุทัสสนะ ทรงสมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมธุปิณฑิกเถระได้กล่าวพระคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มธุปิฌฑิกเถราปทาน. 

เสนาสนทายกเถราปทานที่ ๘ (๙๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเครื่องลาดใบไม้ 

[๑๐๐] เราได้ถวายเครื่องลาดใบไม้ แด'พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ และ 
ได้เอาเครื่องอุปการะและดอกโกสุมโปรยลงโดยรอบ เราได้เสวยถํ้า (ห้อง) 

อันรื่นรมย์ควรค่ามากในปราสาท ดอกไม้มีค่ามากได้ตกลงบนที่นอนของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 152 

เรา เราย่อมนอนบนที่นอนอันวิจิตรลาดด้วยดอกไม้ และฝนดอกไม้ตก 
ลงบนที่นอนของเราในกาลนั้น ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายเครื่อง 
ลาดใบไม้ใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
เครื่องลาด พระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ พระนามว่าเตาสันถารกะ 
เป็นจอมแห่งชน อุบัติแล้ว , ในกัลปที่ ๕ แต่กัลปนี้คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเสนาสนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เสนาสนทายกเถราปทาน. 

เวยยาวิ'จจกเถราปทานที่ ๙ (๙๙) 

ว่าด้วยผลแห่งความเป็นไวยาวัจกร 

[๑๐๑] ได้มีการประชุมใหญ่ (มหาสันนิบาต) แห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
วิปัสสี เราได้เป็นไวยาวัจกรผู้รับใช้ในกิจทุกอย่าง ก็ไทยธรรมที่จะถวาย 
แด่พระสุคตเจ้า ผู้แสวงหาคุณใหญ่ของเราไม่มี เรามีจิตผ่องใส ได้ถวาย 
บังคมพระบาทของพระศาสดา ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้กระทำ 
ไวยาวัจกร ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการทำ 
ไวยาวัจกร ในกัลปที่ ๘ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนาม 
ว่าสุชินติยะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่า 
นี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระไวยาวัจจกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ไวยาวัจจกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 153 

พุทธุปัฏฐากเถราปทานที่ ๑๐ (๑๐๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการเป่าสังข์บูชาพระผู้มีพระภาค 
[๑๐๒] เราเป็นผู้เป่าสังข์บูชาแด่พระผู้มีพระภาค พระนามว่าวิปัสสี เป็นผู้ประ 
กอบการบำรุงพระสุคตเจ้า ผู้แสวงหาคุณใหญ่เป็นนิตย์ เราเห็นผลการ 
บำรุงพระโลกนาถผู้คงที่ ดนตรี ๖ หมื่นห้อมล้อมเราทุกเมื่อ ในกัลปที่ ๙๑ 
แต่กัลปนี้ เราบำรุงพระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณใหญ่ ด้วยกรรมนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบำรุง ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ พระองค์ ทรงพระนามว่ามหานิโฆษ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระพุทธุปัฏฐากเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พุทธุปัฏฐากเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สุธาปิฌฑิยเถราปทาน ๒. สุปีฐิยเถราปทาน 

๓. อัฑฒเจลกเถราปทาน ๔. สูจิทายกเถราปทาน 

๕. คันธมาลิยเถราปทาน ๖. ติปุปผิยเถราปทาน 

๗. มธุปิฌฑิกเถราปทาน ๘. เสนาสนทายกเถราปทาน 

๙. ไวยาวัจจกเถราปทาน ๑๐. พุทธุปัฏฐากเถราปทาน 

ท่านประกาศคาถาไว้ ๖๐ คาถากึ่ง. 

จบ สุธาวรรคที่ ๑๐. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 154 

อนึ่ง รวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ 
พุทธวรรคที่ ๑ สีหาสนิยวรรคที่ ๒ 

สุภูติวรรคที่ ๓ กุณฑธานวรรคที่ ๔ 

อุปาลิวรรคที่ ๕ วีชนีวรรคที่ ๖ 

สกจิตตนิยวรรคที่ ๗ นาคสมาลวรรคที่ ๘ 

ติมีรปุปผิยวรรคที่ ๙ เป็น ๑๐ ทั้งสุธาวรรค รวมคาถาได้ ๑,๔๕๕ คาถา. 

จบ หมวด ๑๐ แห่งพุทธวรรค. 

จบ หมวด ๑๐๐ ที่ ๑. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 155 


ภิกขทายิวรรคที่ ๑๑ 
ภิกขทายกเถราปทานที่ ๑ (๑ ๐๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง 

[๑๐๓] เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระฉวีวรรณดังทอง สมควรรับเครื่องบูชา 
เสด็จออกจากป่าอันสงัด จากตัณหาเครื่องรัดมาสู่ความดับ จึงถวายภิกษา 
ทัพพีหนึ่ง แต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้มีปีญญา ผู้สงบระงับ 
ผู้แกล้วกล้ามาก ผู้คงที่ เราตามเสด็จพระองค์ ผู้ทรงยังมหาชนให้ดับ 
เรามีความยินดีเป็นอันมากในพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธุพระอาทิตย์ ใน 
กัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษา ในกัลปที่ ๘๗ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ มีพระนามเหมือนกันว่ามหาเรณุ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ 
๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภิกขทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ภิกขทายกเถราปทาน 
ญาณสัญญิกเถราปทานที่ ๒ (๑๐๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการยังจิตให้เลื่อมใสถวายบังคม 

[๑๐๔] เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระฉวีวรรณดังทอง ผู้องอาจดุจม้าอาชาไนย 
ดังช้างมาตังคะตกมัน ๓ ครั้ง ผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ ทรงยังทิศทั้งปวงให้ 
สว่างไสว เหมือนพระยารัง มีดอกบาน เป็นเชษฐบุรุษของโลก สูงสุด 
กว่านระ เสด็จดำเนินไปในถนน จึงยังจิตให้เลื่อมใสในพระญาณ ประ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 156 

นมอัญชลี มีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค พระ 
นามว่าสิทธัตถะ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระญาณ ใน 
กัลปนี้ ๗๓ แต่อัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรติ ๑๖ พระองค์ มีพระนามว่า 
นรุตตมะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระญาณสัญญิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ญาณสัญญิกเถราปทาน 
อุปลหัตถิยเถราปทานที่ ๓ (๑๐๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอุบลกำมือหนึ่ง 
[๑๐๕] ในกาลนั้น เราเป็นช่างดอกไม้อาศัยอยู่ในนครติวรา ได้เห็นพระพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากธุลี พระนามว่าสิทธัตถะ อันชาวโลกบูชา มีจิตเลื่อมใส 
โสมนัส ได้ถวายดอกอุบลกำมือหนึ่ง เราอุบัติในภพใดๆ เพราะผลของ 
กรรมนั้น เราได้เสวยผลอันน่าปรารถนา ที่ตนทำไว้ดีแล้วในปางก่อน 
แวดล้อมด้วยพวกนักมวยชั้นเยี่ยม นี้เป็นผลแห่งสัญญาของตน ในกัลป 
ที่ ๙๔ แต่อัลปนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยกรรมนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปใกล้เคียงที่ ๙๔ เว้นกัลป 
ปัจจุบัน ได้มีพระราชา ๕๐๐ พระองค์ มีพระนามเหมือนกันว่านัชชุปมะ 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุปลหัตถิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุปลหัตถิยเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 157 

ปทปูชกเถราปทานที่ ๔ (๑๐๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ 

[๑๐๖] เราได้ถวายดอกมะลิแด่พระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิทธัตถะ ดอกมะลิ ๗ 
ดอก เราโปรยลงที่ใกล้พระบาทด้วยความยินดี ด้วยกรรมนั้น วันนี้เราได้ 
เสวยความไม่ตาย เราทรงกายที่สุดอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยกรรม 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ ในคัลปที่ ๕ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๓ พระองค์ มีพระนามว่าสมันตคันธะ 
ครอบครองแผ่นดินมีสมุทรสาคร ๔ เป็นที่สุด เป็นจอมแห่งหมู , ชน คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทปูชกเถราปทาน 
มุฏฐิปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๑๐๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ 

[๑๐๗] ในกาลนั้น เราเป็นนายมาลาการมีชื่อว่าสุทัสสนะ ได้เห็นพระพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากธุลี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ เรามีจักษุบริสุทธิ ๙ 
มีใจโสมนัส ถือดอกมะลิไปบูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ ผู้มี 
จักษุทิพย์มีมัธยัสถ์ ด้วยพุทธบูชานี้และด้วยการตั้งจิตไว้ เราไม , เข้าถึง 
ทุคติเลย ตลอดแสนกัลปในกัลปที่ ๓๖ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
๑๖ พระองค์ มีพระนามเหมือนกันว่าเทพอุตตระ มีพลมาก คุณวิเศษ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 158 

เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมุฏฐิปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มุฏฐิปุปผิยเถราปทาน 
อุทกปูชกเถราปานที่ ๖ (๑๐๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายนี้า 

[๑๐๘] ข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้ามีพระฉวีวรรณดังทอง ผู้รุ่งเรืองดังกองไฟ 
เหมือนพระอาทิตย์ เป็นที่รองรับเครื่องบูชา เสด็จไปในอากาศ จึงเอา 
มือทั้งสองกอบนี้าแล้วโยนขึ้นไปในอากาศ พระพุทธเจ้ามหาวีระมีพระ 
กรุณาในข้าพระองค์ ทรงรับไว้ พระศาสดามีพระนามว่าปทุมุตระ ประ 
ทับยืนอยู่ในอากาศทรงทราบความดำริของข้าพระองค์ จึงได้ตรัสพระคาถา 
เหล่านี้ว่า ด้วยการถวายนี้านี้และด้วยเกิดปีติ เขาจะไม่เข้าถึงทุคติเลยใน 
แสนกิ'ลป ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์เชษฐบุรุษของโลก ผู้นราสภ 
ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ละความแพ้และความชนะแล้ว บรรลุถึงฐานะ 
อันไม , หวั่นไหว ในกัลปที่ ๖๕๐๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ พระ 
องค์ มีพระนามว่าสหัสสราช เป็นจอมชน ปกครองแผ่นดิน มีสมุทร 
สาคร ๔ เป็นที่สุด คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุทกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุทกปูชกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 159 

นฬมาลิยเถราปทานที่ ๗ (๑๐๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดดอกอ้อ 

[๑๐๙] เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลกผู้คงที่ สงบระงับ 
มื่นคง ประทับนั่งบนเครื่องลาดหญ้า เราเอาดอกอ้อมาผูกเป็นพัด แล้ว 
น้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมสัตว์ ผู้คงที่ พระสัพพัญญผู้นายก 
ของโลก ทรงรับพัดแล้ว ทรงทราบความดำริของเรา ได้ตรัสพระคาถานี้ 
ว่า กายของเรา ดับ (ร้อน) แล้ว ความเร่าร้อนไม่มี ฉันใด จิตของ 
ท่านจะหลุดพ้นจากกองไฟ ๓ กอง ฉันนั้น เทวดาบางเหล่าที่อาศัยต้นไม้ 
อยู่ มาประชุมกันทั้งหมด ด้วยหวังว่า จักได้ฟิงพระพุทธพจน์อันยังทายก 
ให้ยินดี พระผู้มีพระภาคประทับนั่ง ณ ที่นั้น แวดล้อมด้วยหมู่เทวดา 
เมื่อจะทรงยังทายกให้รื่นเริง จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ด้วยการถวาย 
พัดนี้ และด้วยการตั้งจิตไว้ผู้นี้จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีพระนามชื่อ 
ว่าสุพพตะ ด้วยกรรมที่เหลือนั้น อันกุศลมูลตักเตือนแล้ว จักได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามชื่อว่ามาลุตะ ด้วยการถวายพัดนี้และด้วย 
การนับถืออันไพบูลย์ ผู้นี้จะไม , เข้าถึงทุคติในแสนกัลป ในกัลปที่ ๓ หมื่น 
จักมีพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๘ พระองค์ มีพระนามว่าสุพพตะ ใน ๓ หมื่น 
กัลป จักมีพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ พระองค์ พระนามว่ามาลุตะ คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนฬมาลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นฬมาลิยเถราปทาน. 

จบ ภาณวารที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 160 

อาสนุปัฏฐายกเถราปทานที่ ๘ (๑๐๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะทอง 

[๑๑๐] ข้าพระองค์เข้าป่าชัฏสงัดเสียง ไม , อากูล ได้ถวายอาสนะทองแด่พระผู้มี 
พระภาคพระนามว่าอัตถทัสสึ ผู้คงที่ ข้าพระองค์ถือดอกไม้กำมือหนึ่ง 
แล้วทำประทักษิณพระองค์ เข้าไปเฝ็าพระศาสดาแล้ว กลับมุ่งหน้าไปทาง 
ทิศอุดร ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่า 
นระ ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ย่อมยังตนให้ดับ ถอนภพได้ทั้งหมดแล้ว 
ในกัลปที่ ๑๘๐๐ ข้าพระองค์ได้ถวายทานใด ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น 
ข้าพระองค์ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายอาสนะทอง ในกัลป 
ที่ ๗๐๐ กัลป แต่กัลปนี้ข้าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ 
พระนามว่าสันนึพาปกะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา ข้าพระองค์ได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอาสนุปัฏฐายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อาสนุปัฏฐายกเถราปทาน. 

พิฬาลิ , ทายกเถรไปทานที่ ๙ (๑๐๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมันมือเสือ 

[๑๑๑] เราอยู่บนเครื่องลาดใบไม้ ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ ในกาลนั้น (ล้า) 

เราอยากอาหารก็มักนอนเสีย เราขุดจาวมะพร้าว มันอ้อน มันมือเสือ 
และมันนกมาไว้ เรานำเอาผลพุทรา ไม้รักดำ ผลมะตูม มาชัดแจงไว้ 
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก สมควรรับเครื่อง 
บูชา ทรงทราบความดำริของเราแล้ว เสด็จมาสู่สำนักของเรา เราได้เห็น 
พระองค์ผู้มหานาค ประเสริฐกว่าเทวดา เป็นนราสภ เสด็จมาแล้ว 
จึงหยิบเอามันมือเสือมาใส่ลงในบาตร ในกาลนั้น พระสัพพัฌฌมหาวีรเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 161 

จะทรงยังเราให้ยินดีจึงเสวย ครั้นเสวยเสร็จแล้ว ได้ตรัสพระคาถานี้ 
ว่า ท่านยังจิตให้เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายมันมือเสือแก่เรา ท่านจะไม่เข้า 
ถึงทุคติตลอดแสนคัลป ภพที่สุดย่อมเป็นไปแก , เรา เราถอนภพขึ้นได้ 
ทั้งหมดแล้ว เราทรงกายที่สุดไว้ในศาสนาของพระสัมมาส์มัพุทธเจ้า 
ในกัลปที่ ๕๔ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสุฌขลิมะ 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
สัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระพิฬาลิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พิฬาลิทายกเถราปทาน. 

เรณุปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๑๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาดอกกระถินพิมาน 
[๑๑๒] เราได้เห็นพระส้มพุทธเจ้ามีพระฉวีวรรณดังทองคำ มีพระรัศมีเปล่งปลั่ง 
ดุจพระอาทิตย์ยังทิศทั้งปวงให้สว่างไสว ดังพระจันทร์วันเพ็ญ อันพระ 
สาวกทั้งหลายแวดล้อม ดุจแผ่นดินอันแวดล้อมด้วยสาคร จึงถือเอา 
ดอกกระถินพิมานไปบูชา พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปัสสี ในกัลปที่ ๙๑ 
แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกกระถินพิมานใด ด้วยกรรมนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๔๕ แต่กัลปนี้ 
เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์มีพระนามว่าเรณุ สมบูรณ์ด้วยแล้ว 
๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 162 

ทราบว่า ท่านพระเรณุปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เรณุปูชกเถราปทาน 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ภิกขาทายกเถราปทาน ๒. ญาณสัญญิกเถราปทาน 

๓. อุปลหัตถิยเถราปทาน ๔. ปทปูชกเถราปทาน 

๕. มุฏฐิปูปผิยเถราปทาน ๖. อุทกปูชกเถราปทาน 

๗. นฬมาลิยเถราปทาน ๘. อาสนุปัฏฐายกเถราปทาน 

๙. พิฬาลิทายกเถราปทาน ๑๐. เรณุปูชกเถราปทาน 

มีคาถา ๖๖ คาถา 

จบ ภิกขาทายิวรรคที่ ๑๑ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 163 

มหาปริวารวรรคที่ ๑๒ 
มหาปริวารเถราปทานที่ ๑ (๑๑๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าพิมพ์ 

[๑๑๓] ในการนั้น พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีเชษฐบุรุษของโลก ผู้เป็นนระ 
ผู้องอาจ กับภิกษุสงฆ์๖๘,00๐ เสด็จเข้าไปสู่พันธุมวิหาร เราออกจาก 
นครแล้ว ได้ไปที่ทีปเจดีย์ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศธุลี สมควรรับ 
เครื่องบูชาพวกยักข์ในสำนักของเรา มีประมาณ ๘๔,๐00 บำรุงเราโดย 
เคารพ ดังหมู่เทวดาชาวไตรทศบำรุงพระอินทร์โดยเคารพ ฉะนั้น เวลานั้น 
เราถือผ้าทิพย์ออกจากที่อยู่ ไปถวายอภิวาทด้วยเศียรเกล้า และได้ถวาย 
ผ้าทิพย์นั้น แด่พระพุทธเจ้า โอ พระพุทธเจ้า โอ พระธรรม โอ 
ความถึงพร้อมแห่งพระศาสดาหนอ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า 
แผ่นดินนี้หวั่นไหว เราเห็นความอัศจรรย์อันไม่เคยมี ขนพองสยอง 
เกล้านั้นแล้ว จึงยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมสัตว์ ผู้คงที่ 
เรานั้นครั้นยังจิตให้เลื่อมใส และถวายผ้าทิพย์แด่พระศาสดาแล้ว พร้อม 
ทั้งอำมาตย์และบริวารชน ยอมนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ในกัลปที่ 
๙๑ แต่กัลปนี้เราได้กระทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม่ 
รู้จักทุคตินี้เลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๑๕ แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ พระองค์ มีพระนามว่าวาหนะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว 
๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมหาปริวารเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มหาปริวารเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 164 

สุม'งคลเถราปทานที่ ๒ (๑๑๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดนตรีเครื่อง ๕ 

[๑๑๔] พระชินวรพระนามว่าอัตถทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ 
เสด็จออกจากพระวิหารแล้ว เสด็จเข้าไปใกล้สระนํ้า พระผู้มีพระภาค 
ส้มพุทธเจ้าทรงสรงสนานและดื่มแล้ว ทรงห่มจีวรผืนเดียวเฉวียงพระอังศา 
ประทับยืนเหลียวดูทิศน้อยใหญ่อยู่ ณ ที่นั้น ในกาลนั้น เราเข้าไปในที่อยู่ 
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้นายกของโลก เรามีจิตร่าเริงโสมนัสได้ปรบมือ 
เราประกาศฟ้อน การขับร้องและดนตรีเครื่อง ๕ ถวายพระองค์ผู้โชติ 
ช่วงดังดวงอาทิตย์ ส่งแสงเรืองเหลืองดังทองคำ เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ 
คือ ความเป็นเทวดา หรือมนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ ย่อมครอบงำสัตว์ 
ทั้งปวง ยศของเรามีไพบูลย์ ขอนอบน้อมแด่พระองค์ บุรุษอาชาไนย 
ขอนอบน้อมแด่พระองค์ อุดมบุรุษ พระองค์ผู้เป็นมุนีทรงยังพระองค์ให้ 
ยินดีแล้ว ทรงย้งผู้อื่นให้ยินดีอีกเล่า เรากำหนดลือเอาแล้ว นั่งแล้ว 
ทำความร่าเริง มีวัตรอันดี บำรุงพระส้มพุทธเจ้าแล้ว เข้าถึงชั้นดุสิต 
ในกัลปที่ ๑๖๐๐ แต่กัลปนั้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิหลายพระองค์ มี 
พระนามเหมือนกันว่า ทวินวเอกชินติตะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ 
มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งขัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุมังคลเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุทังคลเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 165 

สรณคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๑๑๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถึงศาสดาเป็นสรณะ 

[๑๑๕] สงครามปรากฏแก่ท้าวเทวราชทั้งสอง (พระยายักษ์) กองทัพประชิดกัน 
เป็นหมู , ๆ เสียงอันดังกึกก้องได้เป็นไป พระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระ 
ทรงรู้แจ้งโลก สมควรรับเครื่องบูชา ประทับยืนอยู่ในอากาศ ทรงยัง 
มหาชนให้เกิดสังเวช เทวดาทั้งปวงมีใจยินดีต่างวางเกราะและอาวุธ 
ถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้า รวมเป็นอันเดียวกันได้ในขณะนั้น พระ 
ศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์ ทรงรู้แจ้งโลก ทรงทราบความดำริของเราแล้ว 
ทรงเปล่งวาจาสัตบุรุษ ทรงยังมหาชนให้เย็นใจว่า ผู้เกิดเป็นมนุษย์มีจิต 
ประทุษร้าย เบียดเบียนสัตว์เพียงตัวหนึ่ง จะต้องเข้าถึงอบายเพราะชิต 
ประทุษร้ายนั้น เปรียบเหมือนช้างในค่ายสงคราม เบียดเบียนสัตว์เป็น 
อันมากท่านทั้งหลายจงดับ(ระงับ)จิตของตนอย่าเดือดร้อนบ่อยๆ 
เลย แม้พวกเสนาของพระยายักษ์ทั้งสอง ได้ประชุมกัน นับถือพระโลก 
เชษฐผู้คงที่เป็นอันดี เป็นสรณะ ส่วนพระศาสดาผู้มีจักษุ ทรงยังหมู , ชน 
ให้ยินยอมแล้ว ทรงเพ่งดูในเบื้องบนจากเทวดาทั้งหลาย บ่ายพระพักตร์ 
ทางทิศอุดรเสด็จกลับไป เราได้นับถือพระองค์ผู้จอมสัตว์ผู้คงที่เป็นสรณะ 
ก่อนใครๆ เราไม , ได้เข้าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ใน ๓ หมื่นกัลป 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ พระองค์ มีพระนามว่า มหาจุนทภิ 
และพระนามว่ารเถสภะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราบ่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้บ่าเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสรณคมนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สรณคมนึยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 166 

เอกาสนึยเถรไปทานที่ ๔ (๑๑๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการประโคมดนตรีไม้โพธ 
[๑๑๖] ในกาลนั้น เราเป็นท้าวเทวราชมีนามชื่อว่าวรุณ พร้อมด้วยยาน พลทหาร 
และพาหนะ บำรุงพระส้มพุทธเจ้า เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าอัตถทัสสี 
ผู้สูงสุดกว่าสัตว์เสด็จนิพพานแล้ว เราได้ถือเอาดนตรีทั้งปวงไปประโคม 
ไม้โพธอันอุดม เราประกอบด้วยการประโคม การฟ้อนรำ และอังสดาน 
ทุกอย่าง บำรุงไม้โพธิพฤกษ์อันอุดมดังบำรุงพระส้มพุทธเจ้าเฉพาะพระ 
พักตร์ ครั้นบำรุงโพธิพฤกษ์อันงอกขึ้นที่ดินดื่มรสด้วยรากนั้นแล้ว นั่งคู้ 
บัลลังก์ แล้วทำกาลกิริยา ณ ที่นั้นเอง เราปรารภกรรมของตน เลื่อม 
ใสในโพธิพฤกษ์อันอุดม ได้เข้าถึงยังชั้นนิมมานรดีด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น 
ดนตรี ๖ หมื่น แวดล้อมเราทุกเมื่อ เป็นไปในภพน้อยใหญ่ ทั้งใน 
มนุษย์และในเทวดา ไฟ ๓ กองของเราดับแล้ว ภพทั้งปวงเราถอนขึ้น 
ได้แล้ว เราทรงกายที่สุดในศาสนาของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ในกัลปที่ 
๕๐๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ ๓๔ พระองค์ มีพระ 
นามชื่อว่า สุพาหุ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกาสนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกาสนึยเถราปทาน. 

สุวรรณปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๑๑๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้ทอง ๔ ดอก 
[๑๑๗] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ 
ประพับนั่งแสดงอมตบทแก่หมู , ชนอยู่ เราฟ้งธรรมของพระองค์ผู้เป็นจอม 
สัตว์คงที่แล้ว ได้โปรยดอกไม้ทอง ๔ ดอก บชาแด่พระพทธเจ้า ดอกไม้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 167 

ทองนั้นกลายเป็นหลังคาทองบังร่มตลอดทั่วบริษัท ในกาลนั้น รัศมีของ 
พระพุทธเจ้าและรัศมีทองรวมเป็นแสงสว่างอันไพบูลย์ เรามีจิตเบิกบาน 
ดีใจ เกิดโสมนัส ประนมกรอัญชลี เกิดปีติ เป็นผู้นำความสุขใน 
ปัจจุบันมาให้แก่ชนเหล่านั้น เราทูลวิงวอนพระส้มพุทธเจ้าและถวายบังคม 
พระองค์ผู้มี-วัตรงาม ยังความปราโมทย์ให้เกิดแล้ว กลับเข้าสู่ภพของตน 
ครั้นกลับเข้าสู่ภพแล้ว ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดอยู่ ด้วย 
จิตอันเลื่อมใสนั้น เราได้เข้าถึงชั้นดุสิต ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เรา 
บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ทองใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๔๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
ราช ๑๖ พระองค์ ทรงพระนามว่าเนมิสมมต มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุวรรณปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุวรรณปุปผิยเถราปทาน. 

ชิตกปูชกเถราปทานที่ ๖ (๑๑๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาควันดนตรีและดอกไม้ 
[๑๑๘] ข้าพระองค์ (เป็นรุกขเทวดา) พร้อมด้วยอำมาตย์และบริวารอยู่ที่ไม้เกตุ 
เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลก ปรินิพพาน 
แล้ว ข้าพระองค์มีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้ไปสู่พระจิตกาธาร ประโคม 
ดนตรี ณ ที่นั้นโปรยของหอมและดอกไม้บูชา ข้าพระองค์มีจิตเลื่อมใส 
โสมนัส ทำการบูชาที่พระชิตกาธาร ไหว้พระชิตกาธารแล้วกลับมาสู่ภพ 
ของตน ข้าพระองค์เข้าไปในภพแล้ว ยังระลึกถึงการบูชาพระชิตกาธาร 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ด้วย 
กรรมนั้น ข้าพระองค์ได้เสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย์แล้ว ละความ 
ชนะและความแพ้แล้ว บรรลุถึงฐานะอันไม , หวั่นไหว ในกัลปที่ ๓๑ แต่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 168 

กัลปนี้ ข้าพระองค์บูชาพระจิตกาธารด้วยดอกไม้ใด ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระจิตกาธาร ในกัลปที่ ๒๙ แต่ 
กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑๖ พระองค์ มีพระนามชื่อว่าอุคคตะ มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชิตกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จิตกปูชกเถราปทาน 
พุทธสัญญกเถราปทานที่ ๗ (๑๑๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการประกาศพุทธาภาพ 

[๑๑๙] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าริปัสสี ผู้เลิศในโลก ทรงปลงพระชนมายุ 
สังขารนั้น พื้นแผ่นดินและนี้าก็หวั่นไหว ฟ้าก็คนอง แม้ภพ ชื่อปปัญจกะ 
อันสวยงามน่าปลื้มใจ สะอาด วิจิตร ของเราก็หวั่นไหว ในขณะพระ 
พุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุ เมื่อภพหวั่นไหวแล้ว ความสะดุ้งเกิดขึ้นแก , 

เราว่า ความหวั่นไหวเกิดขึ้นเพื่ออะไรหนอ แสงสว่างอันไพบูลย์ได้มี 
แล้ว ท้าวเวสสุวัณมา ณ ที่นีแล้ว ยังมหาชนให้หายความเศร้าโศกว่า 
สัตว์ไม่มีภัย ท่านทั้งหลายจงมีความตั้งใจเคารพเถิด เราประกาศพระพุทธา 
นุภาพว่า โอ พระพุทธเจ้า โอ พระธรรม โอ ความถึงพร้อมแห่งสัตถุ 
ศาสน์หนอ เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติ แผ่นดินก็หวั่นไหวดังนี้แล้ว บันเทิง 
อยู่ในสวรรค์ตลอดกัลป ในกัลปทั้งหลายที่เหลือ เราได้ทำกุศล ในกัลป 
ที่ ๙๑ แต่กัลปนี้ เราได้สัญญาใดในกาลนั้น ด้วยสัญญานั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๑๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ผู้ประเสริฐ มีนามชื่อว่าสมิตะ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระพุทธสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พุทธสัญญกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 169 

มัคคสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๑๑๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบอกทางให้แก , พระสาวก 
[๑๒๐] พระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ เที่ยวไปในป่า 
เป็นผู้หลงทางเหมือนคนตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ บุตรของพระมุนีเหล่า 
นั้นระลึกถึงพระส้มพุทธเจ้า พระนามว่าปทุมุตระ ผู้เป็นนายกของโลก 
หลงทางอยู่ในป่าใหญ่ ข้าพระองค์ (เป็นเทพบุตร) ลงจากภพมาใน 
สำนักของภิกษุ บอกทางให้แก , พระสาวกเหล่านั้น และได้ถวายโภชนาหาร 
ข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ด้วย 
กรรมนั้น ข้าพระองค์ได้บรรลุอรหัตแต่อายุ ๗ ปีโดยกำเนิด ในกัลปที่ 
๕๐๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๒ พระองค์ มีพระนามชื่อว่า 
สจักขุ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมัคคสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มัคคสัญญกเถราปทาน. 

ปัจจุปัฏฐานสัญญกเถราปทานที่ ๙ (๑๑๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการทำกรรมที่ได้โดยยาก 
[๑๒๑] ในลำดับกาล เมื่อพระสุคตเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสีเสด็จนิพพาน ใน 
กาลนั้น ข้าพระองค์เข้าถึงกำเนิดยักษ์และบรรลุถึงยศ ข้าพระองค์คิด 
ว่า ความได้ด้วยยาก แสงสว่างด้วยยาก การตั้งขึ้นยาก ได้มีแก่เรา 
แล้วหนอ เมื่อโภคสมบัติของเรามีอยู่ พระสุคตเจ้าผู้มีพระจักษุปรินิพพาน 
เสียแล้ว ดังนี้พระสาวกนามว่าสาคระ รู้ความดำริของข้าพระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 170 

ท่านต้องการจะถอนข้าพระองค์ขึ้น จึงมาในสำนักของข้าพระองค์ กล่าวว่า 
จะโศกเศร้าทำไมหนอ อย่ากลัวเลย จงประพฤติธรรมเถิด ท่านผู้มีเมธาดี 
พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมวิทยาสมบัติของชนทั้งปวงว่า ผู้ใดพึงบูชาพระ 
ส้มพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ยังดำรงพระชนม์อยู่ก็ดี พึงบูชาพระธาตุ 
แม้ประมาณเท่าเมล็ดผักกาดของพระพุทธเจ้า แม้'นิพพานแล้วก็ดี เมื่อ 
จิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกัน บุญก็มีผลมากเสมอกัน เพราะฉะนั้น 
ท่านจงทำสถูปบูชาพระธาตุของพระชินเจ้าเถิด ข้าพระองค์ได้พึงวาจาของ 
ท่านสาคระแล้ว ได้ทำพุทธสถูป ข้าพระองค์บำรุงพระสถูปอันอุดมของ 
พระมุนีอยู่ ๕ ปี ข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐ 
กว่านระ ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์เสวยสมบัติแล้ว ได้บรรลุอรหัต 
ในกัลปที่ ๗๐๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ มีพระ 
นามว , าภูริปัญญา ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา ข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปัจจุปัฏฐานสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ ปัจจุปัฏฐานสัญญกเถราปทาน. 

ชาติปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๒๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระชาติ 

[๑๒๒] เมื่อพระริปัสสีโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์ แสงสว่างได้มีอย่างไพบูลย์ 
และพื้นแผ่นดิน พร้อมทั้งสมุทรสาครและภูเขาก็หวั่นไหว อนึ่ง พวก 
หมอดูพยากรณ์ว่า พระพุทธเจ้าชักมีในโลก เป็นผู้เลิศกว่าสรรพสัตว์ 
จักรื้อถอนหมู , ชน (จากสังสารทุกข์) เราได้พึงคำของพวกหมอดูแล้ว 
ได้ทำการบูชาพระชาติด้วยความดำริว่า การบูชาพระชาติเช่นนี้นั้นไม่มี 
(อีก) เรารวบรวมกุศลแล้ว ได้ยังจิตของตนให้เลื่อมใส ครั้นเราทำการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 171 

บูชาพระชาติแล้วทำกาลกิริยา ณ ที่นั้น เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ ความ 
เป็นเทวดาหรือมนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ เราย่อมล่วงสรรพสัตว์นี้เป็นผล 
แห่งการบูชาพระชาติ แม่นมทั้งหลายย่อมบำรุงเราเป็นไปตามอำนาจจิต 
ของเรา เขาไม่อาจยังเราให้โกรธเคือง นี้เป็นผลการบูชาพระชาติ ในกัลป 
ที่ ๙๑ แต่กัลปนี้ เราได้ทำการบูชาใดในกาลนั้น ด้วยการบูชานั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลการบูชาพระชาติ ในกัลปที่ ๓ แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิ ๓๔ พระองค์ เป็นจอมแห่งชน มีพระนามว่าสุปาริ 
จริยะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และแม้อภิญญา ๑ เราทำให้ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้ 

ทราบว่า ท่านพระชาติปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชาติปูชกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มหาปริวารเถราปทาน ๒. สุมังคลเถราปทาน 

๓. สรณคมนึยเถราปทาน ๔. เอกาสนิยเถราปทาน 

๕. สุวรรณปูปผิยเถราปทาน ๖. ชิตกปูชกเถราปทาน 

๗. พุทธสัญญกเถราปทาน ๘. มัคคสัญญกเถราปทาน 

๙. ปัจจุปัฏฐานสัญญกเถราปทาน ๑๐. ชาติปูชกเถราปทาน 

บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวรวมคาถาไว้ ๙๐ คาถา ฉะนี้แล. 

จบ มหาปริวารวรรคที่ ๑๒ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 172 
เสเรยยกวรรคที่ ๑๓ 
เสเรยยเถราปทานที่ ๑ (๑๒๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการควันดอกไม้ซึก 

[๑๒๓] เราเป็นพราหมณ์ผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์ รู้จบไตรเพท ยืนอยู่ที่โอกาสแจ้ง 
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้นำของโลก เสด็จเที่ยวอยู่ในป่าดังราชสีห์ไม่ 
ทรงสะดุ้งกลัวดังพระยาเสือโคร่ง ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่หลวง ดังช้าง 
กุญชรมาตังคะซับมัน ๓ ครั้ง เราจึงหยิบเอาดอกไม้ซีกโยนขึ้นไป (บูชา) 

ในอากาศ ด้วยพุทธานุภาพ ดอกไม้ซีกทั้งหลายแวดล้อมอยู่โดยประการ 
ทั้งปวง พระสัพพัญญมหาวีรเจ้าผู้นำของโลก ทรงอธิษฐานว่า จงเป็น 
หลังคาดอกไม้โดยรอบ ชนทั้งหลายได้บูชาพระนราสภ ในลำดับนั้น 
แผ่นดอกไม้นั้นมีขั้วข้างใน มีดอกข้างนอก เป็นเพดานบังร่มอยู่ตลอด 
๗ วันแล้วหายไปจากที่นั้น เราได้เห็นความอัศจรรย์อันไม่เคยมี น่าขนพอง 
สยองเกล้านั้นแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธสุคตเจ้า ผู้เป็น 
นายกของโลก ด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น เราอันกุศลมูลตักเตือนแล้ว ไม , 

ได้เข้าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ในกัลปที่ ๑๕,00๐ ได้มีพระเจ้าจักร 
พรรติ ๒๕ พระองค์ ทรงพระนามเหมือนกันว่าวิลามาลา มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และแม้อภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเสเรยยกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เสเรยยกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 173 

ปุปผถูปิยเถราปทานที่ ๒ (๑๒๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยสถูปดอกไม้ 
[๑๒๔] มีภูเขาชื่อกุกกุระอยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ (เราเป็น) พราหมณ์ผู้รู้ 5 จบ 
มนต์อยู่ในท่ามกลางภูเขานั้น ศิษย์ ๕๐๐๐ คน แวดล้อมเราอยู่ทุกเมื่อและ 
เขาเหล่านั้นเป็นผู้ลุกขึ้นก่อน (นอนทีหลัง) แกล้วกล้าในมนต์ทั้งหลาย 
พราหมณ์ผู้รู'จบมนต์ ได้ฟ้งคำของพวกศิษย์ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น 
แล้วในโลก ขอท่านจงรู้พระพุทธเจ้านั้นว่ามีจริงหรือไม , พระองค์มีพยัญ 
ชนะ ๘๐ มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ พระชินวรมีพระรัศมี 
แผ่ไปข้างละวา ย่อมรุ่งโรจน์ดังพระอาทิตย์ ดังนี้พราหมณ์ออกจาก 
อาศรมแล้ว ถามถึงทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ว่า พระมหาวีรเจ้าผู้นำของ 
โลกประทับอยู่ ณ ประเทศใด เราเห็นประเทศนั้นแล้ว จักนมัสการพระ 
ชินเจ้า ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบ เรามีจิตเบิกบาน มีใจโสมนัส บูชาพระตถาคต 
นั้น มาเถิดศิษย์ทั้งหลาย เราจักไปเฝ็าพระตถาคต จักถวายบังคมพระ 
ยุคลบาทของพระศาสดาแล้ว ชักฟิงคำสั่งสอนของพระองค์ เราออกจาก 
อาศรมไปได้ วันหนึ่งก็ได้ป่วยไข้ เป็นผู้ถูกความป่วยไข้เบียดเบียน 
จึงไปนอน ณ ที่สุดศาลา (ไม้รัง) ประชุมศิษย์ทั้งปวงแล้ว ได้ถามเขา 
เหล่านั้นถึงพระตถาคตว่า พระคุณของโลกนาถผู้มีปัญญา เครื่องตรัสรู้ 
อย่างยิ่งเป็นเช่นไร พวกศิษย์เหล่านั้นอันเราถามแล้วพยากรณ์เหมือน 
บุคคลผู้เห็นแจ้ง แสดงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนั้นแก่เราดุจมีอยู่ตรงหน้า 
โดยเคารพ เราฟ้งคำของศิษย์เหล่านั้นแล้ว ทำกาลกิริยา ณ ที่นั้น ศิษย์ 
เหล่านั้นเผาสรีระของเราแล้ว ได้ไปในสำนักของพระพุทธเจ้า ประนมกร 
อัญชลีถวายบังคมพระศาสดา เราเอาดอกไม้ทำสถูปแห่งพระสุคต ผู้ 
แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงแล้ว ไม , ได้เข้าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ใน 
กัลปที่ ๔๐,00๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ ๑๖ พระองค์ 
มีพระนามชื่อว่า อัคคิสมะ มีพลมาก ใน ๒ หมื่นกัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิราช ๓๘ พระองค์ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระนามว่า ฆฏาสนสมะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 174 

คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุปผถูปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุปผถูปิยเถราปทาน. 

ปายาสทายกเถราปทานที่ ๓ (๑๒๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวปายาสใส่ถาดสำริด 

[๑๒๕] เราต้องการจะบวงสรวงบูชายัญ จึงคดข้าวปายาสใส่ในถาดสำริดด้วยมือ 
ของตน แล้วไปสู่ป่า'งิ้'ว ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้ามีพระฉวีวรรณดังทองคำ 
มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ แวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ เสด็จ 
ออกจากป่าใหญ่ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่า 
นระ เสด็จขึ้นเดินจงกรมในอากาศอันเป็นทางลม เราเห็นความอัศจรรย์ 
อันไม่เคยเป็นขนลุกชูชันนั้นแล้ว วางถาดสำริดลงถวายบังคมพระผู้มี 
พระภาคพระนามว่าริปัสสี ทูลว่า ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์เป็นพระ 
สัพพัญญพุทธเจ้าในโลก พร้อมทั้งเทวโลกและมนุษยโลก ขอจงทรง 
อนุเคราะห์รับข้าวปายาสของข้าพระองค์เถิด พระผู้มีพระภาคสัพพัญญผู้นำ 
ของโลก เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดำริของเราแล้ว 
ทรงรับ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วย 
ทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวปายาสในกัลปที่ 
๔๑ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ พระนามว่าพุทโธ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
สัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปายาสทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปายาสทายกเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 175 

คันโธทกิยเถราปทานที่ ๔ (๑๒๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการประพรมนํ้าหอม 

[๑๒๖] เรานั่งอยู่ในปราสาทอันประเสริฐ ได้เห็นพระชินเจ้าพระนามว่าวิป้สสี 
งามดังไม้รกฟ้าผู้เป็นสัพพัญญ เป็นผู้นำอันอุดม พระองค์ผู้นำของโลก 
เสด็จดำเนินในที่ไม , ไกลปราสาท รัศมีของพระองค์สว่างไสว ในเมื่อ 
พระอาทิตย์อัสดงคตแล้ว เราประคองนั้าหอม ประพรม (บูชา) พระ 
พุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น เราทำกาลกิริยา ณ ที่นั้น 
ในกัลปที่ ๙๑ แต่คัลปนั้เราได้ปะพรมนั้าหอมใด ด้วยกรรมนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ พระนามว่าสุคนธ์ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านคันโธทกิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คันโธทกิยเถราปทาน. 

สัมมุขาถริกเถราปทานที่ ๕ (๑๒๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการชมเชยพระพุทธเจ้า 

[๑๒๗] เมื่อพระริปัสสึโพธิสัตว์ประสูติ เราได้พยากรณ์นิมิตว่า ชักยังหมู , ชนให้ 
ดับ จักเป็นพระพุทธเจ้าในโลก เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูติ 
หมื่นโลกธาตุย่อมหวั่นไหว ษัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็น 
ศาสดาผู้มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด 
ประสูติ ได้มีแสงสว่างอันไพบูลย์ ษัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
เป็นศาสดาผู้มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด 
ประสติ แม่นั้าทั้งหลายไม , ไหล ษัดนี้พระผมพระภาคพระองค์'นั้น เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 176 

ศาสดาผู้มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประ 
สูติไฟในอเวจีนรกไม , ลุกโพลง บัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดา 
ผู้มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูติ 
หมู , นกไม , สัญจรไป บัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นศาสดาผู้มีพระ 
จักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูติ กองลม 
ย่อมไม่พัดฟ้งไป บัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นศาสดาผู้มี 
พระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูติ 
แก้วทุกชนิดส่งแสงโชติช่วง บัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นศาสดา 
ผู้มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดประสูติ 
ทรงย่างพระบาทก้าวไป ๗ ก้าว บัดนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็น 
ศาสดาผู้มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู่ พอพระส้มพุทธเจ้าประสูติแล้ว 
เท่านั้น ก็ทรงเหลียวแลดูทิศทั้งปวง ทรงเปล่งอาสภิวาจา นี้เป็นธรรมดา 
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เรายังหมู , ชนให้เกิดสังเวช เชยชมพระผู้มีพระ 
ภาคผู้นำของโลก ถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้าแล้ว บ่ายหน้ากลับไปทางทิศ 
ปราจีน ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราเชยชมพระพุทธเจ้าใด ด้วยการ 
เชยชมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการเชยชม ในกัลปที่ ๙๐ 
แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีนามว , าสัมมุขาถวิกะ ทรงสมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปที่ ๙๘ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ มีนามว่าปฐวีทุนทุภิ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
ในกัลปที่ ๘๘ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ จอมกษัตริย์มีนาม 
ว่าโอภาส สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปที่ ๘๗ แต่ 
กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีนามว่าสริจเฉทนะ สมบูรณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 177 

ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปที่ ๘๖ แต่ก็ลปนี้เราได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่า อัคคินึพพาปนะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มี 
พลมาก ในกัลปที่ ๘๕ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่า 
วาตสมะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปที่ ๘๔ แต่ 
กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมีนามว่า คติปัจเฉทนะ สมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปที่ ๘๓ แต่กัลปนี้เราได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่า รัตนปัชชละ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มี 
พลมาก ในกัลปที่ ๘๒ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมีนาม 
ว่า ปทวิกกมนะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปที่ ๘๑ 
แต่กัลปนี้ เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมีนามว่า วิโลกนะ สมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปที่ ๘๐ แต่กัลปนี้เราได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่า คิริสาระ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัมมุขาถวิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัมมุขาถวิกเถราปทาน. 

กุสุมาสนึยเถราปทานที่ ๖ (๑๒๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอามิสพระพุทธเจ้า 
[๑๒๘] ในกาลนั้น เราเป็นพราหมณ์อยู่ในนครธัญญวดี รู้จบไตรเพท เป็นผู้ 
เข้าใจตัวบท เข้าใจไวยากรณ์ เป็นผู้ฉลาดในตำรา ทำนายลักษณะคัมภีร์ 
อิสิหาสะ และตำราทำนายนิมิต พร้อมทั้งคัมภีร์นึฆัณฑุและคัมภีร์เกฏุภะ 
บอกมนต์กะศิษย์ทั้งหลาย เราวางดอกอุบล ๕ กำไว้บนหลัง เราประสงค์ 
จะบวงสรวงบูชายัญในสมาคมบิดามารดา ในกาลนั้น พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าริปัสสีผู้ประเสริฐกว่านระ แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ทรงยังทิศ 
ทั้งปวงให้สว่างไสวเสด็จมา เราปูลาดอาสนะแล้ว ลาดดอกอุบลนั้น 
แล้วนิมนต์พระมหามุนี นำมาสู่เรือนของตน อามิสอันใดที่เราตระเตรียม 
ไว้ มีอยู่ในเรือนของตน เราเลื่อมใสได้ถวายอามิสนั้น แด่พระพุทธเจ้า 
ด้วยมือทั้งสองของตน เราทราบเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสวยแล้ว ได้ถวาย 
ดอกอบลกำหนึ่ง พระสัพพัฌฌทรงอนโมทนาแล้ว บ่ายพระพักตร์กลับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 178 

ไปยังทิศอุดร ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายดอกไม้ใดในกาลนั้น 
ด้วยการถวายดอกไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้ 
ในกัลปลำดับ ต่อแต่กัลปนี้ ได้ มีพระเจ้าจักรพรรดิราชพระนามว่า วรทัส 
สนะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ 

ทราบว่า ท่านพระกุสุมาสนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุสุมาสนิยเถราปทาน. 

ผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๑๒๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเมล็ดบัว 

[๑๒๙] เรา (เป็นพราหมณ์) ผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์รู้จบไตรเพทอยู่ในอาศรมใน 
ที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ เครื่องบูชาไฟเมล็ดบัวขาวของเรามีอยู่ เราใส่ไว้ใน 
ห่อแล้วห้อยไว้บนยอดไม้ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้ง 
โลก สมควรรับเครื่องบูชา พระองค์ทรงประสงค์จะถอนเราขึ้น จึงเสด็จ 
มาภิกขาเรา เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้ถวายเมล็ดบัวแด่พระ 
พุทธเจ้า พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระฉวีวรรณดังทองคำ สมควร 
รับเครื่องบูชา ทรงยังปีติให้เกิดแก , เรา ทรงนำสุขมาให้ในปัจจุบัน ประ 
ทับยืนอยู่ในอากาศได้ตรัสพระคาถานี้ว่า ด้วยการถวายเมล็ดบัวนี้และ 
ด้วยการตั้งเจตนาไว้ ผู้นี้จะไม่เข้าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ด้วยกุศลมูล 
นั้นนั่นแล เราได้เสวยสมบัติแล้ว ละความชนะและความแพ้ บรรลุ 
ถึงฐานะอันไม , หวั่นไหว ในกัลปที่ ๗๐๐ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิราชมีนามว่าสุมงคล สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ผลทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 179 

ญาณสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๑๒๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการได้สัญญา 

[๑๓๐] เราอยู่ในระหว่างภูเขาใกล้ภูเขาห่มวันต์ ได้เห็นกองทรายอันงามแล้ว ระลึก 
ถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ไม , มีอะไรเปรียบได้ในพระญาณ สงคราม 
ไม่มีแก , พระศาสดา พระศาสดาทรงรู้ทั่วถึงธรรมทั้งปวงแล้ว ทรงน้อมไป 
(หลุดพ้น) ด้วยญาณ ขอนอบน้อมแด่พระองค์ บุรุษอาชาไนย ขอนอบ 
น้อมแด่พระองค์ อุดมบุรุษ ไม่มีใครเสมอด้วยพระญาณของพระองค์ 
พระญาณสูงสุดพ้นจะประมาณ เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระญาณแล้วบันเทิง 
อยู่ในสวรรค์ตลอดกัลปในกัลปทั้งหลายที่เหลือ เราทำกุศล ในกัลปที่ 
๙๑ แต่กัลปนี้เราได้สัญญาใดในกาลนั้น ด้วยสัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระญาณ ในกัลปที่ ๗๑ แต่กัลปนี้เราได้ 
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีนามว่าปุฬินปุปผิยะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระญาณสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ญาณสัญญกเถราปทาน 
คันธปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๑๒๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาดอกไม้ต่างๆ 

[๑๓๑] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าริปัสสี มีพระฉวีวรรณดังทองคำ ผู้ควรแก่ทักษิณา 
แวดล้อมด้วยพระสาวกเป็นอันมาก เสด็จออกจากพระอาราม เราได้เห็น 
พระสัพพัญญพุทธเจ้าผู้'ประเสริฐสุดหาอาสวะมิได้ มีจิตเลื่อมใส มีใจ 
โสมนัส ได้บูชาทางที่เสด็จดำเนิน ด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค 
ผ้เป็นจอมสัตว์ผ้คงที่นั้น เราร่าเริง มีจิตโสมนัส ถวายบังคมพระตถาคต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 180 

อีก ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วย 
การบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในคัลปที่ ๔๑ 
แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์มีนามว่าวรุณ สมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคันธปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คันธปุปผิยเถราปทาน. 

ปทุมปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๓๐) 

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา 

[๑๓๒] ในที่ไม , ไกลต่อภูเขาห่มวันต์ มีภูเขาชื่อโคตมะดาดาษด้วยต้นไม้ต่างชนิด 
เป็นที่อยู่ของหมู , มหาภูต (ยักษ์) ในท่ามกลางภูเขานั้นมีอาศรมที่เราสร้างไว้ 
เราแวดล้อมด้วยพวกศิษย์ของตน อยู่ในอาศรม (นั้น) ได้สั่งศิษย์ทั้งหลาย 
ว่า คณะศิษย์ของเรา (เมื่อมาหาเรา) ขอจงนำเอาดอกบัวมาให้เรา เรา 
ชักทำพุทธบูชาแด่พระผู้มีพระภาคผู้จอมสัตว์ ผู้คงที่ ศิษย์เหล่านั้นรับคำ 
ที่เราสั่งอย่างนี้แล้ว นำเอาดอกบัวมาให้เรา เรากระทำเครื่องหมายอย่างนั้น 
บูชาแด่พระพุทธเจ้าในกาลนั้น เราประชุมศิษย์ทั้งหลายแล้ว พรํ่าสอน 
ด้วยดีว่า ท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะ เพราะว่าความไม่ประมาทนำสุขมา 
ให้ ครั้นเราพรํ่าสอนบรรดาศิษย์ของตน ผู้อดทนต่อคำสอนอย่างนี้แล้ว 
ประกอบตนในคุณ คือ ความไม่ประมาท ได้ทำกาละในกาลนั้น ในกัลป 
ที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๕๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมีนามว่าชลุตตมะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 181 

และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทุมปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทุมปูชกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. เสเรยยกเถราปทาน ๒. ปูปผถูปิยเถรไปทาน 

๓. ปายาสทายกเถราปทาน ๔. คันโธทกิยเถราปทาน 

๕. สัมมุขาถวิกเถราปทาน ๖. กุสุมาสนึยเถรไปทาน 

๗. ผลทายกเถราปทาน ๘. ญาณส์ฌูญกเถราปทาน 

๙. คันธปูปผิยเถราปทาน ๑๐. ปทุมปูชกเถราปทาน 

บัณฑิตผู้เห็นแจ้งอรรถรวมคาถาไว้ ๑๐๕ คาถา. 

จบ เสเรยยกวรรคที่ ๑๓ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 182 
โสภิตวรรคที่ ๑๔ 
โสภิตเถราปทานที่ ๑ (๑ ๓๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการฟิงอาสภิวาจา 

[๑๓๓] พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ทรง 
แสดงอมตบทแก่หมู , ชนเป็นอันมาก เวลานั้นเราได้ฟ้งพระดำรัสอาสภิวาจา 
ที่พระองค์เปล่งแล้ว ประนมกรอัญชลี เป็นผู้มี , ใจเป็นอารมณ์เดียว 
(กล่าวว่า) 

สมุทรเลิศกว่าทะเลทั้งหลาย เขา 
สุเมรุประเสริฐกว่าเขาทั้งหลาย 
เป็นที่สั่งสมหิน ฉันใด ชนเหล่าใด 
ย่อมเป็นไปตามอำนาจจิต ชน 
เหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงเสี้ยวแห่ง 
พระพุทธญาณ ฉันนั้น 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นฤาษีประกอบด้วยพระกรุณาทรงหยุดการแสดงธรรม 
ประทับนั่งในท่ามกลางสงฆ์แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดสรร 
เสริญณาฌใน (ของ) พระพุทธเจ้าผู้นำของโลก ผู้นั้นจะต้องไม , ไปสู่ทุคติ 
ตลอดแสนกัลป ผู้นั้นจักเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วจักเป็นผู้มีอารมณ์เดียว 
มีชิตนั่นคง จักได้เป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่าโสภิตะ เราเผา 
กิเลสได้แล้ว ถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ในกัลปที่ ๕๐,๐00 แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๗ พระองค์ ทรงพระนามว่าสมุคคตะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโสภิตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โสภิตเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 183 
สุทัสสนเถราปทานที่ ๒ (๑๓๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้เกต 

[๑๓๔] ไม้การเกตกำลังมีดอก มี อยู่ที่ส่งแม่น' ไ อันกว้างใหญ่ ข้าพระองค์แสวงหา 
ต้นการเกตนั้นอยู่ ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้นำของโลก ในกาลนั้น ข้า 
พระองค์เห็นการเกตมีดอกบาน จึงตัดที่ขั้วแล้วบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระ 
นามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลก ข้าแต่พระมหามุนีพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
พระองค์ทรงบรรลุอมตบทอันไม่เคลื่อนด้วยพระญาณใด ข้าพระองค์บูชา 
พระญาณนั้น ข้าพระองค์ทำการบูชาพระญาณแล้ว ได้เห็นดอกการเกต 
ข้าพระองค์เป็นผู้ได้สัญญานั้น นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระญาณ ในกัลปที่ 
๓๑ แต่กัลปนี้ข้าพระองค์บูชาพระพุทธญาณด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชา 
นั้น ข้าพระองค์ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลการบูชาพระญาณ ในกัลปที่ 
๓๑ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรติ ๑๒ พระองค์ ทรงพระนามว่า 
พลุคคตะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุทัสสนเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุทัสสนเถราปทาน 
จันทนปูชกเถราปทานที่ ๓ (๑๓๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยแก่นจันทน์หอม 

[๑๓๕] เวลานั้น เราเป็นกินนรอยู่ที่ส่งแม่นั้าจันทภาคา และเรามีดอกไม้เป็นภักษา 
เป็นผู้กินดอกไม้ ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสี เชษฐบุรุษของ 
โลก ประเสริฐกว่านรชนเสด็จเหาะไปบนยอดป่า ดังพระยาหงส์ในอัมพร 
(เรากล่าวว่า) ขอความนอบน้อมจงมี แด่พระองค์บุรุษอาชาไนย จิตของ 
พระองค์บริสทธิด พระองค์มีสีพระพักตร์ผ่องใส พระผมพระภาคผมพระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 184 

ปัญญาดังแผ่นดิน มีเมธาดี เสด็จลงจากอากาศทรงปูลาดผ้าสังฆาฏิแล้ว 
ประทับนั่งโดยบัลลังก์ (ขัดสมาธิ) เราถือเอาแก่นจันทน์หอมไปในสำนัก 
พระชินเจ้า เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้บูชาแด่พระพุทธเจ้าถวาย 
บังคมพระสัมพุทธเจ้าเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ยังความ 
ปราโมทย์ให้เกิดแล้ว บ่ายหน้ากลับไปทางทิศอุดร ในกัลปที่ ๑, ๘๐๐ แต่ 
กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยแก่นจันทน์ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , 

รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ใน ๑, ๔๐๐ กัลป แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิ ๓ พระองค์ มีพระนามชื่อว่าโรหินึ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจันทนปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จันทนปูชกเถราปทาน. 

จบ ภาณวารที่ ๘. 

ปูปผฉทนิยเถราปทานที่ ๔ (๑๓๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้เป็นหลังคา 
[๑๓๖] (เราเป็น) พราหมณ์มีนามชื่อว่าสุนันทะ ผู้รู้จบมนต์ เป็นผู้เล่าเรียน 
เป็นผู้ควรขอ ได้บูชายัญชื่อวาชเปยยะ ในกาลนั้น พระผู้มีพระภาคพระ 
นามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้เลิศ เป็นพระฤาษีกอปรด้วยพระกรุณา 
ทรงเอ็นดูหมู , ชน เสด็จจงกรมอยู่ในอากาศ พระสัพพัญญส้มพุทธเจ้าผู้ 
เป็นนายกของโลก เสด็จจงกรมแล้ว ทรงแผ่เมตตาไปในบรรดาสัตว์หา 
ประมาณมิได้ ไม่มีอุปธิพราหมณ์ผู้รู้จบมนต์เด็ดดอกไม้ที่ขั้วแล้ว ประชุม 
ศิษย์ทั้งหมด ให้ศิษย์ช่วยกันโยนดอกไม้ขึ้นไปในอากาศ ในกาลนั้น 
หลังคาดอกไม้ได้มีตลอดทั่วพระนครไม , หายไป (คงมีอยู่) ตลอด ๗ วัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 185 

ด้วยพุทธานุภาพ ด้วยกุศลมูลนั้น พราหมณ์ผู้รู้จบมนต์ได้เสวยสมบัติแล้ว 
กำหนดรู้อาสวะทั้งปวง ข้ามโลก ๓ และตัณหาได้แล้ว ในกัลปที่ ๑๑๐๐ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรติจอมกษัตริย์ ๓๔ พระองค์ มีพระนาม 
เหมือนกันว่าอัมพรังสะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุปผฉทนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุปผฉทนิยเถราปทาน. 

รโหสัญญิกเถราปทานที่ ๕ (๑๓๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการสัญญาในการเลื่อมใส 

[๑๓๗] ภูเขาชื่อวสภะ มีอยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาหิมวันด์ที่เชิงเขาวสภะนั้น มีอาศรม 
ที่เราสร้างไว้ในกาลนั้น เราเป็นพราหมณ์บอกมนต์กะศิษย์ประมาณ ๓๐๐๐ 
เราสั่งสอนศิษย์เหล่านั้นแล้วเข้าอยู่ (ในที่สงัด) ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง 
พราหมณ์ผู้รู้จบมนต์ นึ่งอยู่ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว แสวงหาเพศ 
พระพุทธเจ้ายังจิตให้เลื่อมใสในพระญาณ ครั้นเรายังจิตให้เลื่อมใสในพระ 
ญาณแล้ว นึ่งคู , บัลลังก์อยู่บนเครื่องลาดหญ้า กระทำการกิริยา ณ ที่นั้น 
ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้สัญญาใดในกาลนั้น ด้วยสัญญานั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระญาณ ในกัลปที่ ๒๗ แต่กัลป 
นี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิราชทรงพระนามว่าสิรีธร ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว 
๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระรโหสัญญิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ รโหสัญญิกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 186 

ชัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๑๓๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกจำปา 

[๑๓๘] เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสสภู ผู้โชติช่วงดังดอกกรรณิการ์ 
ประทับนั่งอยู่ที่ระหว่างภูเขา ทรงยังทิศทั้งปวงให้สว่างดังดาวประกายพฤกษ์ 
มีมาณพ ๓ คนเป็นผู้ศึกษาดีในศิลปของตน หาบสิ่งของเต็มหาบไปตั้งข้าง 
หลังเรา เราผู้มีตบะใส่ดอกจำปา ๗ ดอกไว้ในห่อ ถือดอกจำปาเหล่านั้น 
บูชา ในพระญาณของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสสภู ในกัลปที่ ๓๑ 
แต่กัลปนี้เราบูชาพระพุทธญาณด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , 

รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระญาณ ในกัลปที่ ๒๙ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว , าวิหตาภา ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประ 
การ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจัมปกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชัมปกปุปผิยเถราปทาน. 

อัตถสันทัสสกเถราปทานที่ ๗ (๑๓๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการชมเชยพระพุทธเจ้า ๓ คาถา 

[๑๓๙] เรานั่งอยู่ในโรงอันกว้างใหญ่ ได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ 
ผู้เป็นนายกของโลก ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ผู้บรรลุพลธรรมแวดล้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ประมาณ ๑ แสน ผู้บรรลุวิชชา ๓ ได้อภิญญา ๖ 
มีฤทธิมาก แวดล้อมพระสัมพุทธเจ้า ใครเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใส ใน 
มนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีอะไรเปรียบ ในพระญาณของพระสัมพุทธ 
เจ้าองค์ใด ใครได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีพระญาณไม , สิ้นสุด 
แล้ว จะไม่เลื่อมใสเล่า ชนทั้งหลายแสดงธรรมกาย และไม , อาจทำ 
รัตนากรทั้งสิ้นให้กำเริบได้ ใครได้เห็นแล้วจะไม , เลื่อมใสเล่า พราหมณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 187 

นารทะนั้นชมเชยพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ไม่แพ้ด้วย ๓ คาถา 
นี้แล้วเดินไปข้างหน้า ด้วยจิตอันเลื่อมใสและด้อยการชมเชยพระพุทธเจ้า 
นั้น เราไม , ได้เข้าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ในกัลปที่ ๓๐๐๐ แต่กัลปนั้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสุมิตตะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว 
๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัตถสันทัสสกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัตถสันทัสสกเถราปทาน. 

เอกรังสนึยเถราปทานที่ ๘ (๑๓๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการเลื่อมใสในการฟ้งธรรม 

[๑๔๐] ชนทั้งหลายรู้จักเราว่า เกสวะ โดยนามชื่อว่านารทะ เราแสวงหากุศล 
และอกุศลอยู่ ได้ไปสู่สำนักพระพุทธเจ้า พระมหามุนีพระนามว่าอัตถท้สสี 
ทรงมีจิตเมตตา ประกอบด้วยพระกรุณา พระองค์ผู้มีจักษุ เมื่อทรงปลอบ 
สัตว์ทั้งหลายให้เบาใจ ทรงแสดงธรรมอยู่ เรายังจิตของตนให้เลื่อมใส 
ประนมกรอัญชลีบนเศียรเกล้า ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว บ่ายหน้ากลับ 
ไปทางทิศประจิม ในกัลปที่ ๑๗๐๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิราช 
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระนามว่า อมิตตตปนะ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกรังสนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกรังสนิยเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 188 

สาลาทารกเถราปทานที่ ๙ (๑๓๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกรัง 

[๑๔๑] เวลานั้น เราเป็นราชสีห์พระยาเนื้อมีสกุล เราแสวงหาห้วง (บ่อ) นั้า 
บนเขา ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลก จึงดำริว่า พระมหา 
วีรเจ้าพระองค์นี้ ย่อมยังมหาชนให้ดับได้ ถ้าเช่นนั้น เราพึงเข้าไปเฝ็า 
พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา ผู้องอาจกว่านระเถิด เราจึงหักกิ่งรังแล้ว 
แล้วนำเอาดอกมาพร้อมด้วยกระออมนั้า (ใส่กระออมนั้ามา) เข้าไปเฝ็า 
พระส้มพุทธเจ้าแล้ว ได้ถวายดอกรังอันงาม ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนื้ 
เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้ และในกัลปที่ ๙ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๓ พระองค์ ทรงพระนามว่าวิโรจนะ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท้าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสาลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สาลทายกเถราปทาน. 

ผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๔๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะหาด 

[๑๔๒] ในกาลนั้น เราเป็นพรานเที่ยวฆ่าสัตว์อื่นเป็นอย่างมาก สำเร็จการนอนอยู่ 
ที่เงื๋อมเขา ไม , ไกลพระศาสดาพระนามว่าสิขี เราได้เห็นพระพุทธเจ้า 
อัครนายกของโลก ทั้งเวลาเย็น เวลาเช้า ก็เราไม่มีไทยธรรมสำหรับ 
ถวายแด่พระศาสดาผู้จอมสัตว์ ผู้คงที่ เราได้ถือเอาผลมะหาดไปสู่สำนัก 
พระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเชษฐบุรุษของโลกผู้ประเสริฐกว่านระทรงรับ 
ต่อแต่นั้น เราได้ถือผลมะหาดไปปวารณา พระองค์ผู้นำวิเศษ ด้วยจิต 
อันเลื่อมใสนั้น เราได้ทำกาลกิริยา ณ ที่นั้นเอง ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ -1 

เราได้ถวายผลมะหาดใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายผลไม้ในกัลปที่ ๑๕ แต่กัลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
๓ พระองค์ ทรงพระนามว่ามาลภิ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มี 
พลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ ผลทายกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. โสภิตเถราปทาน ๒. สุทัสสนเถราปทาน 

๓. จันทนปูชกเถราปทาน ๔. ปูปผฉทนึยเถราปทาน 

๕. รโหสันทัสสกเถราปทาน ๖. ชัมปกปูปผิยเถราปทาน 

๗. อัตถสันทัสสกเถราปทาน ๘. เอกรังสนิยเถราปทาน 

๙. สาลทายกเถราปทาน ๑๐. ผลทายกเถราปทาน 

บัณฑิตทั้งหลายรวมคาถาได้ ๗๒ คาถา ฉะนี้แล. 

จบ โสภิตวรรคที่ ๑๔. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 190 
ฉัตตวรรคที่ ๑๕ 
อธิฉัตติยเถราปทานที่ ๑ (๑๔๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยฉัตร 

[๑๔๓] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้สูงสุดกว่านระ ปรินิพพานแล้ว 
เราให้ช่างทำฉัตรเป็นชั้นๆ บูชาไว้ที่พระสถูป ได้มานมัสการพระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นนายกของโลก ตามกาลอันสมควร (และ) ได้ทำหลังคาดอกไม้บูชา 
(ยกขึ้น) ไว้ที่ฉัตร ใน ๑๗๐๐ กัลป เราได้เสวยเทวรัชสมบัติ ไม , ไปสู่ 
ความเป็นมนุษย์เลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูป คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านอธิฉัตติยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อธิฉัตติยเถราปทาน. 

ลัมภาโรปกเถราปทานที่ ๒ (๑๔๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการยกเสาธง 

[๑๔๔] เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าธรรมทัสสี ผู้ประเสริฐกว่านระ นิพพานแล้ว 
เราได้ยกเสาธงขึ้นไว้ที่เจดีย์ แห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ให้นายช่าง 
สร้างบันไดสำหรับประชาชน จะได้ขึ้นสู่สถูปอันประเสริฐ แล้วถือเอา 
ดอกมะลิไปโปรยบูชาที่พระสถูป โอ พระพุทธเจ้า โอ พระธรรม โอ 
ความถึงพร้อมแห่งพระศาสดาหนอ เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การบูชาพระสถูป ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ได้ มีพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑๖ 
พระองค์ ทรงพระนามว่า ลูปสิ 1 ขะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 191 

ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระถัมภาโรปกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ถมภาโรปกเถราปทาน 
เวทิการกเถราปทานที่ ๓ (๑๔๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการกระทำที่บูชา 

[๑๔๕] เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าปิยทัสสี ผู้สูงสุดกว่านระนิพพานแล้ว เรามี 
จิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้กระทำที่บูชาพระพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยแก้วมณี 
แล้ว ได้กระทำการฉลองอย่างมโหฬาร ครั้นทำการฉลองที่บูชาแล้ว เรา 
ได้ทำกาลกิริยา ณ ที่นั้น เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ ความเป็นเทวดาหรือ 
มนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ เทวดาทั้งหลาย ย่อมทรงแก้วมณีไว้ในอากาศ 
นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัลปที่ ๑๖๐๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
ราช ๓๒ พระองค์ ทรงพระนามว่ามฌิปภา มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเวทิการกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เวทิการกเถราปทาน. 

สปริวาริยเถราปทานที่ ๔ (๑๔๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายไพรทีไม้จันทน์ 

[๑๔๖] พระชินสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเชษฐบุรุษของโลก ผู้ประเสริฐกว่า 
นระ รุ่งเรืองดังกองอัคคี ปรินิพพานแล้ว เมื่อพระมหาวีรเจ้านิพพานแล้ว 
ได้มีสถปดันกว้างใหฌ่ ชนทั้งหลาย เอาสิ่งของลันจะพึงถวายเข้าไปตั้งไว้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 192 

ที่สถูป ในห้องพระธาตุอันประเสริฐสุด ในกาลนั้น เรามีจิตเลื่อมใส 
มีใจโสมนัสได้ทำไพรที่ไม้จันทน์อันหนึ่ง อันสมบูรณ์แก , สถูปและถวายธูป 
และของหอม ในภพที่เราเกิด คือ ในความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ เราไม , 

เห็นความที่เราเป็นผู้ตํ่าทรามเลย นี้เป็นผลแห่งบุญกรรมในกัลปที่ ๑๕๐๐ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ พระองค์ ทรงพระนามว่า สมัตตะ 
ทุกพระองค์ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสปริวาริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สปริวาริยเถราปทาน. 

อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๑๔๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาดอกผักตบ 

[๑๔๗] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ทรงเกื้อกูลแก , โลก สมควรรับ 
เครื่องรับบูชา นิพพานแล้ว ได้มีการฉลองพระสถูปอย่างมโหฬาร เมื่อ 
การฉลองพระสถูปแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้แสวงหา 
คุณอันยิ่งใหญ่เป็นไปอยู่ เราเอาดอกผักตบไปบูชาที่พระสถูป ในกัลปที่ ๙๔ 
แต่กัลปนี้เราบูชาพระสถูปด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูปด้วยดอกไม้ในกัลปที่๙แต่ 
กัลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๘๕ พระองค์ ทรงพระนามเหมือนกันว่า 
โสมเทวะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุปมาปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุมมาปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 193 

อนุโลมทายกเถราปทานที่ ๖ (๑๔๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการกระทำไพรทีโพธิพฤกษ์ 

[๑๔๘] เราได้ทำไพรทีที่โพธิพฤกษ์แห่งพระมุนีพระนามว่าอโนมทัสสี เราใส่ก้อน 
ปูนขาวแล้ว ได้ทำกรรมด้วยมือตนเอง พระศาสดาพระนามว , าอโนมทัสสี 
ผู้อุดมกว่านระ ทอดพระเนตรเห็นกุศลกรรมที่เราทำแล้วนั้น ประทับอยู่ 
ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า ด้วยกรรม คือ การใส่ปูน 
ขาวนี้ และด้วยการตั้งเจตนาไว้ผู้นี้จะได้เสวยสมบัติแล้ว จักทำที่สุด 
ทุกข์ได้ เราเป็นผู้มีสีหน้าผ่องใส มีอารมณ์เดียว มีจิตมั่นคง ทรงกาย 
ที่สุดไว้ในพระศาสนาแห่งพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๑๐๐ แต่กัลป 
นี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชพระนามว่าสัมปัสสนะ บริบูรณ์ ไม่ 
บกพร่อง มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอนุโลมทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อนุโลมทายกเถราปทาน. 

มรรคทายกเถราปทานที่ ๗ (๑๔๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการกระทำหนทาง 

[๑๔๙] พระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุเสด็จขึ้นสู่ท่านั้าแล้ว เสด็จดำเนินไปสู่ป่า เรา 
ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ 
พระองค์นั้น จึงได้ถือเอาจอบและป้งกี๋มาปราบหนทางให้ราบเรียบ เราได้ 
บังคมพระศาสดาแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใส ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เรา 
ได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย ในกัลปที่ ๕๗ 
แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมประชาชนพระองค์หนึ่ง มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 194 

พระนามว่าสุปปพุทธะ เป็นผู้นำ เป็นใหญ่กว่านระ คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านมรรคทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มรรคทายกเถราปทาน. 

ผลกทายกเถราปทานที่ ๘ (๑๔๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายแผ่นกระดาน 

[๑๕๐] เราเป็นนายช่างทำยานอยู่ในเมือง เป็นผู้ศึกษาดีในกรรมของช่างไม้ เราได้ 
ทำแผ่นกระดานด้วยไม้จันทน์ถวายแด'พระส้มพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุของ 
โลก วิมานอันบุญกรรมนิรมิตดีแล้วด้วยทองคำนี้ ย่อมสว่างไสว ยาน 
ช้าง ยานม้า อันเป็นยานทิพย์ ปรากฏแก , เรา ปราสาทและวอ และ 
แล้วอันประมาณมิได้ ย่อมบังเกิดแก่เราตามปรารถนา นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายแผ่นกระดาน ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายแผ่นกระดาน , ใด 
ด้วยการถวายแผ่นกระดานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
แผ่นกระดาน , ในกัลปที่ ๕๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ 
ทรงพระนามว , าภวนึมมิตะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราได้ 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ผลกทายกเถราปทาน. 

วฏังสกิยเถราปทานที่ ๙ (๑๔๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงมาลัย 

[๑๕๑] พระสยัมคูผู้'ไม่พ่ายแพ้ มีพระนามชื่อว่าสุเมธ เมื่อทรงพอกพูนวิเวก จึง 
เสด็จเข้าป่าใหญ่ เราเห็นดอกไม้ช้างน้าวคำลังบาน จึงเอามาร้อยเป็นพวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 195 

มาลัย บูชาแด่พระพุทธเจ้า ผู้เป็นนายกของโลกเฉพาะพระพักตร์ ใน 
กัลปที่ ๓ หมื่น แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วย 
การบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๑๙๐๐ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ พระองค์ ทรงพระนามว่านิมมิตะ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
ส้มสิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวฏังสกิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วฏังสกิยเถราปทาน. 

ปัลลังกทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๕๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบัลลังก์ 

[๑๕๒] ก็เราได้ถวายบัลลังก์พร้อมทั้งผ้าสำหรับปิดเบื้องบน (เพดาน) แด่พระผู้มี 
พระภาคพระนามว่าสุเมธ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ ในกาลนั้น บัลลังก์ 
นั้น ได้เป็นบัลลังก์ประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการ รู้ความดำริของเรา 
ย่อมเกิดขึ้นแก , เราทุกเมื่อ ใน ๓ หมื่นกัลปแต่กัลปนี้เราได้ถวายบัลลังก์ 
ใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลการถวาย 
บัลลังก์ ในกัลปที่ ๒ หมื่น แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ พระองค์ 
ทรงพระนามว่าสุวรรณภา ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปัลลังกทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัลลังกทายกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อธิฉัตติยเถราปทาน ๒. ถมภาโรปกเถราปทาน 

๓. เวทิการกเถราปทาน ๔. สปริวาริยเถราปทาน 

๕. อุมมาปุปผิยเถราปทาน ๖. อนุโลมทายกเถราปทาน 

๗. มรรคทายกเถราปทาน ๘. ผลกทายกเถราปทาน 

๙. วฏังสกิยเถราปทาน ๑๐. ปัลลังกทายกเถราปทาน 

บัณฑิตประกาศคาถา ๕๖ คาถา. 

จบ ฉัตตวรรคที่ ๑๕. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 197 

พันธุชีวกวรรคที่ ๑๖ 
พันธุชีวกเถราปทานที่ ๑ (๑๕๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงมาลัยดอกชะบา 
[๑๕๓] เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขี ผู้ , ปราศจากมลทินบริสุทธิ”ผอง , ใส 
ไม่ขุ่นมัวดังพระจันทร์ มีความเพลิดเพลินและภพสิ้นแล้ว ทรงข้ามตัณหา 
ในโลกแล้ว ผู้ยังหมู , ชนให้ดับ ทรงข้ามเองแล้วยังหมู , ชนให้ข้าม เป็นมุนี 
เพ่งฌานอยู่ในป่า มีจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นด้วยดี เราร้อยดอกชะบา 
หลายดอกไว้ในเสันด้ายแล้ว บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิขีผู้เป็นเผ่า 
พันธุของโลก ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมในกาลนั้น ด้วยกรรม 
นั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๗ แต่กัลปนี้เรา 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่าสมันตจักษุ เป็นจอมมนุษย์ มีบริวาร 
มาก มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระพันธุชีวกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พันธุชีวกเถราปทาน. 

ตัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๑๕๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการทำความสะอาดต้นโพธ 
[๑๕๔] เราเป็นผู้ประกอบในการทำกรรมของบุคคลอื่น ได้ทำความผิดเพียบพร้อม 
ด้วยภัยและเวร จึงวิ่งหนีไปตามชายป่า ได้เห็นต้นไม้มีดอกเป็นกลุ่มก้อน 
บานสะพรั่ง จึงถือเอาดอกมันแดงไปเกลี่ยลงที่โพธิฤกษ์ ได้กวาดไม้แค 
ฝอย อันเป็นไม้โพธอันอุดมนั้นแล้ว เข้าไปมั่งคู้บัลลังก์ (ขัดสมาธิ) ที่ 
โคนโพธ ชนทั้งหลายแสวงหาทางไปอย่ ได้มาส่ที่ , ใกล้เรา และเราเห็นชน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 198 

เหล่านั้น ณ ที่นั้นแล้ว คำนึงถึงโพธิพฤกษ์อันอุดมและเรามีใจผ่องใส 
ไหว้โพธิพฤกษ์แล้ว ตกลงในเหวที่น่ากลัวอันถึกหลายชั่วลำตาล ในกัลป 
ที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาโพธิพฤกษ์ด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาโพธิพฤกษ์และ , ในกัลปที่ ๓ แต่ 
กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิราช ทรงพระนามว่าส้มมสิตะ ทรงสมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตัมพปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตัมพปุปผิยเถราปทาน. 

วีถิสัมมัชชกเถราปทานที่ ๓ (๑๕๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการกวาดถนนยกธง 

[๑๕๕] เราได้เห็นพระส้มพุทธเจ้าผู้นำของโลก เป็นจอมสัตว์ประเสริฐกว่านระ มี 
พระรัศมีเปล่งปลั่งดังพระอาทิตย์อุทัยเหลืองอร่ามเหมือนพระจันทร์ เสด็จ 
ดำเนินไปเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ ภิกษุสงฆ์ ๖๘๐๐๐ ล้วนเป็นพระ 
ขีณาสพแวดล้อม เราจึงกวาดถนนนั้น ในเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้นำของโลก 
เสด็จไป ได้ยกธงขึ้นที่ถนนนั้น ด้วยจิตอันเลื่อมใส ในกัลปที่ ๙๑ แต่ 
กัลปนี้เราได้ยกธงใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายธงในกัลปที่ ๔ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระราชามีพลมาก สมบูรณ์ 
ด้วยอาการทั้งปวง ปรากฏชื่อว , าสุธชะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวีถิสัมมัชชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วีถิสัมมัชชกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 199 

กักการุปูชกเถราปทานที่ ๔ (๑๕๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกฟิกทิพย์ 

[๑๕๖] เราเป็นเทพบุตร ได้บูชาพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกพระนามว่าสิขี ได้ถือ 
เอาดอกฟิกทิพย์'ใปบูชาแด่พระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ 
บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 
เป็นผลแห่งพุทธบูชา และ , ในกัลปที่ ๙ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิราช 
มีพระนามว่าสัตตุตตมะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกักการุปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการ ฉะนี้แล. 

จบ กักการุปูชกเถรไปทาน. 

มันทารวปุปผปูชกเถราปทานที่ ๕ (๑๕๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมนทาวัน 

[๑๕๗] เราเป็นเทพบุตร ได้บูชาพระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกพระนามว่าสิขี ได้บูชา 
แด่พระพุทธเจ้าด้วยดอกมนทารพ พวงมาลัยทิพย์เป็นหลังคาบังร่มในพระ 
ตถาคตตลอด ๗ วัน ชนทั้งปวงมาประชุมกันมนัสการพระตถาคต ใน 
กัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๑๐ แต่ 
กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมีนามว่าชุดึนธระ สมบูรณ์ด้วยแก้ว 
๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมันทารวปุปผปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มันทารวปุปผปูชกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 200 

กทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๑๕๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกระทุ่ม 

[๑๕๘] มีภูเขาชื่อกุกกุฏะอยู่ในที่ไม , ไกลแต่ภูเขาห่มวันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๗ 
องค์อยู่ใกล้เชิงภูเขานั้น เราเห็นต้นกระทุ่มมีดอกบาน ดังพระจันทร์ขึ้นไป 
บนท้องฟ้า จึงประคองด้วยมือทั้งสอง บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง ๗ องค์ 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระปัจเจก 
พุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ 
ทรงพระนามว , าปุปผะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกทัมพปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กทัมพปุปผิยเถราปทาน. 

ติณสูลกเถราปทานที่ ๗ (๑๕๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิซ้อน 

[๑๕๙] มีภูเขาชื่อภูตคณะอยู่ในที่ไม , ไกลแต่ภูเขาห่มวันต์ พระชินปัจเจกพุทธเจ้า 
องค์หนึ่ง สละโลกแล้วมาอยู่ ณ ภูเขานั้น เราถือเอาดอกมะลิซ้อนไปบูชา 
แด่พระพุทธเจ้า เราไม่ตกลงในจตุราบายตลอด ๙ หมื่นกัลป (แสนก็'ลป 
หย่อนหนึ่ง) ในกัลปที่ ๑๑ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
พระองค์หนึ่ง มีพระนามว่าธรณีรุหะ สมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติณสูลกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติณสูลกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 201 

นาคปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๑๕๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกสารภีที่ทางเสด็จ 

[๑๖๐] (เราเป็น) พราหมณ์มีนามชื่อว่าสุวัจฉะ เป็นผู้รู้จบมนต์แวดล้อมด้วยพวก 
ศิษย์ของตน อยู่ ณ ระหว่างภูเขา พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้ 
สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์ทรงประสงค์จะรื้อถอน (ช่วยเหลือ) เรา 
จึงเสด็จมายังสำนักเรา เสด็จจงกรมอยู่บนเวหาส เหมือนประทีปอันโพลง 
ฉะนั้น ทรงทราบว่าเรายินดีแล้ว บ่ายพระพักตร์กลับไปทางทิศประจิม 
ก็เราได้เห็นความอัศจรรย์อันไม่เคยมี ขนพองสยองเกล้านั้นแล้ว ได้เก็บ 
เอาดอกสารภีไปโปรยลงที่ทางเสด็จไป ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้เราโปรย 
ดอกไม้ใดด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น เราไม่เข้าถึงทุคติเลย ในกัลปที่ ๓๑ 
แต่กัลปนี้ เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช มีพระนามว่ามหารถะ สมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระนาคปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นาคปุปผิยเถราปทาน. 

ปุนนาคปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๑๕๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบุนนาค 

[๑๖๑] เราเป็นนายพรานเข้าไปสู่ป่าใหญ่ ได้เห็นดอกบุนนาคกำลังบาน จึงระลึก 
ถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ได้เก็บเอาดอกบุนนาคนั้นอันมีกลิ่นหอม 
ตระหลบอบอวลแล้ว ได้ก่อสถูปที่กองทรายบูชาแด่พระพุทธเจ้า ในกัลป 
ที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 202 

ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง มีนามว , าตโมนุทะ สมบูรณ์ด้วย 
แก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุนนาคปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน. 

กุมุททายกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๖๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบัวโกมุท 

[๑๖๒] ณ ที่ใกล้ภูเขาทิมวันต์ มีสระใหญ่สระหนึ่ง (สระธรรมชาติ) ดาดาษด้วย 
ดอกปทุม (บัวหลวง) และดอกอุบล (บัวเขียว) สะพรั่งด้วยดอกปุณ 
ฑริก (บัวขาว) ในกาลนั้น เราเป็นนกมีนามชื่อว่ากุกกุฏะ อาศัยอยู่ 
ใกล้สระนั้น เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัตร ฉลาดในบุญและมิใช่บุญ พระ 
มหามุนีพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก สมควรรับเครื่องบูชา เสด็จ 
สัญจรไปในที่ไม , ไกลสระนั้น เราหักดอกบัวโกมุทน้อมถวายแด่พระองค์ 
พระองค์ทรงทราบความดำริของเราแล้วทรงรับไว้ ครั้นเราถวายทานแล้ว 
และอันกุศลมูลตักเตือน เราไม , ได้เข้าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ในกัลป 
ที่ ๑๖๐๐ แต่กัลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ พระองค์ พระเจ้าจักรพรรดิ 
เหล่านี้มีพระนามว่าวรุณ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุมุททายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุมุททายกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. พันธุชีวกเถราปทาน ๒. ตัมพปุปผิยเถราปทาน 

๓. วีถิสัมมัชชกเถราปทาน ๔.กักการุปูชกเถราปทาน 

๕. มันทาวรปุปผปูชกเถราปทาน ๖. กทัมพปุปผิยเถราปทาน 

๗. ติณสูลกเถราปทาน ๘. นาคปุปผิยเถราปทาน 

๙. ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน ๑๐. กุมุททายกเถราปทาน 

บัณฑิตกล่าวคาถาไว้ ๕๖ คาถา. 

จบ พันธุชีวกวรรคที่ ๑๖. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 204 
สุปาริจริยวรรคที่ ๑๗ 
สุปาริจริยเถราปทานที่ ๑ (๑๖๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบำรุงพระศาสดา 

[๑๖๓] พระผู้มีพระภาคผู้เป็นจอมสัตว์ ประเสริฐกว่านระ มีพระนามว่าปทุม ผู้ 
มีพระจักษุ เสด็จออกจากป่าใหญ่แล้ว ทรงแสดงธรรมอยู่ ในขณะนั้น 
ได้มีการประชุมแห่งเทวดาทั้งหลาย ในที่ไม , ไกลพระผู้มีพระภาค เทวดา 
ทั้งหลายมาประชุมกันด้วยกิจบางอย่าง ได้เห็นอย่างแจ้งชัด เราได้ทราบ 
(ได้ยิน) พระสุรเสียงที่ทรงแสดงอมฤตธรรมของพระพุทธเจ้า มีจิต 
เลื่อมใสมีใจโสมนัส ปรบมือแล้วเข้าไปบำรุง เราเห็นผลแห่งการบำรุง 
พระศาสดาที่ประพฤติด้วยดี ใน ๓๐,00๐ กัลป เราไม , เข้าถึงทุคติเลย ใน 
กัลปที่ ๒,๙๐๐ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ มีนามว่าสมลังกตะ ทรงสมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณสมบัติเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุปาริจริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุปาริจริยเถราปทาน. 

กณเวรปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๑๖๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกชบาถวาย 

[๑๖๔] พระผู้มีพระภาค พระนามว่า สิทธัตถะเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่า 
นระ แวดล้อมด้วยพระสาวกทั้งหลาย เสด็จดำเนินไปสู่พระนคร เรา 
เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้คุ้มครองในภายในพระราชวัง เราเข้าไปใน 
ปราสาท ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้นำของโลก จึงถือ (เก็บ) เอาดอกชบา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 205 

ไปโปรยลงในภิกษุสงฆ์แยกพระพุทธเจ้าไว้แผนกหนึ่ง โปรยดอกชบาลง 
บูชายิ่งกว่านั้น ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอก 
ไม้ใด ด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในคัลป 
ที่ ๘๗ แต่คัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ ทรงพระนามว่ามหิทธิกะ 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกฌเวรปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กณเวรปุปผิยเถราปทาน 
ชัชชทายกเถราปทานที่ ๓ (๑๖๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะพร้าว 

[๑๖๕] ในปางก่อน เราได้ถวายผลไม้แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าติสสะ และ 
ได้ถวายผลมะพร้าวที่สมตติก้นว่าควรเคี้ยว ครั้นถวายผลมะพร้าวนั้นแด่พระ 
พุทธเจ้า พระนามว , าดึสสะ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงแล้ว ย่อมบันเทิง 
มีความประสงค์สิ่งที่ต้องการก็เข้าถึง (ได้) ตามปรารถนา ในกัลปที่ ๙๒ 
แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ในก้ลปที่๓๑แต่ก้ลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักร 
พรรติราช มีพระนามว่าอินทสมะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มี 
พลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ 
ทราบว่า ท่านพระขัชชทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชัชชทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 206 

เทสปูชกเถราปทานที่ ๔ (๑๖๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาสถานที่ 

[๑๖๖] ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ผู้ประเสริฐกว่า 
นระ เสด็จขึ้นสู่เวหาส เสด็จไปในอากาศ พระศาสดามหามุนี เหาะขึ้น 
ไปประทับอยู่ ณ ประเทศใด เรามีจิตเลื่อมใสได้บูชาประเทศนั้น ด้วยมือ 
ทั้งสองของตน ในกัลปที่ ๑๘๐๐ แต่กัลปนี้เราได้เห็นพระมหามุนีใด 
ด้วยการเห็นนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาประเทศ ใน 
กัลปที่ ๑๑๐๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า โคสุชาต 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
ส้มสิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเทสปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เทสปูชกเถราปทาน 
กณิการฉทนึยเถราปทานที่ ๕ (๑๖๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยร่มดอกกรรณิการ์ 

[๑๖๗] พระส้มพุทธเจ้าพระนามว , าเวสสภู เชษฐบุรุษของโลก ผู้ประเสริฐกว่า 
นระ เป็นมุนี เสด็จเข้าป่าใหญ่เพื่อทรงพักกลางวัน เวลานั้น เราเก็บ 
เอาดอกกรรณิการ์มาทำเป็นร่ม ได้ทำหลังคา (เพดาน) ดอกไม้บูชาแด่ 
พระพุทธเจ้าในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ 
๒๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ ๘ พระองค์ ทรงพระนาม 
ว่าโสณณาภา ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกณิการฉทนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กณิการฉทนึยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 207 

สัปปิทายกเถราปทานที่ ๖ (๑๖๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนยใส 

[๑๖๘] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าผุสสะ ผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้ประเสริฐ ทรง 
ยังมหาชนให้ดับ เสด็จดำเนินไปตามถนน พระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึง 
สำนักของเราโดยลำดับ ลำดับนั้น เรารับบาตรแล้ว ได้ถวายเนยใส 
และนํ้ามัน ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ถวายเนยใสใดในกาลนั้น 
ด้วยการถวายเนยใสนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเนย 
ใส ในกัลปที่ ๕๖ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง 
พระนามว่าสโมทกะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัปปิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัปปิทายกเถราปทาน. 

ยุธิกปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๑๖๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกเข็ม 

[๑๖๙] เราเที่ยวไปตามกระแสนั้า ใกล้ส่งแม่นั้าชันทภาคา ณ ที่นั้น เราได้เห็น 
พระสย้มภูผู้ดังพระยาไม้รังกำลังมีดอกบาน เราจึงถือเอาดอกเข็มเข้าไปเฝ็า 
พระมหามุนี เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้บูชาแด่พระพุทธเจ้า 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๖๗ แต่ 
กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า สามุทธระ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
สัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระยุธิกพุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ยุธิกปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 208 

ทุสสทายกเถราปทานที่ ๘ (๑๖๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้า 

[๑๗๐] ในกาลนั้น เราเป็นพระราชโอรสอยู่ในพระนครอันรื่นรมย์ ชื่อติวรา 
เราได้ผ้าอันเป็นเครื่องบรรณาการแล้ว ได้ถวายแด่พระผู้มีพระภาคผู้สงบ 
ระงับ พระผู้มีพระภาคพระนามว่า สิทชัตถะทรงรับแล้ว ทรงลูบคลำผ้า 
ด้วยพระหัตถ์ ครั้นทรงรับแล้ว เสด็จเหาะขึ้นสู่นภากาศ เมื่อพระผู้มี 
พระภาคเสด็จไป ผ้าตามไปเบื้องหลังพระปฤษฎางค์ เรายังจิตให้เลื่อมใส 
ในพระองค์ว่า พระพุทธเจ้าเป็นอัครบุคคลหนอ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้ถวายผ้าใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผ้านั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้า ในกัลปที่ ๖๗ แต่กัลปนี้ในกาลนั้น 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นจอมมนุษย์ มีพระนามว่าบริสุทธ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระทุสสทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ทุสสทายกเถราปทาน. 

สมาทปกเถราปทานที่ ๙ (๑๖๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเรือนยอด 

[๑๗๑] ได้มีการประชุมอุบาสกเป็นอันมากในพระนครพันธุมดี เราเป็นหัวหน้า 
ของอุบาสกเหล่านั้น อุบาสกเหล่านั้นประพฤติตามปรารถนาของเรา เรา 
ประชุมอุบาสกทั้งหมดนั้น แล้วชักชวนในการทำบุญว่า เราทั้งหลายชัก 
ทำเรือนยอดเดียว (ศาลา) ถวายแก่สงฆ์ผู้เป็นบุญเขตอันสูงสุด เขา 
เหล่านั้นรับคำแล้ว ได้กระทำไปตามอำนาจความพอใจของเรา เราทั้งหลาย 
ช่วยกันสร้างเรือนยอดเดียวนั้นสำเร็จแล้ว ได้ถวายแด่พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าริปัสสี ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายเรือนยอดเดียวใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 209 

ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
เรือนยอดเดียว ในกัลปที่ ๕๙ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้เป็น 
จอมชนพระองค์หนึ่ง มีพระนามชื่อว่าอเวละ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนา เราได้ท้าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสมาทปกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สมาทปกเถราปทาน. 

ปัญชังคุลิยเถราปทานที่ ๑๐ (๑๗๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยของหอม 

[๑๗๒] เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคมหามุนี พระนามว , าดึสสะ ผู้เป็นนาถะของ 
โลก ประเสริฐกว่านระกำลังเสด็จเข้าพระคันธกุฎี อันเป็นพระวิหารสวย 
งาม จึงถือเอาของหอมและพวงดอกไม้ไปสู่สำนักพระชินเจ้า และเราเป็น 
ผู้มีศรัทธาน้อยในสัมพุทธเจ้า ได้ถวายบังคม ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้ 
เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยของหอมใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายบังคม ในกัลปที่ ๗๒ แต่กัลปนี้เราได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิราชมีนามว่าสยัมปกะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มี 
พลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปัญชังคุลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ป้ญจังคุลิยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สุปาริจริยเถราปทาน ๒. กณเวรปุปผิยเถราปทาน 

๓. ขัชชทายกเถราปทาน ๔. เทสปูชกเถราปทาน 

๕. กฌิการฉทนิยเถราปทาน ๖. สัปปิทายกเถราปทาน 

๗. ยุธิกปูปผิยเถราปทาน ๘. ทุสสทายกเถราปทาน 

๙. สมาทปกเถราปทาน ๑๐. ปัญชังคุลิยเถราปทาน 

มีคาถา ๕๔ คาถา ฉะนี้แล. 

จบ สุปาริจริยวรรคที่ ๑๗ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกายอปทาน ภาค๑ - หน้าที่211 
กุมุทวรรคที่ ๑๘ 

กุมุทมาลิยเถราปทานที่ ๑ (๑๗๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัวโกมุท 

[๑๗๓] ณ ที่ใกล้ภูเขาห่มวันต์ มีสระใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง (ตามธรรมชาติ) เราเป็น 
ผีเสื้อนํ้าที่ดุร้าย มีกำลังมาก อยู่ในสระใหญ่นั้น ดอกโกมุทอันบานโต 
ประมาณเท่าจักร เกิดอยู่ในสระใหญ่นั้น และในกาลนั้น เราเก็บดอก 
โกมุท (ที่มีเมล็ดไว้) อันเป็นที่ประชุมแห่งเมล็ดไว้ ก็พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าอัตถทัสสี ผู้จอมสัตว์ประเสริฐกว่านระ ทรงเห็นดอกโกมุท 
อันหดหู่(งอ)จึงเสด็จมาในสำนักของเราเราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์เสด็จเข้ามา จึงหยิบดอกโกมุททั้งหมดบูชา 
(ถวาย) แด่พระพุทธเจ้า ในกาลนั้น ดอกไม้ที่ภูเขาห่มวันต์มีอยู่เท่าใด 
พระตถาคตประกอบด้วยดอกไม้เท่านั้นเป็นหลังคาบังร่มเสด็จไป ในกัลปที่ 
๑๘๐๐ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๑๕ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นจอมชน ทรงพระนามว่า สหัสสรถะ มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุมุทมาลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุมุทมาลิยเถราปทาน. 

นิสเสณีทายกเถราปทานที่ ๒ (๑๗๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการสร้างบันได 

[๑๗๔] เราได้สร้างบันไดสำหรับเสด็จขึ้นปราสาทถวาย แด'พระผู้มีพระภาคพระ 
นามว่าโกณฑัญญะ ผู้เป็นนาถะของโลก ผู้คงที่ ด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 212 

เราได้เสวยสมบัติแล้ว ทรงกายอันเป็นที่สุดไว้ในพระพุทธศาสนา ของ 
สัมมาส้มพุทธเจ้า ในกัลปที่ ส) ๑, ๐๐๐ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิราช ๓ พระองค์ 
ทรงพระนามว , าสัมพหุละ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนึสเสณีทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นิสเสณีทายกเถราปทาน. 

รัตติยปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๑๓๗) 

ว่าด้วยผลการถวายดอกอัญชัญ 

[๑๗๕] ในกาลก่อน เราเป็นนายพรานเนื้ออยู่ในป่าใหญ่ ได้เห็นพระพุทธเจ้า 
พระนามว่าริปัสสี ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ เราเห็นต้นอัญชัญ 
เขียวที่ขึ้นอยู่บนแผ่นดิน มีดอกบานอยู่กลางคืน จึงถอนขึ้นพร้อมทั้งราก 
น้อมเข้าไปถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ ในกัลปที่ ๙๑ แต่ 
กัลปนี้เราได้ถวายดอกไม้ใด ด้วยการถวายดอกไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้ และ , ในกัลปที่ ๘ แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าสุปปสันนะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณสมบัติเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระรัตติยปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ รัตติยปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 213 

อุทปานทายกเถราปทานที่ ๔ (๑๔๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบ่อนํ้า 

[๑๗๖] เราได้ทำ (ขุด) บ่อนํ้าถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่า วิปัสสี และ 
ในกาลนั้น เราได้ถือเอาบิณฑบาตไปมอบถวาย ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายบ่อนั้า คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุทปานทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ อุทปานทายกเถราปทาน. 

สึหาสนทายกเถราปทานที่ ๕ (๑๗๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาของหอม 

[๑๗๗] เมื่อพระโลกนาถผู้เป็นนายกพระนามว่าปทุมุตระ เสด็จนิพพานแล้ว เรา 
มีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ถวายอาสนะทอง และได้บูชาด้วยของหอม 
และดอกไม้เป็นอันมาก ด้วยคิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงนำสุขในปรโลก 
มาให้ ชนเป็นอันมากทำการบูชาในพระองค์แล้ว ย่อมดับ (เย็นใจ) 

เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไหว้โพธิพฤกษ์อันอุดมแล้ว ไม , ได้เข้าถึง 
ทุคติเลย ตลอดแสนก็'ลป ในกัลปที่ ๑๕๐๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๘ พระองค์ พระเจ้าจักรพรรดิราชเหล่านั้น ทรงพระนาม 
เหมือนกันว่า สิลุจจยะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสึหาสนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล 
จบ สีหาสนทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 214 
มัคคทัตติกเถราปทานที่ ๖ (๑๗๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกไม้ 

[๑๗๘] พระผู้มีพระภาคพระนามว่า อโนมหัสสี ผู้จอมสัตว์ประเสริฐกว่านระ 
เสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง เพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบัน เมื่อพระผู้มีพระภาค 
ยกพระบาทขึ้น ดอกไม้ตั้งอยู่บนพระเศียรแห่งพระพุทธเจ้าผู้งาม เรามีจิต 
เลื่อมใส มีใจโสมนัส ถวายบังคมแล้ว'โปรยดอกไม้'ในกัลปที่ ๒ หมื่น 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๕ พระองค์ทรงพระนามว่า ปุปผฉทนิยะ 
มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมัคคทัตติกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มัคคคทัตดึกเถราปทาน 
เอกทีปิยเถราปทานที่ ๗ (๑๗๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป 

[๑๗๙] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ถวายประทีปดวงหนึ่งไว้ที่ไม้สนอันเป็น 
โพธิพฤกษ์อันอุดม ของพระมุนีพระนามว่าปทุมุตระ ในภพที่เกิด เมื่อ 
การสั่งสมบุญเกิดแล้ว เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายประทีป 
ในกัลปที่ ๑๖๐๐๐ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ ทรง 
พระนามว่าจันทาภา มีพลมากคุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกทีปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกทีปิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 215 

มณิปูชกเถราปทานที่ ๘ (๑๗๘) 

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา 

[๑๘๐] แม่นํ้าสายหนึ่งไหลผ่านไปภายในภูเขาหิมวันต์ ในกาลนั้น พระสยัมภูพุทธ 
เจ้าประทับอยู่ในเขตใกล้แม่นํ้านั้น เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้เอา 
บัลลังก์แก้วอันวิจิตรด้วยดี เป็นที่รื่นรมย์ใจ ไปบูชาแด่พระพุทธเจ้า ใน 
กัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาบัลลังก์แก้ว , ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , 

รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา และ , ในกัลปที่ ๑๒ แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิราช ๘ พระองค์ ทรงพระนามเหมือนกันว่าสตรังสี มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า พระมฌิปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบมฌิปูชกเถราปทาน. 

ติกิจฉกเถราปทานที่ ๙ (๑๗๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายยา 

[๑๘๑] เราเป็นหมอผู้ศึกษาดี อยู่ในนครพันธุมดี เป็นผู้นำสุขมาให้แก่มหาชน 
ผู้ได้รับความทุกข์เดือดร้อน (กระสับกระส่าย) ในกาลนั้น เราเห็นพระ 
สมณะผู้มีศีล ผู้รุ่งเรืองใหญ่ ป่วยไข้ มีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้ถวาย 
ยาบำบัดไข้ พระสมณะผู้สำรวมอินทรีย์อุปัฏฐากของพระริป้สสึสัมมาสัม 
พุทธเจ้า มีนามชื่อว่าพระอโสก หายจากโรคด้วยยานั้นแล ในกัลปที่ ๙๑ 
แต่กัลปนี้เราได้ถวายยาใด ด้วยการถวายยานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายยา และ , ในกัลปที่ ๘ แต่ภัทรกัลปนี้เราได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก พระนามว่า 
สัพโพสถ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติกิจฉกเถระได้กล่าวคาถานี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติกิจฉกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 216 

สังฆุปัฏฐากเถราปทานที่ ๑๐ (๑๘๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการอุปัฏฐาก 

[๑๘๒] เราเป็นคนรักษาอาราม ในพระผู้มีพระภาค พระนามว่าวิปัสสี เรามีจิต 
เลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้อุปัฏฐากพระสงฆ์ผู้อุดม ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งอุปัฏฐาก ในกัลปที่ ๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก พระนามว , าสโมตถกะ คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสังฆุปัฏฐากเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบสังฆุปัฏฐากเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. กุมุทมาลิยเถราปทาน ๒. นิสเสณีทายกเถราปทาน 

๓. รัตติยปุปผิยเถราปทาน ๔. อุทปานทายกเถราปทาน 

๕. สึหาสนทายกเถราปทาน ๖. มัคคทัตติกเถราปทาน 

๗. เอกทีปิยเถราปทาน ๘. มฌิปูชกเถราปทาน 

๙. ติกิจฉกเถราปทาน ๑๐. สังฆุปัฏฐากเถราปทาน 

มีคาถา ๔๙ คาถา ฉะนี้แล 
จบกุมุทวรรคที่ ๑๘. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 217 

กุฏปุปผิยวรรคที่ ๑๙ 
กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๑๘๑) 

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา 

[๑๘๓] เราเห็นพระผุสสส้มพุทธเจ้าผู้มีรัศมีเปล่งปลั่งดังทองคำ สว่างไสวไปทั่วทิศ 
ดังพระอาทิตย์ผู้อุดม เสด็จไปในอากาศ จึงเลือกเก็บดอกโมกหลวงที่บาน 
ทั้งดอกใหญ่และเล็ก เอามาจากต้น มาบูชาแด่พระองค์ เพราะเราเอาดอกไม้ 
บูชาในกัลปที่ ๙๒ แต่ภัทรกัลปนี้เราจึงไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ในกัลปที่ ๑๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๓ พระองค์ 
พระนามว่าปุปผิตะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุฏชปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบคุฏชปุปผิยเถราปทาน. 

พันธุชีวกเถราปทานที่ ๒ (๑๘๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกชะบา 

[๑๘๔] พระสยัมคูสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ ผู้อันสัตบุรุษ สรรเสริญ พระองค์ 
ประทับทั่งเข้าสมาธิอยู่ ณ ระหว่างภูเขา เราแสวงหาดอกบัวอย่างดีอยู่ในสระ 
ได้เห็นดอกชะบาอยู่ในที่ใกล้ เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส เอามือทั้งสอง 
ประคองเข้าไปเฝ็าพระโสภิตมหามุนี แล้วบูชาแด่พระองค์ เพราะเราได้เอา 
ดอกไม้บูชา ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราจึงไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ในกัลปที่ ๑๔ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 218 

ผู้เป็นจอมคน มีพลมาก พระนามว่าสมุทรกัปปะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระพันธุชีวกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พันธุชีวกเถราปทาน. 

โกตุมพริยเถราปทานที่ ๓ (๑๘๓) 

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา 

[๑๘๕] เรามีจิตร่าเริงยินดี เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคผู้อุดมกว่านรชน ซึ่งประทับนั่ง 
อยู่ ณ ระหว่างภูเขา โชติช่วงดังดอกกรรณิการ์ มีพระคุณประมาณมิได้ 
เหมือนทะเล เฟืองฟูดุจแผ่นดิน อันหมู , เทวดาห้อมล้อม ประหนึ่งจะเข้า 
ไปขอแบ่งสิ่งของ เราถือดอกไม้ ๗ ดอกและผ้าขนสัตว์อย่างดี เข้าไปบูชา 
แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งโลก เพราะเราได้เอา 
ดอกไม้บูชาในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราจึงไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ในกัลปที่ ๒๑ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง 
มีนามว่ามหาฒละ มีเดชมาก มีกำลังมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโกตุมพริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โกตุมพริยเถราปทาน. 

ปัญจหัตถิยเถราปทานที่ ๔ (๑๘๔) 

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา 

[๑๘๖] พระผู้มีพระภาคเชษฐบุรุษของโลก ผู้ประเสริฐกว่านรชน พระนามว่าติสสะ 
แวดล้อมด้วยพระสาวก เสด็จดำเนินอยู่ในถนน เราเป็นบุตรเพื่อความ 
สำเร็จประโยชน์ ถือดอกอบล ๕ ดอกยืนอย่ที่ทางสี่แยก ประสงค์จะให้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 219 

เครื่องบูชาอันพระพุทธรัศมีถูกต้องแล้ว ได้บูชาพระส้มพุทธเจ้าผู้อุดมกว่า 
สัตว์ มีพระรัศมีดังทองคำ กำลังเสด็จดำเนินอยู่ระหว่างตลาด เพราะเรา 
เอาดอกไม้บูชาในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราจึงไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๑๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๕ พระองค์ 
พระนามว่าสุลภสมมต ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีกำลังมาก คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปัญจหัตถิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัญจหัตถิยเถราปทาน. 

อิสิมุคคทายกเถราปทานที่ ๕ (๑๘๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายนี้าผึ้ง 

[๑๘๗] เราแม้จะอยู่ในปราสาท ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้มีพระ 
รัศมีเปล่งปลั่งดังพระอาทิตย์อุทัย มีพระรัศมีเหลืองอร่ามเหมือนพระจันทร์ 
สุกสะกาวราวกับดอกคุ่ม ให้เสวยถั่วฤาษี แล้วได้ถวายนี้าผึ้งอันไม่มีตัว 
แด่พระองค์ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลก เอานี้าผึ้งใส่บาตรของพระสาวก แห่ง 
พระพุทธเจ้าซึ่งมีประมาณแสนแปดหมื่น จนเต็มทุกๆ รูป ได้ถวายแด่ 
พระพุทธเจ้ามากกว่านั้น เราอันความเลื่อมใสแห่งจิตนั้นซึ่งเป็นกุศลมูล 
ตักเตือนแล้ว ไม , เข้าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ในกัลปที่ ๘๓๘๐๐ ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลมาก พระนามว่ามหิสมันตะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอิสิมุคคทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อิสิมุคคทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 220 

โพธิอุปัฏฐายกเถราปทานที่ ๖ (๑๘๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการบำรุงไม้โพธ 

[๑๘๘] เราเป็นคนตีตะโพนอยู่ในนครรัมมวดี เป็นผู้ประกอบการบำรุงไม้โพธอัน 
อุดมเป็นนิตย์ เราบำรุง ทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเช้า อันกุศลมูลตักเตือนแล้ว 
ไม่เช้าถึงทุคติเลยตลอด ๑๘๐๐ คัลป ในกัลปที่ ๑๕๐๐ เราได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิผู้เป็นอธิบดีแห่งชน มีพลมาก มีนามว , าทมถะ คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโพธิอุปัฏฐายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โพธิอุปัฏฐายกเถราปทาน. 

เอกจินติกเถราปทานที่ ๗ (๑๘๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการที่กุศลตักเตือน 

[๑๘๙] ในกาลใด เทวดาจะจุติจากหมู่เทพเพราะสิ้นอายุ ในกาลนั้น เทวดาผู้ 
พลอยยินดีย่อมเปล่งเสียงออก ๓ ประการว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ท่านจากนี่ 
จงไปสู่สุคติจงได้ความเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์แล้ว จงได้ศรัทธาชั้นเยี่ยม 
ในสัทธรรม ศรัทธาของท่านผู้ตั้งมั่นแล้วนั้นจงมั่นคงเป็นมูลไว้ อย่าคลอน 
แคลนในสัทธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศดีแล้ว ตลอดชีวิต ท่านจงกระท่า 
กุศลอันไม , มีความเบียดเบียน ไม่มีอุปธิด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ให้มาก 
แต่นั้นท่านก่อสร้างบุญ ท่าบุญนั้นด้วยทานให้มาก จงแนะนำแม้สัตว์อื่นๆ 
ให้ตั้งอยู่ในพรหมจรรย์ในสัทธรรม สัตว์อื่นๆ ผู้รู้'ตามความเป็นจริง พลอย 
ยินดีตามท่าน ผู้เป็นเทวดาล่วงเทวดา เพราะความอนุเคราะห์นี้ขอท่าน 
จงกลับมาบ่อยๆ นะในกาลนั้น เราเป็นผู้สลดใจอยู่ในหมู่เทวดาที่มาประชุม 
กัน ด้วยคิดว่า เราเป็นอะไรเล่า จุติจากนี่แล้วจึงจักไปยังกำเนิดมนุษย์ได้ 
ในกาลนั้น พระสมณะสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้อบรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 221 

อินทรีย์แล้ว มีนามชื่อว่าสุมนะ รู้ความสลดใจของเรา ปรารถนาจะช่วย 
เหลือเรา ท่านจึงมาในสำนักของเรา พรํ่าสอนอรรถธรรมแล้ว ยังเราให้ 
สลดใจ เราได้พีงคำของท่านแล้ว ทำให้จิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เราเพียง 
แต่ได้ถวายบังคมพระส้มพุทธเจ้าแล้ว ทำกาลกิริยา ณ ที่นั้น เรานั้นอัน 
กุศลมูลตักเตือนแล้ว ได้อุปบัติในเทวโลกนั้นเอง ไม , เข้าถึงทุคติเลยตลอด 
แสนกลป คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกจินดึกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกจินติกเถราปทาน. 

ติกรรฌิปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๑๘๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกเจต 

[๑๙๐] เราเป็นเทวดาแวดล้อมด้วยหมู , นางอัปสร ระลึกถึงบุรพกรรมได้ จึงระลึกถึง 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เรายังจิตของตนให้เลื่อมใส ลือดอกเจตภังคี 
๓ ดอก ไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้ประเสริฐกว่านรชนเพราะ 
เราได้เอาดอกไม้บูชาในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราจึงไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๗๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ 
เป็นผู้อุดม ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระดึกรรฌิปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติกรรฌิปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 222 

เอกจาริยเถราปทานที่ ๙ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมนทารพ 

[๑๙๑] ในการนั้น ได้มีเสียงประกาศกึกก้องในหมู , เทพเทวดาชั้นดาวดึงส์ว่าพระ 
พุทธเจ้าจะเสด็จนิพพานในโลก และพวกเราก็ยังมีราคะในเทวดาผู้เกิดความ 
สังเวช เพรียบพร้อมด้วยลูกศร คือความโศกเหล่านั้น เราเป็นผู้มี , ใจแข็ง 
ด้วยกำลังของตน ได้ไปในสำนักพระพุทธเจ้า เราถือดอกมนทารพที่นิรมิต 
รวบรวมไว้ไปบูชาแด , พระพุทธเจ้า ในเวลาใกล้จะปรินิพพาน ในกาลนั้น 
เทวดาและนางอัปสรทั้งปวงอนุโมทนาเรา เราไม่เข้าถึงทุคติเลยตลอดแสน 
กัลป ในหกหมื่นกัลป แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ องค์ มีพล 
มาก พระนามว่ามหามัลลชน คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกจาริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกจาริยเถราปทาน. 

ติวัณฏิปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๑๙๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้ต่างๆ 

[๑๙๒] เราทุกคนนั้นประชุมกัน เข้าไปเพ่งโทษพระเถระชื่ออภิภู ความเร่าร้อน 
ได้เกิดแก่พวกเราผู้เข้าไปเพ่งโทษ ในกาลนั้น พระเถระมีนามชื่อว่าสุนันทะ 
เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า พระนามว่าธรรมทัสสึผู้เป็นมุนีมาในสำนักของ 
เรา ในกาลนั้น ชนทั้งหลายที่อยู่ในสำนักของเรา ได้เอาดอกไม้มาให้เรา 
เราได้เอาดอกไม้นั้นบูชาพระสาวกทั้งหลาย เราทำกาลกิริยา ณ ที่นั้น แล้ว 
ก็เกิดขึ้นอีก เราไม , ได้ไปสู่รินึบาตเลยตลอด ๑๘๐๐ กัลป ในกัลปที่ ๑๓๐๐ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ พระองค์ พระนามว่าธมเกต ทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 223 

สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา 
๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติวัณฏิปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติ-วัณฏิปุปผิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. คุฏชปุปผิยเถราปทาน ๒. พันธุชีวกเถราปทาน 

๓. โกตุมพริยเถราปทาน ๔. ปัญจหัตถิยเถราปทาน 

๕. อิสิมุคคทายกเถราปทาน ๖. โพธิอุปัฏฐากเถราปทาน 

๗. เอกจินติกเถราปทาน ๘. ติกรรฌิปุปผิยเถราปทาน 

๙. เอกจาริยเถราปทาน ๑๐. ดึวัณฏิปุปผิยเถราปทาน 

ท่านประกาศคาถาไว้ ๖๐ คาถา 
จบ คุฏชปุปผิยวรรคที่ ๙. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 224 

ตมาลปุปผิยวรรคที่ ๒๐ 
ตมาลปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๑๙๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคูณ 

[๑๙๓] วิมานของเราที่บุญกรรมนิรมิตให้ เปรียบด้วยไม้เท้าของเทวดา มีเสาทอง 
๘๔๐๐๐ เสา เรามีจิตผ่องใส ถือเอาดอกคูณไปบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระ 
นามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลกในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรม 
ใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
ในกัลปที่ ๒๐ แต่กัลปนั้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ทรงพระนาม 
ว่าจันทดึตตะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตมาลปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตมาลปุปผิยเถราปทาน. 

ติณสันถารทายกเถราปทานที่ ๒ (๑๙๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการทำหลังคา 

[๑๙๔] ในกาลเมื่อเราบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่า ได้เกี่ยวหญ้าถวายแด่พระศาสดา หญ้า 
ทั้งหมดนั้นเวียนไปทางเบื้องขวาแล้วตกลงที่แผ่นดิน เราถือเอาหญ้านั้นมา 
ลาดลงที่แผ่นดินดอนๆ และนำเอาใบตาล ๓ ใบมาทำเป็นหลังคา ถวายแด่ 
พระศาสดาพระนามว่าสิทธัตถะเทวดาและมนุษย์ณ ที่นั้นทรง (บูชา) พระ 
ศาสดาตลอด ๗ วัน ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายหญ้าใดในกาลนั้น 
ด้วยการถวายหญ้านั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายหญ้า ใน 
กัลปที่ ๖๕ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ ทรงพระนามว่า 
มหัทธนะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 225 

ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติณสันถารทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ ติณสันถารทายกเถราปทาน. 

ชัณฑผุลลิยเถราปทานที่ ๓ (๑๙๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการทำที่ขรุขระให้เรียบ 

[๑๙๕] พระสถูปของพระผู้มีพระภาคพระนามว , าผุสสะ มีอยู่ที่ป่ามหาวัน ในกาล 
นั้น ต้นไม้งอกขึ้น ณ ที่นั้น ฝูงช้างพากันมาหักกิน เราได้ทำที่ขรุขระให้ 
ราบเรียบ แล้วได้ใส่ก้อนปูนขาว เรายินดีด้วยคุณของพระผู้มีพระภาคพระ 
องค์นั้น ผู้เป็นที่เคารพของโลก ๓ ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ทำ 
กรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 
ใส่ก้อนปูนขาว ในกัลปที่ ๗๗ แต่กัลปนี้ ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ พระ 
องค์ ทรงพระนามว่าชิตเสนะ สมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชัฌฑผุลลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชัณฑผุลลิยเถราปทาน 
อโสกปูชกเถราปทานที่ ๔ (๑๙๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกอโศก 

[๑๙๖] ในกาลนั้น มีพระราชอุทยานอยู่ในพระนครติปูระ อันน่ารื่นรมย์ เราเป็นคน 
รักษาพระราชอทยานอย่ในนครนั้น เป็นคนรับใช้ของพระราชา พระสยัมภ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 226 

มีพระนามชื่อว่าปทุม เป็นง่อยเปลี้ย (สปฺปโต) พระฉายาไม , ละพระองค์ 
ผู้เป็นมุนี ซึ่งประทับนั่งบนดอกบัวขาว เราเห็นอโศก มีดอกบานเป็นกลุ่มๆ 
(พวงช่อ) น่าดูนัก จึง (หัก) บูชาแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุม ผู้อุดม 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๗๐ แต่ 
กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๖ พระองค์ ทรงพระนามว่าอรณ์ฌูชหะ 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอโสกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อโสกปูชกเถราปทาน. 

อังโกลกเถราปทานที่ ๕ (๑๙๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกปรู 

[๑๙๗] เราเห็นต้นปรู มีดอกบานสะพรั่ง ดอกสวยงามเป็นพวงๆ จึงได้เก็บดอกไม้ 
นั้นไปในสำนักพระพุทธเจ้า สมัยนั้น พระมหามุนีพระนามว่าสิทธัตถะ 
ทรงหลีกเร้นอยู่ในที่ลับ เราจึงบูชาเครื่องบูชาแล้ว โปรยดอกไม้ลงในลี้า 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชา 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๓๖ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าเทวคัชชิตะ ทรงสมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอังโกลกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อังโกลกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 227 

กิสลยปูชกเถราปทานที่ ๖ (๑๙๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยใบไม้อ่อน 

[๑๙๘] สวนดอกไม้ของเรามีอยู่ในนครทวารวดี ในสวนดอกไม้ นั้นมีบ่อนา และ 
เป็นที่งอกงามแห่งต้นไม้ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ 
ผู้กล้าแข็งด้วยกำลังของพระองค์ ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไรๆ พระองค์จะทรง 
อนุเคราะห์เรา จึงเสด็จไปในอากาศ เราไม่เห็นอะไรๆ อื่นอันควรจะบูชา 
แด่พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง เห็นแต่ใบอ่อนของต้นอโศก จึง 
เอาโยนขึ้นไปบนอากาศ ก้าน ขั้ว ใบอ่อนเหล่านั้น ตามไปเบื้องพระ 
ปฤษฎางค์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จไป เราเห็นดังนั้นแล้วเกิดสลดใจว่า โอ 
พระพุทธเจ้ามีพระคุณใหญ่หลวง ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระ 
พุทธเจ้าด้วยใบไม้อ่อน ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๒๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ 
หนึ่ง ทรงพระนามว่าเอกิสสระ สมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภิสลยปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ภิสลยปูชกเถราปทาน. 

ดินทุกทายกเถราปทานที่ ๗ (๑๙๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะพลับ 

[๑๙๙] เราเป็นลิง มีกำลังแข็งแรง เที่ยวไปตามซอกห้วยและธารเขา ได้เห็นต้น 
มะพลับอันมีผล จึงระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุด เรามีจิตเลื่อมใส 
มีใจโสมนัส ออกค้นหาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เป็นนายกของ 
โลก ถึงที่สุดภพสาม ๒-๓ วัน พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบ* 

ความดำริของเรา จึงเสด็จมาในสำนักของเรา พร้อมด้วยพระขีณาสพ 
หลายพัน เราเกิดความปราโมทย์แล้ว ถือผลมะพลับเข้าไปเฝ็า พระผู้มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 228 

ภาคสัพพัญญ ผู้ประเสริฐกว่าบรรดาเจ้าลัทธิทรงรับ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้ถวายผลไม้ใด ในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ในกัลปที่๕๗แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าอุปนันทะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสินทุกทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ดินทุกทายกเถราปทาน. 

คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทานที่ ๘ (๑๙๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ 

[๒๐๐] พระผู้มีพระภาคชินเจ้าพระนามว่าสุเมธ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่า 
นระ ทรงตั้งความเพียรเพื่อทรงอนุเคราะห์หมู , ชนผู้เกิดภายหลัง เราบูชา 
ดอกไม้หลายกำแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นจอมสัตว์ ผู้คงที่ ไม่มี 
โทษดังภูเขา กำลังจงกรมอยู่ เรามีจิตเลื่อมใส อันกุศลมูลตักเตือนแล้ว 
ไม , ได้เข้าถึงทุคติเลยตลอด ๓ หมื่นกัลป ในกัลปที่ ๒,๓๐๐ แต่กัลปนี้ 
เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง พระนามว่าสุเนละ สมบูรณ์ด้วย 
แก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ 
๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ ๘ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคิริฒลมุฏฐิปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 229 

ติกัณฑิปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๑๙๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคล้า 

[๒๐๑] พระสยัมคูชินเจ้า ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไรๆ มีพระนามว่าสุมังคละ เสด็จ 
ออกจากป่าใหญ่ เข้าสู่พระนคร พระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีพระองค์นั้น 
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตแล้วเสด็จออกจากนคร ทรงทำภัตกิจเสร็จแล้ว ประ 
ทับอยู่ในระหว่างป่า เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ถือดอกคล้า ๓ ดอก 
ไปบูชาแด่พระสยัมคูพุทธเจ้า ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง ในกัลปที่ ๙๔ 
แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๘๖ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิ (พระองค์หนึ่ง) ทรงพระนามว่าอเปสละ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระดึกัณฑิปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน. 

ยูถิกปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๐๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคัดเล้า 

[๒๐๒] พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้สมควรรับเครื่องบูชา มีพระจักษุ ทรง 
ออกจากป่าใหญ่ เสด็จดำเนินไปสู่พระวิหาร เราเอามือทั้งสองประคอง 
ดอกคัดเล้า (เข็ม) อันสวยงามไปบูชาแด่พระพุทธเจ้า ผู้มีพระหฤทัยเมตตา 
ผู้คงที่ ด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้น เราเสวยสมบัติแล้ว ไม , ได้เข้าถึงทุคติเลย 
ตลอดแสนคัลป ในกัลปที่ ๕๐ แต่คัลปนี้ไดมพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ 
หนึ่ง เป็นจอมแห่งชน พระนามว่าสมิตนันทนะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 230 

คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระยูถิกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ยูถิกปุปผิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ตมาลปุปผิยเถราปทาน ๒. ติณสันถารทายกเถราปทาน 

๓. ขัณฑผุลลิยเถราปทาน ๔. อโสกปูชกเถราปทาน 

๕. อังโกลกเถราปทาน ๖. ภิสลยปูชกเถราปทาน 

๗. ตินทุกทายกเถราปทาน ๘. คิริณลมุฏฐิปูชกเถราปทาน 

๙. ติกัณฑิปูปผิยเถราปทาน ๑๐. ยูถิกปูปผิยเถราปทาน 

และมีคาถา ๕๘ คาถา. 

จบ ตมาลปูปผิยวรรคที่ ๒๐. 

และรวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ 
๑. ภิกขทายิวรรค ๒. มหาปริวารวรรค 

๓. เสเรยยวรรค ๔.โสภิตวรรค 

๕. ฉัตตวรรค ๖. พันธุชีวกวรรค 

๗. สุปาริจริยวรรค ๘. กุมุทวรรค 

๙. กุฏชปูปผิยวรรค ตมาลปูปผิยวรรคเป็นที่ ๑๐. ท่านทำไว้ใน ๑๐ วรรคนี้มี 
คาถา ๖๖๖ คาถา. 

จบ หมวด ๑๐ แห่งภิกขวรรค เป็นหมวด ๑๐๐ ที่ ๒. 






พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 231 

กณิการปุปผิยวรรคที่ ๒๑ 
กฌิการปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๒ ๐๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกรรณิการ์ 
[๒๐๓] ในกาลนั้น เราเห็นต้นกรรณิการ์ มีดอกบานสะพรั่ง จึงเก็บมาบูชาแด่พระผู้ 
มีพระภาคพระนามว , าติสสะ ผู้ข้ามโอฆะแล้ว ผู้คงที่ ในกัลปที่ ๙๒ แต่คัลปนี้ 
เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๓๕ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
ปรากฏพระนามว่าอรุณปาละ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกณิการปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กณิการปุปผิยเถราปทาน. 

มิณลปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๒๐๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกเทียนขาว 
[๒๐๔] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขี มีพระฉวีวรรณดังทอง มีพระรัศมีอันประ 
เสริฐดังพระอาทิตย์ มีพระหฤทัยเมตตา มีพระสติ เสด็จขึ้นที่จงกรม 
เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ชมเชยพระญาณอันอุดมแล้ว ถือดอกเทียน 
ขาวไปบูชาแด่พระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธ 
เจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ในกัลปที่ ๒๙ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่า 
สเมฆฆนะ ทรงสมบรฟ้ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คณวิเศษเหล่านี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 232 

คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมิเนลปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มิณลปุปผิยเถราปทาน. 

กิงกณิกปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๒๐๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกหงอนไก , 

[๒๐๕] พระสัพพัญญผู้เป็นนายกของโลก เช่นกับด้วยทองคำมีค่า พระองค์ผู้นำของ 
โลก ร้อนพระกาย จึงเสด็จลงนี้าสรงสนานอยู่ เรามีจิตเบิกบาน มีใจ 
โสมนัส ได้ถือเอาดอกหงอนไก , ไปบูชาแด่พระสัพพัญญพระนามว่าริปัสสี 
ผู้จอมสัตว์ ผู้คงที่ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วย 
ดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
ในกัลปที่ ๒๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิราชพระนามว่าภิมรถะ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
สัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกิงกณิกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กิงกณิกปุปผิยเถราปทาน. 

ตรฌิยเถราปทานที่ ๔ (๒๐๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการข้ามส่งพระพุทธเจ้า 

[๒๐๖] ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้จอมสัตว์ ประเสริฐกว่านระ 
แวดล้อมด้วยพระสาวกทั้งหลาย เสด็จไปสู่ส่งแม่นํ้าคงคา แม่นาคงคา 
เต็มเปียมเสมอขอบส่ง กาวักนี้าดื่มได้ ข้ามได้ยาก เราข้ามส่งพระพุทธ- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 233 

เจ้าผู้สูงสุดกว่าสัตว์และภิกษุสงฆ์ ในกัลปที่ ๑, ๘๐๐ แต่กัลปนี้เราได้ทำ 
กรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การข้ามส่งพระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๑, ๓๐๐ แต่กัลปนี้ ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๕ พระองค์ ทรงพระนามว่าสัพโพภวะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตรณิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตรณิยเถราปทาน. 

นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๒๐๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกยางทราย 

[๒๐๗] เราเป็นคนเฝ็าพระอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าริปัสสี ได้ถือเอา 
ดอกไม้ยางทราย ไปบูชาแด่พระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ 
บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๓๕ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรติองค์หนึ่ง เป็นจอมแห่งชน มีนามว่ามหาปตาปะ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 234 

อุทกทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๐๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายนํ้า 

[๒๐๘] เราเห็นพระสมณะ ผู้ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว กำลังบริโภคอยู่ ได้เอานำใน 
หม้อถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ วันนี้(นั้น) เราเป็น 
ผู้ไม่เศร้าหมอง ปราศจากมลทิน สิ้นสงสัย ผลย่อมเกิดแก , เราในภพที่ 
เกิดอยู่ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายนี้า ในกาลนั้น ด้วยการ 
ถวายนั้านั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายนั้า ในกัลปที่ ๖๑ 
แต่กัลปนั้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าวิมล 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านั้คือ ปฏิ 
สัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุทกทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุทกทายกเถราปทาน 
สลฬมาลิยเถราปทานที่ ๗ (๒๐๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้พร้อมทั้งขั้ว 

[๒๐๙] เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ เป็นสารถีแกนระ ผู้โชติช่วง 
ดังดอกกรรณิการ์ ประทับนึ่งในระหว่างภูเขา ยังทิศทั้งปวงให้สว่าง 
อยู่ ในกาลนั้น เราเอาธนูพาดสายแล้ว ยิงลูกธนูไป ตัดดอกไม้ 
พร้อมทั้งขั้ว บูชาแด่พระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชา 
พระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 
เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๕๑ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
พระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าชดึนธระ ทรงสมบรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 235 

มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสลฬมาลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สลฬมาลิยเถราปทาน 
โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๒๐๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกหงอนไก , พร้อมทั้งราก 

[๒๑๐] เราได้เห็นรอยพระบาท อันประดับด้วยจักร และเครื่องอลังการที่พระผู้มี 
พระภาคพระนามว่าวิปีสสี ผู้แสวงหาคุณใหญ่ ทรงเหยียบไว้ จึงเดินตาม 
รอยพระบาทไป เราได้เห็นต้นหงอนไก่ มีดอกบาน จึงเอาบูชาพร้อมทั้งราก 
เราร่าเริง มีจิตโสมนัส ได้ไหว้รอยพระบาทอันอุดม ในกัลปที่ ๙๑ 
แต่กัลปนี้เราได้บูชารอยพระพุทธบาทด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๕๗ ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าวีตมละ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโกรัณฑปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน. 

อาธารทายถเถราปทานที่ ๙ (๒๐๙) 

ว่าด้วยการถวายเชิงรองบาตร 

[๒๑๑] เราได้ถวายเชิงรองบาตรแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุ 
ของโลก เราทรง (ครอบครอง) พื้นแผ่นพระสุธานี้ทั้งหมดสิ้น เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว เราทรงกายอันเป็นที่สุด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 236 

อยู่ในศาสนาของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๒๗ แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ ทรงมีพระนามว่าสมันตวรุณ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท้าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอาธารทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อาธารทายกเถราปทาน. 

ปาปนิวาริยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๑๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการห้ามบาป 

[๒๑๒] ก็เรามีใจผ่องใส ได้ถวายร่มคันหนึ่งแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว , าดึสสะ 
ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา ผู้คงที่ เราห้ามบาปเสียแล้ว ก่อสร้างกุศล 
เทวดาทั้งหลายกั้นร่มไว้ในอากาศ นี้เป็นผลแห่งบุรพกรรม ภพที่สุด 
ย่อมเป็นไปแก , เรา เราถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว ทรงกายอันเป็นที่สุดอยู่ใน 
ศาสนาของพระสัมพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ถวายร่มใด 
ในกาลนั้น ด้วยการถวายร่มนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายร่ม ในกัลปที่ ๗๒ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิราช ผู้เป็นจอม 
แห่งชน ๘ พระองค์ มีพระนามว่ามหานิทานะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ท้าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปาปนิวาริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปาปนึวาริยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 237 
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. กณิการปุปผิยเถราปทาน ๒. มิเนลปุปผิยเถราปทาน 

๓. กิงกณิกปุปผิยเถราปทาน ๔. ตรณิยเถราปทาน 

๕. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน ๖. อุทกทายกเถราปทาน 

๗. สลฬมาลิยเถราปทาน ๘. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน 

๙. อาธารทายกเถราปทาน ๑๐. ปาปนึวาริยเถราปทาน 

มีคาถา ๔๘ คาถา 

จบ กฌิการปุปผิยวรรคที่ ๒๑ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 238 
หัตนิวรรคที่ ๒๒ 
หัตถิทายกเถราปทานที่ ๑ (๒๑๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายช้างงา 

[๒๑๓] เราได้ถวายช้างตัวประเสริฐ มีงาอันงอนงาม เจริญด้วยกำลังเร็วและ 
กล้าแข็ง แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เป็นจอมสัตว์ ผู้คงที่ 
เราได้เสวยสันติบทอันเป็นประโยชน์สูงสุดอันยอดเยี่ยม (เพราะ) เราได้ 
ถวายช้างแด่พระผู้มีพระภาค ผู้แสวงหาประโยชน์ให้แก่โลกทั้งปวง ในกัลป 
ที่ ๔๙ แต่กัลปนี้เราได้ถวายช้างใด ในกาลนั้น ด้วยการถวายช้างนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายช้าง ในกัลปที่ ๗๘ แต่กัลปนั้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ ๑๖ พระองค์ ทรงพระนามว่าสมันตปาสาทิกะ 
มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระหัตถิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ หัตนิทายกเถรไปทาน. 

ปานธิทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๑๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายรองเท้า 

[๒๑๔] ข้าพระองค์ได้ถวายรองเท้าแด่พระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่ในป่า เพ่งฌาน 
มีพระหฤทัยเมตตา มีเดช ทรงธรรม อบรมพระองค์แล้ว ข้าแต่พระองค์ 
ผู้จอมสัตว์ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ 
ได้เสวยยานทิพย์ นี้เป็นผลแห่งบุรพกรรม ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ 
ข้าพระองค์ได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น เพราะกรรมนั้น ช้าพระองค์ไม่รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายรองเท้า ในกัลปที่ ๗๗ แต่กัลปนี้ได้ 
มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ ๘ พระองค์ มีพระนามว่าสุยานะ มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 239 

พลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปานธิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปานธิทายกเถราปทาน. 

สัจจสัญญกเถราปทานที่ ๓ (๒๑๓) 

ว่าด้วยผลแห่งสัจจสัญญา 

[๒๑๕] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าเวสสภู ทรงแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เมื่อทรง 
ยังมหาชนให้ดับ (ร้อน) จึงแสดงอริยสัจ เราเป็นผู้สมควรได้รับความ 
กรุณาอย่างยิ่ง ได้ไปสู่ที่ประชุม เรานั้น ได้นั่งฟ้งธรรมของพระศาสดา 
ครั้นเราฟ้งธรรมของพระศาสดานั้นแล้ว ได้ไปสู่เทวโลก เราได้อยู่ในเทพ 
บุรีนั้นตลอด ๓๐ กัลป ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ เราได้สัญญา ในกาลนั้น 
ด้วยการได้สัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งสัจสัญญา ใน 
กัลปที่ ๒๖ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง เป็นจอม 
แห่งชน มีนามว่าเอกผุสสิตะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
สัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัจจสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัจจสัญญกเถราปทาน. 

เอกสัญญกเถราปทานที่ ๔ (๒๑๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ผ้าบังสุกุล 

[๒๑๖] เราได้เห็นผ้าบังสุกุลของพระศาสดาอันห้อยอยู่บนยอดไม้ จึงได้ประนมกร 
อัญชลีไหว้ผ้าบังสุกุล ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้สัญญาใด ในกาล 
นั้น ด้วยการได้สัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 240 

ในกัลปที่ ๒๕ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง 
เป็นจอมแห่งชน มีนามว่าอมิตาภะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกสัญญกเถราปทาน. 

รังสิสัญญกเถราปทานที่ ๕ (๒๑๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้า 

[๒๑๗] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าสว่างจ้าดังพระอาทิตย์อุทัย เปล่งปลั่งดังพระจันทร์ 
องอาจดังเสือโคร่ง ประเสริฐ มีสกุล ในระหว่างภูเขา อานุภาพของ 
พระพุทธเจ้ารุ่งเรืองอยู่ในระหว่างภูเขา เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระรัศมี 
แล้ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลป ในกัลปที่เหลือ เราก่อสร้างกุศล 
ด้วยชิตเลื่อมใสนั้น และด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ใน ๓ หมื่นกัลป 
แต่กัลปนี้เราได้สัญญาใด ในกาลนั้น ด้วยการได้สัญญานั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๕๗ 
แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง เป็นจอมแห่งชน 
มีนามว่าสุชาติ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระรังสิสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ รังสิสัญญกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 241 

สันธิตเถราปทานที่ ๖ (๒๑๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการได้สัญญาในพระพุทธเจ้า 

[๒๑๘] เรามีสติเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ได้สัญญาอันไปในพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง ที่ 
ไม้อัสสัตถพฤกษ์ อันมีรัศมีเขียวสด งดงามดี ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้สัญญาใด ในกาลนั้น เพราะการได้สัญญานี้นเป็นเหตุนำมา เราได้ 
บรรลุความสิ้นอาสวะ ในกัลปที่ ๑๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ 
จอมกษัตริย์พระนามว่าวนิทธะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสันธิตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สันธิตเถราปทาน. 

ตาลวัณฏทายกเถราปทานที่ ๗ (๒๑๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล 

[๒๑๙] เราได้ถวายพัดใบตาลแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าดึสสะ ผู้มีจักษุทิพย์ เพื่อ 
ต้องการให้ระงับร้อนในฤดูร้อน เพื่อระงับความเร่าร้อน เราดับได้สนิทซึ่งไฟ 
คือ ราคะ ไฟ คือ โทสะ และดับได้สนิทซึ่งไฟ คือ โมหะ อันยิ่งกว่า 
ความร้อนนั้น นี้เป็นผลการถวายพัดใบตาล เราเผากิเลสทั้งหลายได้แล้ว 
ถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว ทรงกายอันเป็นที่สุดอยู่ในศาสนาของพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วย 
กรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายพัดใบตาล ในกัลป 
ที่ ๖๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่ามหารามะ ทรงสมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 242 

วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตาลวัณฏทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตาลวัณฏทายกเถราปทาน. 

อักกันตสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๒๑๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการปูผ้าให้ทรงเหยียบ 

[๒๒๐] เราถือผ้าสาฎกผืนน้อย ในผ้าห่มของท่านอุปัชฌาย์ พรํ่าศึกษามนต์อยู่ เพื่อ 
บรรลุถึงประเภทวิชาลูกศร ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลี สมควรรับ 
เครื่องบูชา ผู้องอาจ ประเสริฐ เลิศ พระนามว่าติสสะ ผู้ตรัสรู้แล้ว 
ดังคชสารตัวประเสริฐ ผู้สูงสุดกว่านระ ผู้เลิศลอย เป็นมหาวีระ เชษฐบุรุษ 
ของโลก ประเสริฐกว่านระ ทรงเหยียบผ้าสาฎกผืนน้อยที่เราลาดไว้ ครั้น 
เราได้เห็นพระองค์ผู้ส่องแสงสว่างในโลก ปราศจากมลทินเช่นกับพระจันทร์ 
มีใจผ่องใส ได้ถวายบังคมพระบาทของพระศาสดา ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้ถวายผ้าสาฎกผืนน้อยใด ด้วยการถวายผ้าสาฎกนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าสาฎกผืนน้อย ในกัลปที่ ๓๗ แต่กัลปนี้เราได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง เป็นจอมแห่งชน มีนามว่าสุนันทะ มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอักกันตสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อักกันตสัญญกเถราปทาน. 

สัปปิทายกเถราปทานที่ ๙ (๒๑๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนยใสและนี้ามัน 

[๒๒๑] เรานึ่งอยู่ในปราสาทอันประเสริฐ แวดล้อมด้วยหมู , นารี ได้เห็นพระสมณะ 
ด้ทรงประชวร จึงน้อมนมัสการพระมหาวีรเจ้า ผ้ประเสริชกว่าเทวดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 243 

ประเสริฐกว่านระ ซึ่งเสด็จเข้ามาสู่เรือน (ของเรา) เราได้ถวายเนยใสและ 
นํ้ามันแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้คงที่ เราได้เห็นพระองค์ผู้มี 
ความกระวนกระวายสงบระงับ มีอินทรีย์ คือ พระพักตร์ผ่องใส จึงถวาย 
บังคมพระบาทของพระศาสดา แล้วให้ประกาศไปในบุรี พระวีรเจ้าผู้ถึงที่สุด 
แห , งฤทธ ทรงเห็นเราผู้เลื่อมใสดี จึงเสด็จเหาะขึ้นสู่นภากาศ ดังพระยาหงส์ 
ในอัมพร ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใสและนั้ามัน ในกัลปที่ ๑๗ 
แต่กัลปนั้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว , าทุติเทพ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านั้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัปปิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัปปิทายกเถราปทาน. 

ปาปนึวาริยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๒๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการแต่งที่จงกรม 

[๒๒๒] เราแผ้วถางที่จงกรมของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปิยทัสสี มุงบังด้วยไม้อ้อ 
ป้องกันลมและแดด เราก่อสร้างกุศลเพื่อต้องการเว้นบาป ตั้งความเพียร 
ในศาสนาของพระศาสดา เพื่อละกิเลสทั้งหลาย ในกัลปที่ ๑๑ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง ปรากฏพระนามว่าอัคคิเตชะ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปาปนึวาริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปาปนึวาริยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 244 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. หัตถิทายกเถราปทาน ๒. ปานธิทายกเถราปทาน 

๓. สัจจสัญญกเถราปทาน ๔. เอกสัญญกเถราปทาน 

๕. รังสิสัญญกเถราปทาน ๖. สันธิตเถราปทาน 

๗. ตาลวัณฏทายกเถราปทาน ๘. อักกันตสัญญกเถราปทาน 

๙. สัปปิทายกเถราปทาน ๑๐. ปาปนิวาริยเถราปทาน 

มีคาถา ๕๔ คาถา ฉะนี้แล. 

จบ หัตถิวรรคที่ ๒๒ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 245 

อาลัมพนทายกวรรคที่ ๒๓ 
อาล้มพนทายกเถราปทานที่ ๑ (๒๒๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายราวสะพาน 

[๒๒๓] เราได้ถวายที่หน่วงเหนี่ยว (ราวสะพาน) แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
อัตถหัสสี เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ เป็นจอมของสัตว์เราเดินไป (ปกครอง) 
ตลอดแผ่นดินอันกว้างขวางจดส่งสาคร ยังความเป็นอิสระให้เป็นไปในสัตว์ 
ทั้งหลายและในแผ่นดิน เราเผากิเลสทั้งหลาย แล้วถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว 
วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ในกัลปที่ ๖๒ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ ๓ พระองค์ ทรงพระนามว่า 
เอกาหัสสิตะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอาล้มพนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อาล้มพนทายกเถราปทาน. 

อชินทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๒๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายท่อนหนัง 

[๒๒๔] ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ข้าพระองค์เป็นคนคอยต้อนรับหมู , คณะ ได้เห็น 
พระพุทธเจ้า ผู้ปราศจากธุลี สมควรรับเครื่องบูชา ข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์ 
เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ข้าพระองค์ได้ถวายท่อนหนังแด่ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลก เพราะกรรมนั้น 
ข้าพระองค์เสวยสมบัติแล้ว เผากิเลสทั้งหลายแล้ว ข้าพระองค์ทรงกายอัน 
เป็นที่สุดอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ 
ข้าพระองค์ได้ถวายหนังสัตว์ใด ด้วยการถวายหนังสัตว์นั้น ข้าพระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 246 

ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายหนังสัตว์ในกัลปที่ ๕๐ แต่กัลปนี้ 
ข้าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชนามว่าสุทายกะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอชินทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อชินทายกเถราปทาน. 

เทวรัตนิยเถราปทานที่ ๓ (๒๒๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนื้อ 

[๒๒๕] เมื่อก่อนนี้เราเป็นพรานเนื้อ ได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้ปราศจากธุลี สมควรรับ 
เครื่องบูชา ในป่าใหญ่ เราจึงถวายชิ้นเนื้อแด่พระพุทธเจ้า พระนามว่า 
ริ!]สสี ผู้แสวงหาคุณใหญ่ เราได้เสวยอิสริยยศในโลก (นี้) พร้อมทั้ง 
เทวโลก ด้วยการถวายเนื้อนี้รัตนะย่อมบังเกิดแก่เรา รัตนะ ๒ ประการ 
เกิดแก่เราในโลก เพื่อบรรลุธรรมในปัจจุบัน เราย่อมเสวยรัตนะทั้งหมด 
นั้น เพราะผลแห่งการถวายเนื้อ ตัวของเราอ่อนและปัญญาของเรารู้ได้ 
ละเอียดละออ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายเนื้อใด ในกาลนั้น 
ด้วยการถวายเนื้อนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเนื้อ ใน 
กัลปที่ ๔ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง เป็นจอมแห่งชน 
มีนามว่ามหาโรหิตะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเทวรัตนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เทวรัตนึยเถราปทาน. 

จบ ภาณวารที่ ๑๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 247 

อารักขทายกเถราปทานที่ ๔ (๒๒๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการสร้างไพรที 

[๒๒๖] เราได้ให้สร้างไพรทีถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ และได้ 
ถวายอารักขาแด่พระสุคตเจ้า ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง ด้วยกรรมพิเศษ 
นั้น เราไม่เห็นภัยที่น่าหวาดเสียวเลย ความสะดุ้งกลัวไม่มีแก่เราผู้เกิดแล้ว 
ในภพไหนๆ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ให้สร้างไพรทีใด ในกาลก่อน 
ด้วยการสร้างไพรทีนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสร้างไพรที 
ถวาย ในกัลปที่ ๖ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่าอปัสเสนะ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอารักขทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อารักขทายกเถราปทาน. 

อพยาธิกเถราปทานที่ ๕ (๒๒๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายโรงไฟ 

[๒๒๗] เราได้ถวายโรงไฟแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าริปัสสึ ได้ถวายอาวาสและ 
เครื่องรองรับนั้าร้อนแก่ภิกษุอาพาธ ด้วยกรรมนั้น อัตภาพของเราอันผู้มี 
ฤทธนิรมิตดีแล้ว เราไม , รู้สึกป่วยไข้เลย นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัลป 
ที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายโรงไฟ ในกาลนั้น ด้วยการถวายโรงไฟนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายโรงไฟ และ , ในกัลปที่ ๗ แต่ 
กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง เป็นจอมแห่งชน สมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอพยาธิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อพยาธิกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 248 

วกุลปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๒๒๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกพิกุล 

[๒๒๘] ชนทั้งหลายรู้จักชื่อเราว่านารทะ รู้จักเราว่ากัสสปะ เราได้เห็นพระพุทธ 
เจ้านามว่าวิปัสสี ผู้เลิศกว่าบรรดาสมณะ อันเทวดาสักการะ ทรงไว้ซึ่ง 
อนุพยัญชนะ สมควรรับเครื่องบูชา เราถือเอาดอกพิกุลไปบูชาแด่พระ 
พุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๗๔ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระมหากษัตริย์พระนามว่าโรมสะ ทรงสวมพวง 
ดอกไม้เป็นอาภรณ์ มียาน พล และพาหนะพรั่งพร้อม คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวกุลปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วกุลปุปผิยเถราปทาน. 

โสวรรณวฏังสกิยเถราปทานที่ ๗ (๒๒๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายพวงมาลัย 

[๒๒๙] เราเดินอยู่ตามพื้นที่สวน ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก เราได้ถือ 
มาลัยประดับศีรษะที่ทำด้วยทอง อันสร้าง (ตกแต่ง) อย่างดี ขึ้นคอช้าง 
ไปอย่างรีบด่วน บูชาแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลก 
ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในคัลปที่ ๒๗ 
แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง เป็นจอมแห่งชน 
มีนามว่ามหาปตาปะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโสวรรณวฏังสกิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ โสวรรณวฏังสกิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 249 

มิญชวฏังสกิยเถราปทานที่ ๘ (๒๒๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาโพธิพฤกษ์ 

[๒๓๐] เมื่อพระโลกนาถ พระนามว่าสิขี ผู้ประเสริฐกว่าบรรดาเจ้าลัทธิ เสด็จ 
นิพพานแล้ว เราได้ทำการบูชาโพธิพฤกษ์ อันเกลื่อนกล่นด้วยมาลัยประดับ 
ศีรษะ ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำการบูชาใด ในกาลนั้น ด้วย 
การบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาโพธิพฤกษ์ ในกัลป 
ที่ ๒๖ แต่กัลปนี้ได้มีพร ะเจ้าจักรพรรดิ (พระองค์หนึ่ง) ทรงพระนาม 
ว่าเมฆัพภะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมิญช'วฏังสกิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มิญชวฏังสกิยเถราปทาน. 

สุกตาเวฬิยเถราปทานที่ ๙ (๒๒๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายพวงมาลัย 

[๒๓๑] ในกาลนั้น เราเป็นนายมาลาการมีนามว่าอสิตะ ได้ถือเอาพวงมาลัยไป 
เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่พระราชา ยังไม่ทันถึงพระราชา ก็ได้พบพระพุทธเจ้า 
ผู้นำของโลก พระนามว่าสิขี เราร่าเริงมีจิตโสมนัส ได้บูชาแด่พระพุทธเจ้า 
ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วย 
การบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในคัลปที่ ๒๕ 
แต่กัลปนี้ เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช มีกำลังมาก มีนามว , าเวภาระ 
มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุกตาเวฬิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุกตาเวฬิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 250 

เอกวันทนึยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๓๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคม 

[๒๓๒] เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้ถวายบังคมพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุด 
พระนามว , าเวสสภู ผู้องอาจ สามารถ มีความเพียร ผู้ทรงชำนะวิเศษ ใน 
คัลปที่ ๓๑ แต่คัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายบังคม ในกัลปที่ ๒๔ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงพระนามว่าวิคตานันทะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกวันทนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกวันทนึยเถราปทาน. 


รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 


๑. อาล้มพนทายกเถราปทาน 
๓. เทวรัตนึยเถราปทาน 
๕. อพยาธิกเถราปทาน 
๗. โสวรรณวฏังสกิยเถราปทาน 
๙. สุกตาเวฬิยเถราปทาน 


๒. อชินทายกเถราปทาน 
๔. อารักขทายกเถราปทาน 
๖. วกุลปุปผิยเถราปทาน 

๘. มิญชวฏังสกิยเถราปทาน 
๑๐. เอกวันทนึยเถราปทาน 


ท่านผู้เห็นประโยชน์ทั้งหลายคำนวณคาถาได้ ๕๕ คาถา ฉะนี้แล. 


จบ อาล้มพนทายกวรรคที ๒๓. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 251 

อุทกาสนทายิวรรคที่ ๒๔ 
อุทกาสนทายกเถราปทานที่ ๑ (๒ ๓๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะตั้งนํ้า 

[๒๓๓] เราออกจากประตูอารามแล้ว ได้ลาดแผ่นกระดาน (สำหรับนั่ง) ไว้ และ 
ได้'ตั้งนา (ฉันนั่าใช้) ไว้ เพื่อบรรลุประโยชน์อันสูงสุด ในกัลปที่ ๓๑ 
แต่กัลปน เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลเพราะลาดอาสนะและตั้งนั้า ในกัลปที่ ๑๕ แต่กัลปนี้ได้มีพระ 
เจ้าจักรพรรดิ พระนามว่าอภิสามะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุทกาสนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุทกาสนทายกเถราปทาน. 

ภาชนทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๓๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายภาชนะ 

[๒๓๔] ในกาลนั้น เราเป็นช่างหม้ออยู่ในนครพันธุมดี เราได้แบ่งภาชนะถวายแก , 
ภิกษุสงฆ์ในนครนั้นเสมอๆ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้แบ่งภาชนะ 
ถวายภิกษุสงฆ์แล้ว เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายภาชนะ 
ในกัลปที่ ๕๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่าอนันตชลิ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ศึอ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภาชนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ภาชนทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 252 

สาลปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๒๓๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสาละ 

[๒๓๕] ในกาลนั้น เราเป็นคนทำขนมขายอยู่ในนครอรุณวดี เราได้เห็นพระชินเจ้า 
พระนามว่าสิขี เสด็จไปทางประตูบ้านเรา เรามีใจผ่องใสรับบาตรของพระ 
พุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาถึงพอดี แล้วได้ถวายดอกสาละแก่พระองค์ ในกัลปที่๓๑ 
แต่กัลปนี้เราได้ถวายดอกไม้ใด ด้วยการถวายดอกไม้นั้น เราไม , รู้ 
จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายดอกสาละ ในกัลปที่ ๑๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่าอมิตัญชละ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสาลปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สาลปุปผิยเถรไปทาน 
กิลัญชทายกเถราปทานที่ ๔ (๒๓๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการให้เสื่อลำแพน 

[๒๓๖] ในกาลนั้น เราเป็นช่างสานอยู่ในนครติวรา อันน่ารื่นรมย์ หมู , ชนในนครนั้น 
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ส่องโลกให้สว่างไสว หมู , 

ชนเที่ยวแสวงหาเสื่อลำแพนเพื่อบูชาพระโลกนาถ เราได้ให้เสื่อลำแพนแก่ 
ชนทั้งหลายผู้ทำพุทธบูชา ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใด 
ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการให้เสื่อลำแพน 
ในกัลปที่ ๗๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่าชลันธระ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกิลัญชทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กิลัญชทายกเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 253 

เวนิทายกเถรไปทานที่ ๕ (๒๓๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการสร้างไพรที 

[๒๓๗] เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้ให้ช่างก่อสร้างไพรทีไว้ที่ไม้โพธิพฤกษ์ 
อันเป็นไม้อุดมของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี เพราะเราได้ให้ช่าง 
ก่อสร้างไพรที ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การสร้างไพรที ในกัลปที่ ๑๑ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
มีนามว่าสูริยสมะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเวทิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เวทิทายกเถราปทาน. 

วรรณการเถราปทานที่ ๖ (๒๓๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการให้สึ 

[๒๓๘] ในกาลนั้น เราเป็นช่างย้อมอยู่ในนครอรุณวดี เราย้อมอัณฑะ คือ ผ้าที่ 
พระเจดีย์ให้มีสึต่างๆ ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราย้อมสีใด ในกาลนั้น 
ด้วยการย้อมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการให้สี ในกัลปที่ ๒๓ 
แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่าจันทสมะ ทรงสมบูรณ์ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวรรณการกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วรรณการกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 254 

ปิยาลปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๒๓๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะหาด 

[๒๓๙] ในกาลก่อน เราเป็นพรานเนื้อ (เที่ยว) อยู่ในป่าชัฏ เราเห็นต้นมะหาด 
มีดอกบาน จึงเก็บมาโยน โรย ลงที่ทางเดิน เรามีใจผ่องใส รับบาตร 
ของพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังเสด็จดำเนินอยู่ที่ทาง แล้วได้ถวายมะหาดแก , พระ 
องค์ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วย 
การบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปิยาลปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปิยาลปุปผิยเถราปทาน. 

อัมพยาคทายกเถราปทานที่ ๘ (๒๓๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะม่วง 

[๒๔๐] เราเป็นผู้ฉลาดในศิลปะของตน ได้ไปสู่ป่าชัฏ ได้พบพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จ 
ดำเนินอยู่ จึงถวายผลมะม่วง ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใด 
ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
ผลมะม่วง คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัมพยาคทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัมพยาคทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 255 

ชคติการกเถราปทานที่ ๙ (๒๓๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการสร้างลานดิน 

[๒๔๑] เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้สูงสุดกว่านระ เสด็จนิพพานแล้ว 
เราได้ให้สร้างลานดินไว้ที่พระสถูปอันอุดมของพระพุทธเจ้า ในกัลปที่ 
๑, ๘๐๐ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดไว้ ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้นเราไม , รู้ 
จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสร้างลานดิน คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
ส้มสิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชคติการกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชคติการกเถราปทาน. 

วาสิทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๒๔๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมีด 

[๒๔๒] ในกาลก่อน เราเป็นช่างทองอยู่ในสิวรานครอันอุดม เราได้ถวายมีดเล่ม 
หนึ่งแด'พระสยัมคู ผู้ไม , ทรงแพ้อะไรๆ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ 
ถวายมีดใด ในกาลนั้น ด้วยการถวายมีดนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งการถวายมีด คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวาสิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วาสิทายกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 256 
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. อุทกาสนทายกเถราปทาน 

๒. ภาชนทายกเถราปทาน 

๓. สาลปุปผิยเถราปทาน 

๔. กิลัญชทายกเถราปทาน 

๕. เวทิทายกเถราปทาน 

๖. วรรณการกเถราปทาน 

๗. ปิยาลปุปผิยเถราปทาน 

๘. อัมพยาคทายกเถราปทาน 

๙. ชคติการกเถราปทาน 

๑๐. วาสิทายกเถราปทาน 

และมีคาถา ๓๘ คาถา ฉะนืแล 


จบ อุทกาสนทายิวรรคที่ ๒๔. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 257 

ตุวรทายิวรรคที่ ๒๕ 
ตุวรัฏฐิทายกเถราปทานที่ ๑ (๒๔๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายก้อนดินแดง 

[๒๔๓] ในกาลก่อน เราเป็นนายพรานเนื้อ (เที่ยว) อยู่ในป่าใหญ่ เราเห็นดิน 
แดง จึงถือเอามาถวายแก่สงฆ์ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทาน 
ใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
ก้อนดินแดง คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ 
ทราบว่า ท่านพระตุวรัฏฐิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน. 

นาคเกสริยเถราปทานที่ ๒ (๒๔๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกทุนนาค 
[๒๔๔] เราใส่ลูกธนูไว้ในแล่งแล้ว เข้าไปยังท่ามกลางป่า ได้เห็นต้นบุนนาคมี 
ดอกเป็นพวง อันขึ้นอยู่ใกล้ทางเดิน จึงประคองด้วยมือทั้งสอง ประนมกร 
อัญชลีบนเศียรเกล้า บูชาแด่พระพุทธเจ้า พระนามว่าติสสะ ผู้เป็นเผ่า 
พันธุของโลก ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอก 
ไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ใน 
กัลปที่ ๗๗ แต่กัลปนั้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสโมกขรณะ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านั้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนาคเกสริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นาคเกสริยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 258 
นฬินเกสริยเถราปทานที่ ๓ (๒๔๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว 

[๒๔๕] เราเป็นนกกานา เที่ยวอยู่ในท่ามกลางชาตสระ ครั้งนั้น เราได้เห็นพระ 
พุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าเทวดา เสด็จไปในอากาศ เรามีใจผ่องใส เอา 
จะงอยปากคาบดอกบัวบูชาแด่พระพุทธเจ้า พระนามว , าติสสะ ผู้เป็นเผ่า 
พันธุของโลก ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอก 
ไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ใน 
กัลปที่ ๗๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า สัตตป้ตตะ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้ชัดแจ้งแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนฬินเกสริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นฬินเกสริยเถราปทาน. 

ริรริปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๒๔๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกท้าวยายม , อม 

[๒๔๖] พระผู้มีพระภาคผู้นำของโลก เสด็จดำเนินไปพร้อมด้วยพระขีณาสพหลาย 
พัน เราเก็บดอกท้าวยายม , อมบูชาแด่พระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวิรริปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วิรริปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 259 

กุฏิธูปกเถราปทานที่ ๕ (๒๔๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการให้เครื่องอบ 

[๒๔๗] เราเป็นคนรักษาพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิทธัตถะ เรา 
มีจิตเลื่อมใส อบพระคันธกุฎีให้หอมด้วยมือทั้งสองของตน ตามกาลอัน 
สมควร ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรม 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการให้เครื่องอบกลิ่นหอม คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ 

ทราบว่า ท่านพระกุฏิธูปกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุฏิธูปกเถราปทาน. 

ปัตตทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๔๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบาตร 

[๒๔๘] ด้วยการแกอย่างดีเยี่ยม เราได้ถวายบาตรแด่พระผู้มีพระภาค พระนามว่า 
สิทธัตถะ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ผู้ตรง ผู้คงที่ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้ถวายทานใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายบาตร คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปัตตทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัตตทายกเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 260 

ธาตุปูชกเถราปทานที่ ๗ (๒๔๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการบำรุงพระธาตุ 

[๒๔๙] เมื่อพระโลกนาถพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้สูงสุดกว่านระ เสด็จนิพพาน 
แล้ว เราได้พระธาตุองค์หนึ่ง ของพระผู้มีพระภาคจอมสัตว์ ผู้คงที่ เรา 
เก็บพระธาตุของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธ์พระอาทิตย์นั้นไว้บูชาตลอด ๕ 
ปี ดังพระองค์ผู้สูงสุดกว่านระยังดำรงอยู่ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เรา 
ได้บูชาพระธาตุใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลเพราะ 
บำรุงพระธาตุ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระธาตุปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ธาตุปูชกเถราปทาน. 

สัตตสัตตลิปูปผปูชกเถราปทานที่ ๘ (๒๔๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะลิ 

[๒๕๐] ในกาลนั้น เราได้วางดอกมะลิซ้อน ๗ ดอกไว้บนศีรษะ บูชาแด่พระ 
พุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู ผู้สูงสุดกว่านระ ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้บูชาดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การบูชาด้วยดอกไม้ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัตตสัตตลิปูปผปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการ 
ฉะนีแล 


จบ สัตตสัตตลิปปผปชกเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 261 

พิมพิชาลปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๒๔๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะกลํ่าหลวง 

[๒๕๑] พระสยัมภูชินเจ้าผู้อัครบุคคล พระนามว่าปทุมุตระ ทรงประกาศสัจจะ ๔ 
ทรงแสดงอมฤตบท ในกาลนั้น เราทำดอกมะกลํ่าหลวงให้แน่น บูชาแด่ 
พระพุทธเจ้าผู้จอมสัตว์ ผู้คง ที่ , ในกัลปที่ ๖๘ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๔ พระองค์ ทรงพระนามว่ากิญชไกรสร ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว 
๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระพิมพิชาลปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พิมพิชาลปุปผิยเถราปทาน. 

อุททาลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๒๕๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคูน 

[๒๕๒] พระสยัมภูผู้ไม , ทรงแพ้อะไรๆ มีพระนามชื่อว่ากุกกุธะ เสด็จออกจากป่า 
ชัฏ เสด็จถึงแม่นั้าใหญ่ ในกาลนั้น เรามีใจเลื่อมใส ได้ลือเอาดอกคูนมา 
ถวายแด่พระสยัมภู ผู้สำรวมอินทรีย์เป็นอันดี ผู้ชื่อตรง ในกัลปที่ ๓๑ 
แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ 

ทราบว่า ท่านพระอุททาลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุททาลทายกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 262 
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ตุวรัฏเทายกเถราปทาน ๒. นาคเกสริยเถราปทาน 

๓. นฬินเกสริยเถราปทาน ๔. วิรวิปุปผิยเถราปทาน 

๕. กุฏิธูปกเถราปทาน ๖. ป้ตตทายกเถราปทาน 

๗. ธาตุปูชกเถราปทาน ๘. สัตตสัตตลิปูปผปูชกเถราปทาน 

๙. พิมพิชาลปูปผิยเถราปทาน ๑๐. อุททาลทายกเถราปทาน 

บัณฑิตทั้งหลายนับคาถาได้ ๓๗ คาถา ฉะนี้แล 
จบ ตุวรทายิวรรคที่ ๒๕. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 263 
โถมกวรรคที่ ๒๖ 
โถมกเถราปทานที่ ๑ (๒๕๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ 

[๒๕๓] เราอยู่ในเทวโลก ได้ฟ้งธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี ผู้ 
แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง แล้วเบิกบานใจได้กล่าวคำนี้ว่า ขอนอบน้อม 
แด่พระองค์ บุรุษอาชาไนย ขอนอบน้อมแด่พระองค์ บุรุษสูงสุด พระองค์ 
ทรงแสดงอมฤตบท ทรงยังชนเป็นอันมากให้ข้ามได้ ในกัลปที่ ๙๑ 
แต่กัลปนี้เราได้กล่าววาจาใด ในกาลนั้น ด้วยการกล่าววาจานั้น เราไม , รู้ 
จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโถมกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โถมกเถราปทาน. 

เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๕๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต 

[๒๕๔] เรากับภริยาต้องการจะก่อสร้างกุศลสมภาร ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐสุด จึงละเพศเทวดามาในมนุษย์โลกนี้เรามีใจผ่องใส ได้ถวาย 
ภิกษาแก่พระเถระ ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ มีนาม 
ชื่อว่าเทวละ ในกัลปที่หนึ่งแสนกัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายบิณฑบาต คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกาสนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกาสนทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 264 

จิตกปูชกเถราปทานที่ ๓ (๒๕๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการทำพุทธบูชา 

[๒๕๕] พระสยัมภูสัมพุทธเจ้าผู้ไม่แพ้อะไรๆ พระนามว่าอานันทะ เสด็จ 
ปรินิพพานแล้วในป่าชัฏอันปราศจากมนุษย์ ในกาลนั้น เราจากเทวโลก 
มาในมนุษย์โลกนี้ได้ทำจิตกาธารแล้วถวายพระเพลิงพระสรีระ ณ ที่นั้น 
และได้ทำสักการะ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชิตตปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จิตกปูชกเถราปทาน. 

จัมปกปุปผิยเถราปานที่ ๔ (๒๕๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกจำปา 

[๒๕๖] มีภูเขาชื่อว่าริกนะ อยู่ที่ไม , ไกลต่อภูเขาห่มวันต์ พระสมณเจ้าผู้มีอินทรีย์อัน 
อบรมแล้ว ประทับอยู่ ณ ท่ามกลางภูเขานั้น เราได้เห็นพระองค์ท่านสงบ 
ระงับ มีใจผ่องใส ได้ถือเอาดอกจำปา ๓ ดอก โปรยลงบูชา ในกัลปที่ 
๙๑ แต่กัลปนี้ เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชัมปกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชัมปกปุปผิยเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 265 

สัตตปาฏลิยเถราปทานที่ ๕ (๒๕๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกแคฝอย 

[๒๕๗] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้รุ่งเรืองโชติช่วง ดังดอกกรรณิการ์ ประทับนั่ง 
อยู่ที่ระหว่างภูเขา จึงได้เก็บดอกแคฝอยมาบูชาแด่พระพุทธเจ้า ในกัลป 
ที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
สัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัตตปาฏลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัตตปาฏลิยเถราปทาน. 

อุปหนทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๕๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายรองเท้า 

[๒๕๘] ในกาลนั้น เราชื่อว่าชันทนะ เป็นบุตรของพระปัจเจกพุทธเจ้า เราได้ 
ถวายรองเท้าคู่หนึ่ง (ด้วยความปรารถนาว่า) ท่านจงยังความตรัสรู้ให้สำเร็จ 
แก , เรา ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายรองเท้าใด ในกาลนั้น ด้วย 
การถวายรองเท้านั้น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายรองเท้า 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุปาหนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุปหนทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 266 

มัญชริปูชกเถราปทานที่ ๗ (๒๕๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ต่างๆ 

[๒๕๙] เราทำพุ่มดอกไม้แล้ว เดินไปในถนน ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่า 
สมณะทั้งหลาย แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส 
และมีปิดิอย่างยิ่ง จึงประคองดอกไม้ด้วยมือทั้งสองบูชาแด่พระพุทธเจ้า 
ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วย 
การบูชานั้นเราไม , รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ใน 
กัลปที่ ๗๓ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง เป็นใหญ่ 
ในแผ่นดิน มีนามชื่อว่าโชติยะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมัญชริปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มี'ญชริปูชกเถราปทาน. 

ปรรณทายกเถราปทานที่ ๘ (๒๕๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายใบไม้ 

[๒๖๐] เราเป็นผู้ทรง (นุ่งห่ม) ผ้าเปลือกไม้กรองอยู่ที่ภูเขาห่มวันต์ เป็นผู้มีของ 
ไม่เค็มและใบไม้เป็นอาหาร และสำรวมในศีลทั้งหลาย เมื่อถึงเวลาอาหาร 
เช้า พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เสด็จมาหาเรา เราเลื่อมใส ได้ 
ถวายอาหารนั้นแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตน ในกัลปที่ ๙๔ แต่ 
กัลปนี้เราได้ถวายใบไม้ใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายใบไม้ ในกัลปที่ ๒๗ แต่กัลปนี้เราได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิราชพระนามว่ายทัตถิยะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มี 
พลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปรรณทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปรรณทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 267 

กุฏิทายกเถราปทานที่ ๙ (๒๕๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยกุฎี 

[๒๖๑] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวไปสู่ป่า ประทับอยู่ที่โคนไม้ เรา 
ได้สร้างบรรณศาลาถวายแด่พระองค์ผู้ไม่ทรงแพ้อะไรๆ ในกัลปที่ ๙๑ 
แต่กัลปนี้เราได้ถวายกุฎีใบไม้ใด ด้วยการถวายกุฎีนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายกุฎี ในกัลปที่ ๓๘ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิราช ๑๖ พระองค์ มหาชนขนานพระนามว่า สัพพัตถอภิวัสสี 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุฏิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุฏิทายกเถราปทาน. 

อัคคปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๖๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคันทรง 

[๒๖๒] เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี มีพระฉวีวรรณดังทองคำ ประ 
ทับนั่งอยู่ในระหว่างภูเขา รุ่งเรืองด้วยพระรัศมีดังกองเพลิง เราถือเอา 
ดอกคันทรง เข้าไปเฝ็าพระองค์ผู้อุดมกว่านระ มีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส 
บูชาแด่พระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้า 
ด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ในกัลปที่ ๒๕ แต่คัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนาม 
ว่ามิตตฆาตกะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัคคปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัคคปุปผิยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. โถมกเถราปทาน ๒. เอกาสนทายกเถราปทาน 

๓. จิตกปูชกเถราปทาน ๔. จมปกปุปผิยเถราปทาน 

๕. สัตตปาฏลิยเถราปทาน ๖. อุปหนทายกเถราปทาน 

๗. มัญชริปูชกเถราปทาน ๘. ปรรณทายกเถราปทาน 

๙. กุฏิทายกเถราปทาน ๑๐. อัคคปูปผิยเถราปทาน 

และในวรรคนี้นับคาถาได้ ๔๑ คาถา. 

จบ โถมกวรรคที่ ๒๖. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 269 

ปทุมุกเขปวรรคที่ ๒๗ 
อากาสุกขิปิยเถราปทานที่ ๑ (๒๖๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว 

[๒๖๓] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ มีพระฉวีวรรณดังทองคำ 
เสด็จดำเนินอยู่ในระหว่างตลาด จึงถือเอาดอกบัวงาม ๒ ดอกเข้าไปเฝ็า 
พระองค์ผู้ประเสริฐกว่านระ เราวางดอกบัวดอกหนึ่งไว้แทบพระบาทของ 
พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุด อีกดอกหนึ่งเราหยิบโยนขึ้นไปในอากาศ 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการ 
บูชานั้นเราไม , รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้ในกัลปที่ 
๓๒ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง เป็นใหญ่ในแผ่น 
สิน พระนามว่าอันตลิกขกร มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ 

ทราบว่า ท่านพระอากาสุกขิปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อากาสุกขิปิยเถราปทาน. 

เตลมักขิยเถราปทานที่ ๒ (๒๖๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยการทานี้ามัน 

[๒๖๔] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ประเสริฐกว่านระ นิพพาน 
แล้ว ในกาลนั้น เราเอานี้ามันทาที่ไพรทีแห่งโพธิพฤกษ์ ในกัลปที่ ๙๔ 
แต่กัลปนี้เราได้ทานี้ามันใด ในกาลนั้น ด้วยการทานี้ามันนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการทานี้ามัน ในกัลปที่ ๒๔ แต่กัลปนี้ได้มี 
พระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสฉวี ทรงสมบรฌ์ด้วยแก้ว ๗ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 270 

ประการ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเตลมักขิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้. 

จบ เตลมักขิยเถราปทาน. 

อัฑฒจันทิยเถราปทานที่ ๓ (๒๖๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาโพธพฤกษ์ 

[๒๖๕] เราได้ถวายอัฑฒจันท์ไว้ที่ไม้โพธิพฤกษ์อันอุดม แห่งพระผู้มีพระภาค 
พระนามว , าติสสะ ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้บูชาไม้โพธิพฤกษ์ด้วย 
อัฑฒจันท์ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชา 
โพชิพฤกษ์ ในกัลปที่ ๒๕ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ 
พระนามว่าเทวละ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัฑฒจันทิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัฑฒจันทิยเถราปทาน. 

ทีปทายกเถราปทานที่ ๔ (๒๖๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป 

[๒๖๖] ในกาลนั้น เราเป็นเทพบุตร ลงมาสู่แผ่นดิน มีใจเลื่อมใสได้ถวายประทีป 
๕ ดวง ด้วยมือทั้งสองของตน ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายประทีป 
ใด ในกาลนั้น ด้วยการถวายประทีปนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายประทีป ในกัลปที่ ๕๕ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 271 

พระองค์หนึ่ง เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีนามว่าสมันตจักขุ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระทีปทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ทีปทายกเถราปทาน 
ริฬาลิทายกเถราปทานที่ ๕ (๒๖๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมันมือเสือ 

[๒๖๗] มีภูเขาชื่อโรมสะ อยู่ในที่ไม , ไกลต่อภูเขาห่มวันต์ พระสมฌเจ้าผู้มีอินทรีย์ 
อันอบรมแล้ว อยู่ที่เชิงเขานั้น เราได้ถือเอามันมือเสือไปถวายแด่พระ 
สมฌเจ้า พระสยัมภูมหาวีรเจ้าผู้ไม่แพ้อะไรๆ ตรัสอนุโมทนาว่า ท่านมีใจ 
ผ่องใส ถวายมันมือเสือแก่เรา ผลจะบังเกิดแก่ท่านในภพที่ท่านเกิด ใน 
กัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายมันมือเสือใด ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายมันมือเสือ คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวิฬาลิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วิฬาลิทายกเถราปทาน. 

มัจฉทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๖๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายปลา 

[๒๖๘] ในกาลนั้น เราเป็นนกออก อยู่ที่ส่งแม่นี้าจันทภาคา เราได้คาบปลาตัวใหญ่ 
มาถวายแด่พระมุนีพระนามว่าสิทธัตถะ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ 
ถวายปลาใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 272 

ถวายปลา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 

อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมัจฉทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มัจฉทายกเถราปทาน. 

ชวหังสกเถราปทานที่ ๗ (๒๖๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคม 

[๒๖๙] ในกาลนั้น เราเป็นพรานป่าอยู่'ใกล้ส่งแม่นี้'ไจันทภาคา เราได้เห็นพระพุทธ 
เจ้า พระนามว่าสิทธัตถะ เสด็จไปในอากาศ เราประนมกรอัญชลีแลดู 
พระมหามุนีอยู่ ได้ยังจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว ถวายบังคมพระองค์ผู้ 
นำโลก ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายบังคมพระนราสภใด ด้วย 
การถวายบังคมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายบังคม 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชวหังสกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชวหังสกเถราปทาน. 

สลฬปุปผิกเถราปทานที่ ๘ (๒๖๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสน 

[๒๗๐] ในกาลนั้น เราเป็นกินนรอยู่ที่ใกล้ส่งแม่นี้าจันทภาคา เราได้เห็นพระ 
พุทธเจ้าพระนามว่าริปัสสี ผู้รุ่งเรืองผ่องใสด้วยรัศมี เรามีจิตเลื่อมใส 
มีใจโสมนัส และมีปีติอย่างยิ่ง ถือเอาดอกสนมาโปรยลงบูชาแด่พระริปัสสึ 
พุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 273 

เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสลฬปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สลฬปุปผิยเถราปทาน. 

อุปาคตหาสนึยเถราปทานที่ ๙ (๒๖๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบังคม 

[๒๗๑] มีสระที่สร้างอย่างดีอยู่ที่ท่ามกลางภูเขาห่มวันต์ เราเป็นผีเสื้อนี้ามีศีรษะอยู่ 
เบื้องล่างน่ากลัว อยู่ในสระนั้น พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้อนุเคราะห์ 
ประกอบด้วยพระกรุณา ผู้นำของโลก พระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือเรา 
จึงเสด็จมาในสำนักของเรา เราได้เห็นพระมหาวีรเจ้าผู้ประเสริฐกว่าเทวดา 
เลิศกว่านระ เสด็จเช้ามา จึงออกจากที่อยู่อาศัยแล้วได้ถวายบังคมแด่ 
พระศาสดา ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายบังคมพระศาสดา ผู้เป็น 
อุดมบุรุษใด ด้วยการถวายบังคมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การถวายบังคม คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุปาคตหาสนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุปาคตหาสนิยเถราปทาน. 

ตรณิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๗๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการข้ามส่ง 

[๒๗๒] พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสึ มีพระฉวีวรรณดังทองคำ 
ผ้นำโลก แวดล้อมด้วยพระภิกษสงฆ์ ประทับยืนอย่ที่ส่งแม่นี้า เรือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 274 

สำหรับจะข้ามในห้วงมหรรณพนั้นไม , มี เราจึงออกจากแม่นั้า ข้ามส่ง 
พระศาสดาผู้เป็นนายกของโลก ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราข้ามส่งพระ 
ศาสดาผู้สูงสุดกว่านระใด ด้วยการข้ามส่งนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งการข้ามส่ง คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตรณิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตรณิยเถราปทาน 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. อากาสุกขิปิยเถราปทาน ๒. เตลม'กขิยเถราปทาน 

๓. อัฑฒจันทิยเถราปทาน ๔. ทีปทายกเถราปทาน 

๕. ริฬาลิทายกเถราปทาน ๖. มัจฉทายกเถราปทาน 

๗. ชวหังสกเถราปทาน ๘. สลฬปุปผิยเถราปทาน 

๙. อุปาคตหาสนึยเถราปทาน ๑๐. ตรฌิยเถราปทาน 

และในวรรคนี้นับคาถาได้ ๔๑ คาถา. 

จบ ปทุมุกเขปวรรคที่ ๒๗. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 275 
สุวรรณพิมโพหนวรรคที่ ๒๘ 
สุวรรณทิมโพหนึยเถราปทานที่ ๑ (๒๗๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายหมอน 

[๒๗๓] เรามีจิตเลื่อมใส ได้ถวายอาสนะหนึ่งอาสนะ และได้ถวายหมอนด้วยมือทั้ง 
สองของตน เพื่อบรรลุประโยชน์อันสูงสุด ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เรา 
ได้ถวายหมอน ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
หมอน ในกัลปที่ ๖๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนาม 
ว , าอสมะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุวรรณพิมโพหนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ สุวรรณพิมโพหนึยเถราปทาน. 

ติลมุฏฐิยเถราปทานที่ ๒ (๒๗๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายงา 

[๒๗๔] พระศาสดาอัครนายกของโลก ทรงทราบความดำริของเรา มีพระกายอัน 
สำเร็จด้วยพระษัย เสด็จเข้ามาด้วยฤทธ เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ถวาย 
บังคมพระศาสดาผู้อุดมบุรุษซึ่งเสด็จเข้ามา แล้วได้ถวายงากำมือหนึ่ง ใน 
กัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม่ 
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายงากำมือหนึ่ง ในกัลปที่ ๑๖ แต่ก็'ลป 
นี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าคันธิยะ สมบูรณ์ด้วย 
แก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 276 

วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติลมุฏฐิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติลมุฏฐิยเถราปทาน. 

จังโกฏกิยเถราปทานที่ ๓ (๒๗๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผอบดอกไม้ 

[๒๗๕] พระศาสดาพระนามว่าสิทธัตถะ ประทับอยู่ในระหว่างภูเขาใกล้มหาสมุทร 
เราเข้าไปเฝ็าแล้ว ทำบุญมีการกราบไหว้เป็นต้น ได้ถวายผอบดอกไม้ 
ครั้นเราถวายผอบดอกไม้ แด่พระสยัมภู พระนามว่าสิทธัตถะ ผู้แสวงหา 
คุณอันยิ่งใหญ่ ผู้อนุเคราะห์ แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลปหนึ่ง ใน 
กัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผอบดอกไม้ใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผอบดอกไม้ คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจังโกฏกิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จังโกฏกิยเถราปทาน 
อัพภัญชนทายกเถราปทานที่ ๔ (๒๗๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายยาหยอดตา 

[๒๗๖] เราได้ถวายยาหยอดตาแด่พระผู้มีพระภาค พระนามว่าโกณท้ญญะ ผู้ปราศ 
จากราคะ ผู้คงที่ มีพระหฤทัยไม่ร้ายกาจ ไม่ทรงมีธรรมเครื่องเนิ่นช้า มี 
ปกติเพ่งฌาน เป็นไปล่วงโมหะทั้งปวง ทรงแสวงหาประโยชน์แก่โลก 
ทั้งมวล ผู้เป็นจอมสัตว์ ผู้มั่นคง ในกัลปอันหาประมาณมิได้ แต่กัลปนี้ 
เราได้ถวายยาหยอดตา ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 277 

การถวายยาหยอดตา ในกัลปที่ ๑๕ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอม 
กษัตริย์พระนามว่าวิรัปปะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราได้ 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัพภัญชนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัพภัญชนทายกเถราปทาน. 

เอกัญชลิยเถราปทานที่ ๕ (๒๗๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเครื่องลาด 

[๒๗๗] เมื่อเรามอบถวายเครื่องลาดใบไม้แด่พระผู้มีพระภาค ซึ่งประทับอยู่ที่โคน 
มะเดื่อ แล้วถวายโอกาสที่อยู่แด่พระสมณะ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง 
เราประนมกรอัญชลีแล้ว ลาดเครื่องลาดดอกไม้ถวายแด่พระผู้มีพระภาค 
พระนามว , าติสสะ ผู้เป็นจอมสัตว์ เป็นนาถะของโลก ผู้คงที่ ในกัลป 
ที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ทำเครื่องลาดดอกไม้ใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้ 
ชักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเครื่องลาด ในกัลปที่ ๑๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นจอมมนุษย์ พระนามว่าเอกอัญชลิกะ 
มีพลมากคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราได้ทำให้ชัดแจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกัญชลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกัญชลิยเถราปทาน. 

โปตถทายกเถราปทานที่ ๖ (๒๗๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเปลือกไม้ 

[๒๗๘] เราปรารภพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ์ ถวายผ้าเปลือกไม้ แด่ 
พระผู้มีพระภาค ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง เป็นทักขิเณยบุคคลผู้เลิศ 
ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 278 

ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าเปลือกไม้ คุณวิเศษเหล่านี้ คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโปตถทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โปตถทายกเถราปทาน. 

จิตกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๒๗๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาร 

[๒๗๙] เราเที่ยวไปตามกระแสนี้า ใกล้ส่งแม่นั้าจันทภาคา เราเก็บดอกย่านทราย 
๗ ดอก มาบูชาจิตกาธาร ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาจิตกาธารใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาจิตกาธาร ใน 
กัลปที่ ๖๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่าปฏิชัคคะ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ศึอปฏิสัมภิทา 
๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจิตกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จิตกปูชกเถราปทาน 
อาลุวทายกเถราปทานที่ ๘ (๒๗๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามัน 

[๒๘๐] มีแม่นั้าใหญ่อันสวยงามน่าดู อยู่ใกล้ภูเขาห่มวันต์ ที่ , ใกล้แม่นั้านั้น เรา 
ได้เห็นพระอรหันต์ผู้ปราศจากราคะ มีรัศมีสุกใสน่าใคร่เห็น เราเห็นท่าน 
ประกอบในความสงบระงับอย่างยิ่งแล้ว มีใจชื่นบาน เลื่อมใส ได้ถวาย 
เหง้ามันแก่ท่านด้วยมือทั้งสองของตน ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ 
ถวายเหง้ามันใด ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 279 

เหง้ามัน คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอาลุวทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อาลุวทายกเถราปทาน. 

ปุณฑรีกเถราปทานที่ ๙ (๒๗๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบัวขาว 

[๒๘๑] ในกาลนั้น พระสยัมภูผู้มีรัศมี มีนามว่าโรมสะ เรามีจิตผ่องใส ได้ถวาย 
ดอกบัวขาวแด่ท่าน ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายดอกบัวขาวใน 
กาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายดอก 
บัวขาว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุณฑรีกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุณฑรีกเถราปทาน. 

ตรณิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๘๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายสะพาน 

[๒๘๒] เรามีใจเลื่อมใส ได้ทำสะพานด้วยมือทั้งสองของตน ไว้ที่ทางใหญ่อันไม่ 
ราบเรียบ เพื่อต้องการให้ชาวโลกข้าม ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำ 
สะพานใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการให้ 
สะพาน ในกัลปที่ ๕๕ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง 
พระนามว่าสโมคตะ สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตรณิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตรณิยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 280 
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. สุวรรณพิมโพหนึยเถราปทาน ๒. ติลมุฏฐิยเถราปทาน 

๓. ขังโกฏกิยเถราปทาน ๔. อัพกัญชนทายกเถราปทาน 

๕. เอกัญชลิยเถราปทาน ๖. โปตถทายกเถราปทาน 

๗. จิตกปูชกเถราปทาน ๘. อาลุวทายกเถราปทาน 

๙. ปุฌฑรีกเถราปทาน ๑๐. ตรณิยเถราปทาน 

บัณฑิตนับคาถาได้ ๔๒ คาถา 

จบ สุวรรณพิมโพหนวรรคที่ ๒๘ 
จบ ภาณวารที่ ๑๑ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 281 

ปรรณทายกวรรคที่ ๒๙ 
ปรรณทายกเถราปทานที่ ๑ (๒๘๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผัก 

[๒๘๓] เรานั่งอยู่ในบรรณศาลา บริโภคโภชนะ คือ ผัก พระมหาฤาษีพระนาม 
ว่าสิทธัตถะ ผู้ส่องโลกให้สว่าง ทรงเยียวยาโลกทั้งปวง เสด็จมาหาเราผู้ 
เช้าไปอยู่ในบรรณศาลา เราได้ถวายผักแก , พระองค์ ซึ่งประทับนั่งบนเครื่อง 
ลาดใบไม้ในกัลปที่๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผักใดในกาลนั้นด้วย 
ทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผัก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปรรณทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปรรณทายกเถราปทาน. 

ผลทายกเถราปทานที่ ๒ (๒๘๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ 

[๒๘๔] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ทรงสันโดษเสมอด้วยเขาสิเนรุ ทรง 
ไว้เช่นกับธรณี เสด็จออกจากสมาธิแล้ว เข้ามาหาเราเพื่อภิกษา เรามีใจ 
ผ่องใส ได้ถวายผลสมอ มะขามป้อม มะม่วง ชมพู , สมอพิเภก กระเบา 
กระบาก มะตูม และผลมะปรางทั้งหมด แด'พระผู้มีพระภาค พระนาม 
ว่าสิทธิ'ตถะ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง ทรงอนุเคราะห์โลกทั้งปวง 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผลไม้ใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ ในกัลปที่ ๕๗ แต่กัลป 
นี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าเอกัชฌะ ทรงสมบูรณ์ด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 282 

แก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ผลทายกเถราปทาน 
ปัจจุคคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๒๘๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการต้อนรับ 

[๒๘๕] เรามีใจผ่องใส ได้ทำการต้อนรับพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิทธัตถะ 
ผู้ประเสริฐกว่านระ ส่องโลกให้สว่างไสว ทรงเยียวยาโลกทั้งปวง เสด็จ 
เที่ยวอยู่ในป่าดังราชสีห์ องอาจดังม้าอาชาไนย สวยงามดังต้นรกฟ้า ซึ่ง 
กำลังเสด็จมา ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาค 
ผู้ประเสริฐกว่านระ ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การต้อนรับ ในกัลปที่ ๒๗ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
พระองค์หนึ่ง เป็นจอมแห่งชน มีนามว่าปริวาระ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ 

ทราบว่า ท่านพระปัจจุคคมนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัจจุคคมนิยเถราปทาน 
เอกปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๒๘๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้ 

[๒๘๖] ในกาลนั้น เราเป็นปีศาจอยู่ที่ประตูเมืองด้านทิศทักษิณ เราได้เห็นพระ 
พุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลี มีรัศมีสุกใสดังพระจันทร์ เราได้ถวายดอกไม้ดอก 
หนึ่ง แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสึ ผู้เลิศกว่านระ ทรงแสวงหา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 283 

ประโยชน์ให้แก่โลกทั้งปวง เป็นจอมสัตว์ ผู้คงที่ ในกัลปที่ ๑๑ แต่ 
คัลปน เราได้ถวายดอกไม้ใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกปุปผิยเถราปทาน. 

มฆวปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๒๘๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกดีหมี 

[๒๘๗] พระสยัมภูผู้ไม , แพ้อะไรๆ ท่านมีอินทรีย์ผ่องใสไม่ขุ่นมัว เข้าสมาธิอยู่ใน 
ที่ , ใกล้ส่งแม่นี้านัมมทานที ในกาลนั้น เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้ไม่แพ้ 
อะไรๆ แล้ว เกิดเลื่อมใสโสมนัส ได้บูชาองค์พระสยัมคูด้วยดอกดีหมี 
ในกัลปที่ ๙๑ แต่คัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมฆวปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มฆวปุปผิยเถราปทาน. 

อุปฏฐายิกเถราปทานที่ ๖ (๒๘๖) 

ว่าด้วยการบูชาด้วยการถวายคนอุปัฏฐาก 

[๒๘๘] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ควรรับเครื่องบูชา เป็นจอม 
สัตว์เป็นมหานาคเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ เสด็จดำเนินอยู่ที่ 
ถนน เราได้ถวายคนอุปัฏฐากแก่พระองค์ ผู้ทรงแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 284 

แก , โลกทั้งปวง ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่หลวง ซึ่งเราให้คนไปทูลเชิญเสด็จ 
มา พระมหามุนีส้มพุทธเจ้าทรงรับแล้วมอบ (คืน) ให้เสด็จลุกขึ้นจาก 
อาสนะนั้นแล้ว เสด็จกลับมุ่งตรงไปทางทิศปัจจิม ในกัลปที่ ๙๔ แต่ 
กัลปนี้เราได้ถวายคนอุปัฏฐากในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายคนอุปัฏฐาก ในกัลปที่ ๕๗ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าพลเสน สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ 
มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ทำนพระอุปัฏฐายิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุปัฏฐาขิกเถราปทาน. 

อปทานิยเถราปทานที่ ๗ (๒๘๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ 

[๒๘๙] เรามีใจเลื่อมใส ได้สรรเสริญปุพจรรยาของพระสุคตเจ้าทั้งหลาย ผู้แสวง 
หาคุณอันใหญ่หลวง และได้ถวายบังคมพระบาทด้วยเศียรเกล้า และด้วย 
มือทั้งสองของตน ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้สรรเสริญปุพจรรยาของ 
พระสุคตด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญ 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอปทานิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อปทานิยเถราปทาน. 

สัตตาหปัพพชิตเถราปทานที่ ๘ (๒๘๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบวช 

[๒๙๐] พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค พระนามว่าริปัสสี อันมหาชน 
สักการะนับถือ ในกาลก่อนเราถึงความวิบัติ แตกจากญาติ ด้วยความใคร่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 285 

ในสัตถุศาสนา เราจึงเข้าบวชในศาสนาเพื่อระงับความวิบัติ ยินดีอยู่ใน 
การบวช ๗ วัน ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้ เราได้บวชในกาลนั้น ด้วยการ 
บวชนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบวช ในคัลปที่ ๖๗ แต่ 
กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ ปรากฏพระนามว่า สุเนกขัมมะ 
มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัตตาหปัพพชิตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัตตาหปีพพชิตเถราปทาน. 

พุทธุปัฏฐาขิกเถราปทานที่ ๙ (๒๘๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบำรุง 

[๒๙๑] ในกาลนั้น ชื่อของเราว่าเวชัมภินี (และ) เป็นชื่อบิดาของเรา (ด้วย) 

บิดาจับมือของเราพาไปมอบถวาย พระมหามุนีพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็น 
อัครนายกของโลกเหล่านี้ทรงมุ่งหมายเอาเรา เรามีจิตเลื่อมใส ได้บำรุง 
พระพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพด้วยมือของตน ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้บำรุงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการบำรุง ในกัลปที่ ๒๓ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้า 
จักรพรรดิ จอมกษัตริย์ ๔ พระองค์ ทรงพระนามว่าสมฌุปัฏฐาก มีพลมาก 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระพุทธปัฏฐาขิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พุทธุปัฏฐาขิกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 286 

ปุพพังคมนิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๙๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการสำรวม 

[๒๙๒] พวกเรา ๘๔,00๐ คน ไม่มีความกังวลจึงออกบวช เพื่อบรรลุประโยชน์ 
อันสูงสุด เราเป็นหัวหน้าของพวกเหล่านั้น ศิษย์เหล่านั้นยังมีราคะและ 
โมหะ แต่จิตผ่องใสไม่ขุ่นมัว มีจิตเลื่อมใสบำรุงเราโดยเคารพด้วยมือทั้ง 
สองของตนๆ พระสยัมภูผู้ขีณาสพทั้งหลายคายโทสะแล้ว ทำกิจที่ควร 
ทำเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ ไม่แพ้อะไรๆ แผ่เมตตาจิตไป พวกเรา 
บำรุงพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น เป็นผู้มีสติทำกาลกิริยาแล้ว ได้ไปสู่ความ 
เป็นเทวดาในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้รักษาศีลใด ด้วยการรักษาศีล 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสำรวม คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุพพังคมนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุพพังคมนิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปรรณทายกเถราปทาน ๒. ผลทายกเถราปทาน 

๓. ปัจจุคคมนิยเถราปทาน ๔. เอกปุปผิยเถราปทาน 

๕. มฆวปุปผิยเถราปทาน ๖. อุปฏฐายิกเถราปทาน 

๗. อปทานิยเถราปทาน ๘. สัตตาหป้พพชิตเถราปทาน 

๙. พุทธุปิฏฐาขิกเถราปทาน ๑๐. ปุพพังคมนิยเถราปทาน 

และท่านได้กล่าวคาถาไว้ ๓๘ คาถา. 

จบ ปรรณทายกวรรที่ ๒๙ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 287 

จิตกปูชกวรรคที่ ๓๐ 
จิตกปูชกเถราปทานที่ ๑ (๒๙๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ต่างๆ 

[๒๙๓] ในกาลนั้น เราเป็นพราหมณ์มีนามชื่อว่า อชิตะ เราประสงค์จะทำการ 
บูชา จึงรวบรวมดอกไม้ต่างๆ ไว้ เราได้เห็นชิตกาธารของพระพุทธเจ้า 
พระนามว่า สิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลกอันรุ่งเรืองอยู่ จึงนำเอาดอกไม้ 
นั้นมาบูชาที่จิตกาธาร ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาด้วยดอกไม้ 
ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ใน 
กัลปที่ ๒๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ จอมมนุษย์ ๗ พระองค์ 
ทรงพระนามว่า สุปัชชลิตะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจิตกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จิตกปูชกเถราปทาน. 

ปุปผธารกเถราปทานที่ ๒ (๒๙๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการยกดอกไม้ขึ้นบูชา 

[๒๙๔] เราเป็นผู้นุ่งผ้าเปลือกไม้คากรอง ห่มหนังสัตว์เฉวียงบ่าข้างซ้าย ยังอภิญ 
ญา ๕ ให้บังเกิดแล้ว เป็นผู้ลูบคลำพระจันทร์ได้ เราได้เห็นพระศาสดาพระ 
นามว่าวิปัสสี ผู้ส่องโลกให้สว่างไสว ซึ่งเสด็จมาถึงสำนักเรา เราจึงยก 
ดอกแคฝอยขึ้นบูชาแด่พระองค์ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ยกดอกไม้ 
ใดขึ้นบูชา ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการยกดอกไม้ 
ขึ้นบูชา ในกัลปที่ ๘๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 288 

เป็นใหญ่ในแผ่นดิน พระนามว่า สมันตธรณะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุปผธารกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุปผธารกเถราปทาน. 

ฉัตตทายกเถราปทานที่ ๓ (๒๙๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายฉัตร 

[๒๙๕] ในกาลนั้น บุตรของเราบวชแล้ว นุ่งห่มผ้ากาสายะ แล้วท่านนั้นบรรลุถึง 
ความเป็นพระพุทธะ อันชาวโลกบูชา นิพพานแล้ว เราค้นหาบุตรของตน 
ไปทางเบื้องหลังอาราม ได้ไปถึงจิตกาธารแห่งบุตรของเราผู้ดับแล้ว เป็น 
ผู้ใหญ่ เราประนมกรอัญชลี ไหว้จิตกาธารที่ป่าช้านั้น และยกฉัตรขาวขึ้น 
ตั้งประดิษฐานไว้ (บูชา) ในกาลนั้น ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ เราได้ 
ยกฉัตรขึ้น (บูชา) ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายฉัตร ในกัลปที่ ๒๕ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ 
พระองค์ เป็นจอมแห่งชน มีพระนามว่ามหารหะ มีพลมาก คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระฉัตตทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ฉัตตทายกเถราปทาน. 

สัททสัญญกเถราปทานที่ ๔ (๒๙๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการได้สัททสัญญา 

[๒๙๖] เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ความเลื่อมใสของเรามีอย่างไพบูลย์ความปรากฏ 
แห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ผู้แสวงหาคุณใหญ่ ได้มีในโลก เราได้ 
ฟ้งแต , เสียงในความปรากฏนั้น แต่ไม , ได้เห็นพระชินเจ้า เมื่อเราจะทำกาล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 289 

กิริยา ได้ระลึกถึงความจำหมายในพระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๔ แต่คัลปนี้ 
เราได้สัญญาใดในกาลนั้น ด้วยสัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัททสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัททสัญญกเถราปทาน 
โคสีสนิกเขปกเถราปทานที่ ๕ (๒๙๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการลาดไม้จันทน์ขาว 

[๒๙๗] เราออกจากประตูพระอารามแล้ว ได้ลาด (ทอด) ไม้จันทน์ขาวไว้ (เพื่อ 
ให้สงฆ์เดิน) เราได้เสวยกรรมของตน นี้เป็นผลแห่งบุรพกรรม ม้า 
สินธพอาชาไนย มีกำลังวิ่งเร็วดังลม เป็นพาหนะเร็ว เราได้เสวยผลนั้น 
ทั้งหมด นี้เป็นผลแห่งการลาดไม้จันทน์ขาว โอ กุศลสมภารน้อย (กลับ) 

ให้ผลมากมาย เราทำดีในเขตดี ผลอื่นไม , ได้เสี้ยวแห่งกุศล สมภารที่เรา 
ทำในสงฆ์ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ลาดไม้จันทร์ขาว ในกัลปที่ 
๗๕ แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง มีนามว่าสุปดิฏฐิตะ 
มีเดชมาก มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโคสึสนิกเขปกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โคสึสนิกเขปกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 290 

ปทปูชกเถราปทานที่ ๖ (๒๙๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระบาท 

[๒๙๘] ในกาลนั้น เราเป็นกินนรอยู่ที่ภูเขาหิมวันต์ เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ 
ปราศจากธุลี มีรัศมีผุดผ่องดังพระจันทร์ เวลานั้น เราได้เข้าเฝ็าพระพุทธเจ้า 
พระนามว่าวิป้สสี ผู้นำโลกแล้วได้เอา (นา) แก่นจันทน์และกฤษณา 
รดลงที่พระบาท ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระบาทใด ด้วย 
การบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระบาท คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทปูชกเถราปทาน. 

เทสกิตติกเถราปทานที่ ๗ (๒๙๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ 

[๒๙๙] ในกาลนั้น เราเป็นพราหมณ์มีนามว่าอุปสาลหกะ เราเข้าไปยังป่าชัฏ ได้ 
เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลก ประเสริฐกว่านระ ผู้ควรรับเครื่อง 
บูชาของโลก แล้วได้ถวายบังคมแทบพระบาท พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเรา 
มีจิตเลื่อมใสแล้ว ทรงหายไป เราออกจากป่าแล้ว ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐสุด เราสรรเสริญประเทศนั้นแล้ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอด 
กัลป ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้สรรเสริญประเทศใด ด้วยการ 
สรรเสริญนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญ คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเทสกิตติกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เทสกิตติกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 291 

สรณคมนึยเถราปทานที่ ๘ (๒๙๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถึงสรณะ 

[๓๐๐] ในกาลนั้น เราเป็นพรานอยู่ใกล้ภูเขาทิมวันต์ เราได้เห็นพระพุทธเจ้า 
พระนามว่าวิปัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ได้เข้าเฝ็าพระ 
ส้มพุทธเจ้าแล้ว ทำไวยาวัจกร ได้เข้าถึงพระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์ ผู้คงที่ 
เป็นสรณะ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนั้เราได้ถึงสรณะใด ด้วยการถึงสรณะ 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถึงสรณะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสรณคมนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สรณคมนึยเถราปทาน. 

อัมพปิณฑิยเถราปทานที่ ๙ (๒๙๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะม่วง 

[๓๐๑] เราปรากฏว่าเป็นทานพ (อสูร) มีนามชื่อว่าโรมสะ เราได้ถวายผลมะม่วง 
แก , พระพุทธเจ้าพระนามว่าริปัสสึ ผู้แสวงหาคุณใหญ่ กัลปนี้๙๑ แต่ศัลป 
นี้เราได้ถวายผลมะม่วงใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายผลมะม่วง คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัมพปิณฑิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัมพปิณฑิยเถราปทาน. 

อนุสังสาวกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๐๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการประกาศคุณวิเศษ 

[๓๐๒] เราได้เห็นพระชินเจ้า พระนามว่าวิปัสสึ กำลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาต จึงได้ 
ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก , พระองค์ผ้แป็นจอมสัตว์ ผ้คงที่ ในกาลนั้น เรามี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 292 

จิตเลื่อมใสโสมนัสได้ถวายบังคม (และ) ได้ประกาศพระพุทธเจ้าให้มหาชน 
ทราบ เพื่อบรรลุประโยชน์อันสูงสุด ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ 
ประกาศให้มหาชนทราบ ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การประกาศ คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอนุสังสาวกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อนุสังสาวกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. จิตกปูชกเถราปทาน ๒. ปุปผธารกเถราปทาน 

๓. ฉัตตทายกเถราปทาน ๔. สัททสัญญกเถราปทาน 

๕. โคสีสนิกเขปกเถราปทาน ๖. ปทปูชกเถราปทาน 

๗. เทสกิตติกเถราปทาน ๘. สรณคมนึยเถราปทาน 

๙. อัมพปิณฑิยเถราปทาน ๑๐. อนุสังสาวกเถราปทาน 

บัณฑิตคำนวนคาถาได้ ๔๗ คาถา. 

จบ จิตกปูชกวรรคที่ ๓๐. 


อนึ่ง รวมวรรคได้ ๓๐ วรรค คือ 
๑. กณิการปุปผิยวรรค ๒. หัตสิวรรค 

๓. อาล้มพนทายกวรรค ๔. อุทกาสนทายิวรรค 

๕. ตุวรทายิวรรค ๖. โถมกวรรค 

๗. ปทุมุกเขปวรรค ๘. สุวรรณทิมโพหนวรรค 

๙. ปรรณทายวรรค ๑๐. จิตกปูชกวรรค 

คาถาทั้งหมดมี ๔๕๑ คาถา บัณฑิตผู้แสดงอรรถ คำนวณบททั้งหมดได้ ๕๕๗๒ บท. 
จบหมวดร้อยที่ ๓. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 293 

ปทุมเกสริยวรรคที่ ๓๑ 
ปทุมเกสริยเถราปทานที่ ๑ (๓ ๐๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยการโปรยเกสรดอกบัว 
[๓๐๓] ในกาลก่อน เราเป็นช้างพลายมาตังคะ อยู่ในที่ใกล้หมู , ฤาษีปัจเจกพุทธเจ้า 
เรามีความเลื่อมใส ได้เอาเกสรดอกบัว โปรยลงบูชาแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า 
ผู้แสวงหาคุณใหญ่ เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
สุด กำจัดราคะแล้ว ผู้คงที่เหล่านั้น แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลป 
ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนั้เราได้โปรยเกสรดอกบัวบูชาในกาลนั้น ด้วยกรรม 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทุมเกสริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทุมเกสริยเถราปทาน. 

สรรพลันธิยเถราปทานที่ ๒ (๓๐๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายของหอมและดอกไม้ 
[๓๐๔] เราได้ถวายของหอมและดอกไม้แก่พระพุทธเจ้า พระนามว่าริปัสสี ผู้ 
แสวงหาคุณใหญ่ ได้ถวายผ้าโกสัยอย่างดีแก่พระองค์ผู้ซื่อตรง ในกัลป 
ที่ ๙๑ แต่กลปนี้เราได้ถวายของหอมใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม่ 
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายของหอม ในกัลปที่ ๑๕ แต่กัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ พระนามว่าสุเวละ ทรงสมบูรณ์ด้วย 
แล้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 294 

และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสรรพคันธิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สรรพคันธิยเถราปทาน. 

ปรมันนทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๐๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวอย่างดี 

[๓๐๕] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้โชติช่วงดังดอกกรรณิการ์ มี 
รัศมีรุ่งเรืองดังอาทิตย์อุทัย เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ เรา 
ประนมกรอัญชลีแล้ว นำเสด็จมาสู่เรือนของตน ครั้นนำเสด็จพระสัม 
พุทธเจ้ามาถึงแล้ว ได้ถวายข้าวอย่างดีเยี่ยม ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้ถวายข้าวอย่างดีเยี่ยมในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวอย่างดีเยี่ยม คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา เรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปรมันนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปรมันนทายกเถราปทาน. 

ธรรมสัญญกเถราปทานที่ ๔ (๓๐๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการพิงธรรม 

[๓๐๖] ได้มีการฉลองพระมหาโพธิแห่งพระผู้มีพระภาค พระนามว่าวิป้สสี พระ 
สัมพุทธเจ้าเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ปรากฏเหมือนว่าประ 
ทับอยู่ ณ โคนไม้โพธิ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
ทรงประกาศ (อริย) สัจจะ ๔ ทรงเปล , งอาสภิวาจา พระส้มพุทธเจ้าผู้มี 
กิเลสดังหลังคาเปิด ทรงแสดงโดยย่อ และทรงแสดงโดยพิสดารแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 295 

ทรงยังมหาชนให้ดับร้อน เราได้ฟ้งธรรมของพระองค์ เชษฐบุรุษของโลก 
ผู้คงที่ ถวายบังคมแทบพระบาทของพระศาสดาแล้ว บ่ายหน้ากลับไปทาง 
ทิศอุดร ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ฟ้งธรรมใดในกาลนั้น ด้วยการ 
ฟิงธรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการฟิงธรรม ในกัลปที่ ๓๓ 
แต่กัลปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่ง เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มี 
นามชื่อว , าสุตวา มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระธรรมสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ธรรมสัญญกเถราปทาน 
ผลทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๐๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ 

[๓๐๗] ในกาลนั้น มีอาศรมอยู่ที่ส่งแม่นี้าภาคีรสี เราถือผลไม้เดินมาสู่อาศรมนั้น 
ช้าๆ ณ ที่นั้น เราได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้มีรัศมีรุ่งเรือง 
ดังพระจันทร์ เราได้ถวายผลไม้ของเราที่มีอยู่ทั้งหมดแด่พระศาสดา ใน 
กัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ คุณวิเศษเหล่านี้ คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ผลทายกเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 296 

สัมปสาทิกเถราปทานที่ ๖ (๓๐๖) 

ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสคุณวิเศษ 

[๓๐๘] ขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้เป็นพระพุทธวีรเจ้า พระองค์พ้นแล้วในที่ทั้งปวง 
ข้าพระองค์เป็นผู้ถึงความวิบัติ ขอพระองค์ได้โปรดเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ 
นั้นเถิด พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เป็นบุคคลไม , มีใครเปรียบในโลก 
ทรงพยากรณ์แก่เราว่า พระสงฆ์เสมอด้วยมหาสมุทรประมาณมิได้ สูงสุด 
ท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้น ผู้ปราศจากธุลี เป็นเขตบุญที่ให้ผล 
ไม่สิ้นสุด ดังปลูกพืชที่ดีไว้ฉะนั้น พระสัพพัญญเชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกว่านระ ตรัสดังนี้ทรงพรํ่าสอนเราอย่างนี้แล้ว เสด็จเหาะ 
ขึ้นสู่พื้นเวหาส เมื่อพระสัพพัญญผู้'ประเสริฐกว่านระ พอเสด็จไปไม , 

นาน เราก็ถึงกาลกิริยา แล้วได้อุบัติยังชั้นดุสิตในกาลนั้น เรายังจิตให้ 
เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้ปราศจากธุลี เป็นเขตบุญที่ให้ผลไม่สิ้นสุด แล้ว 
บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลป ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ความ 
เลื่อมใสในกาลนั้น ด้วยความเลื่อมใสนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งความเลื่อมใส คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัมปสาทิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัมปสาทิกเถราปทาน. 

อารามทายกเถราปทานที่ ๗ (๓๐๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาราม 

[๓๐๙] เราได้ปลูกสร้างอารามถวายแด่พระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิทธัตถะ ใกล้ 
หมู , ไม้มีเงาร่มเย็น มีฝูงนกเข้าอยู่อาศัย เราได้พบพระพุทธเจ้าผู้ปราศจาก 
ธุลี สมควรรับเครื่องบูชา เราจึงน้อมถวายอารามกะพระองค์ ผู้เป็น 
เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ เรามีจิตโสมนัสยินดี ได้ถวายผลไม้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 297 

และดอกไม้ และลำดับนั้น เราเกิดความเลื่อมใส น้อมถวายทานนั้น 
เราได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าด้วยใจอันผ่องใส ผลย่อมบังเกิดแก่เราใน 
ภพที่เกิด ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายอารามใดในกาลนั้น 
ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายอาราม ในกัลป 
ที่ ๓๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ พระองค์ ทรงพระนามว่า 
มุทุสีตละ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอารามทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อารามทายกเถราปทาน. 

อนุเลปทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๐๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการฉาบสี 

[๓๑๐] เราได้เห็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่า อัตถทัสสี ผู้เป็นมุนี 
เราได้เข้าไปหาท่านซึ่งกำลังท่านวกรรมอยู่ที่สีมา และเมื่อนวกรรมสำเร็จ 
แล้ว เราได้ให้การไล้ทา (ได้ให้สีสำหรับทา) เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส 
ในพระสงฆ์สาวกผู้เป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยมในกัลปที่ ๑๘๐๐ แต่กัลปนี้ 
เราได้ท่ากรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการฉาบสี คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอนุเลปทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อนุเลปทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 298 

พุทธสัญญิกเถราปทานที่ ๙ (๓๐๙) 

ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า 

[๓๑๑] เราได้สนเห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เปล่งปลั่งดังพระอาทิตย์ 
อุทัย มีรัศมีรุ่งเรืองดังพระจันทร์ เป็นเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่า 
นระ เป็นนายกของโลก กำลังเสด็จดำเนินไปในละแวกป่า จึงยังจิตให้ 
เลื่อมใสในพระองค์ แล้วได้เข้าถึงสุคติ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เรา 
ได้สัญญาใดในกาลนั้น ด้วยสัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการสัญญาในพระพุทธเจ้า คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระพุทธสัญญิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พุทธสัญญิกเถราปทาน. 

ปัพภารทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๑๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการชำระและตั้งหม้อนี้า 

[๓๑๒] เราได้ชำระ (กวาด ล้าง ถู) ถํ้า'ของพระผู้มีพระภาค พระนามว่าปิยทัสสี 
และได้ตังหม้อนำสำหรับฉันไว้ถวายแด่พระองค์ผู้คงที่ พระพุทธเจ้า 
พระนามว่าปิยทัสสีผู้มหามุนีทรงพยากรณ์เราว่า ลูกศรพันหนึ่ง ลูกคลีร้อย 
หนึ่ง คนถือธงสีเหลือง ปราสาทและแล้วอันประมาณมิได้ ชักบังเกิด 
ครั้นเราถวายทานการชำระถํ้าแล้ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลป ใน 
กัลปที่ ๓๒ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรติจอมกษัตริย์ พระนามว่า 
สุพุทธะทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระป้พภารทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัพภารทายกเถราปทาน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปทุมเกสริยเถราปทาน ๒. สรรพคันธิยเถราปทาน 

๓. ปรมันนทายกเถราปทาน ๔. ธรรมส์ฌูญกเถราปทาน 

๕. ผลทายกเถราปทาน ๖. สัมปสาทิกเถราปทาน 
๗. อารามทายกเถราปทาน ๘. อนุเลปเถราปทาน 
๙. พุทธส์ฌูญิกเถราปทาน ๑๐. ปัพภารทายกเถราปทาน 

และท่านกล่าวคาถาไว้ ๕๑ คาถา. 

จบ ปทุมเกสริยวรรคที่ ๓๑. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 300 

อารักขทายกวรรคที่ ๓๒ 
อารักขทายกเถราปทานที่ ๑ (๓๑๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอารักขา 

[๓๑๓] เราได้ให้ทำรั้วถวายแก , พระมุนีพระนามว่าธรรมทัสสี และได้ถวายอารักขา 
แก , พระองค์ผู้จอมสัตว์ ผู้คงที่ ในคัลปที่ ๑๘๐๐ แต่กัลปนี้เราได้ทำ 
กรรมใดในกาลนั้น ด้วยผลกรรมที่เหลือนั้น เราได้บรรลุถึงความสิ้น 
อาสวะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอารักขทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อารักขทายกเถราปทาน. 

โภชนทายกเถราปทานที่ ๒ (๓๑๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายโภชนะ 

[๓๑๔] พระชินเจ้าย่อมรุ่งโรจน์ทุกเมื่อ ดังหน่อไม้รังที่เกิดดี เช่นไม้อัญชันกำลัง 
ขึ้นงาม เหมือนลายรุ้งในอากาศ เรามีใจผ่องใส ได้ถวายโภชนะแด่พระ 
องค์ผู้เป็นเทวดาล่วงเทวดา พระนามว่าเวสสภู ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ 
หลวง พระสยัมภูพุทธเจ้าผู้ไม่แพ้อะไร ทรงอนุโมทนาทานของเรานั้นว่า 
ผลจงเกิดแก่ท่านในภพที่เกิด ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใด 
ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
โภชนะ ในกัลปที่ ๒๕ แต่กัลปนี้เราได้เห็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ 
หนึ่ง พระนามว่า อมิตตกะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพล 
มาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโภชนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โภชนทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 301 

คตสัญญกเถราปทานที่ ๓ (๓๑๓) 

ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า 

[๓๑๕] ในอากาศไม่มีรอยเท้า เราได้เห็นพระชินเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ เสด็จ 
ไปสู่หมู , ไตรทิพทางอากาศ เรามีความปลื้มใจเป็นอันมาก เพราะได้เห็น 
จีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันสะบัดชายพลิ้วด้วยลม เท่ากับได้เห็น 
พระมุนีเสด็จไป ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้สัญญาใดในกาลนั้น 
ด้วยสัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคตสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คตสัญญกเถราปทาน. 

สัตตปทุมิยเถราปทานที่ ๔ (๓๑๔) 

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา 

[๓๑๖] เราเป็นพราหมณ์นามว่าณสาท อยู่ใกล้ส่งแม่นั้า เรากวาดอาศรมด้วย 
ดอกไม้ (ดอกปทุม) มีกลีบ ๗ กลีบ ความชื่นชมเกิดขึ้นแก , เรา เพราะได้ 
เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้มีพระฉวีวรรณดังทองคำ เป็น 
นายกของโลก กำลังเสด็จไปทางป่า เราต้อนรับพระส้มพุทธเจ้าเชษฐบุรุษ 
ของโลก ประเสริฐกว่านระ นำพระองค์มายังอาศรมแล้ว บูชาด้วย 
ดอกบัวอันสวยงาม ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้า 
ด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ในกัลปที่ ๗ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ 
ทรงพระนามว่ามหาปาสภะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัตตปทุมิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัตตปทุมิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 302 

ปุปผาสนทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๑๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ 

[๓๑๗] เราได้ต้อนรับพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ไม่ทรงแพ้อะไรๆ 
มีพระฉวีวรรณดังทองคำ พระรัศมีเปล่งปลั่งดังพระอาทิตย์ เสด็จดำเนิน 
อยู่ในที่ไม , ไกล เชิญเสด็จให้เข้ามายังอาศรมแล้ว ได้ถวายอาสนะดอกไม้ 
ด้วยใจอันผ่องใส ในกาลนั้น เราประนมกรอัญชลีแล้ว เกิดความปลื้มใจ 
ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้ว น้อมกรรมนั้นไปด้วยความปรารถนา 
ว่า บุญกุศลอันใดมีอยู่ ที่เราได้ทำกะพระสยัมภูผู้ไม่แพ้อะไรๆ ด้วย 
บุญกุศลทั้งปวงนั้น ขอเราจงเป็นผู้ปราศจากมลทินในศาสนา ในกัลปที่ ๙๔ 
แต่กัลปนี้เราได้ถวายอาสนะดอกไม้ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม่ 
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายอาสนะดอกไม้ คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุปผาสนทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุปผาสนทายกเถราปทาน. 

อาสนถริกเถราปทานที่ ๖ (๓๑๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญ 

[๓๑๘] ในกาลนั้น เราเที่ยวค้นหาพระเจดีย์ อันชื่อว่าอุตตมะ ของพระพุทธเจ้า 
พระนามว่าสิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลก ในไพรวันอันเป็นป่าใหญ่ เรา 
ออกจากป่าใหญ่ จึงได้พบพระที่นั่งทอง เราทำหนังสัตว์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง 
ประนมกรอัญชลีสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้นายกของโลก ครั้นสรรเสริญ 
พระพุทธเจ้าผู้อัครนายกของโลกในส่วนกลางวันแล้ว มีจิตโสมนัสยินดี 
ได้เปล่งวาจานี้ว่า ขอนอบน้อมแด่พระองค์ บุรุษอาชาไนย ขอนอบน้อม 
แด่พระองค์อุดมบุรุษ ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า เชษฐบุรุษของโลก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 303 

ประเสริฐกว่านระ พระองค์เป็นสัพพัญญ ครั้นเราสรรเสริญพระพุทธเจ้า 
พระนามว่าสิขี ด้วยการทำนิมิตกราบไหว้อาสนะแล้ว บ่ายหน้ากลับไป 
ทางทิศอุดร ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เรา ได้ สรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐกว่าชน ด้วยการสรรเสริญนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการสรรเสริญ ในกัลปที่ ๒๗ แต่กัลปนี้ ได้ มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ 
พระองค์ ทรงพระนามว่าอดุลยะ ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มี 
พลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอาสนถริกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อาสนถริกเถราปทาน. 

สัททสัญญกเถราปทานที่ ๗ (๓๑๗) 

ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า 

[๓๑๙] พระมหาวีรเจ้าผู้มีพระรูปพระโฉมสวยงามน่าดู ทรงแสดงอมตบทอยู่ 
พระองค์แวดล้อมด้วยหมู , พระสาวก ประทับอยู่ ณ วิหารอันอุดม ทรงสง 
เคราะห์มหาชนด้วยพระวาจาอันไพเราะ ได้มีเสียงกึกก้องแผ่ไปกว้างขวาง 
แผ่ไปในเทวดาและมนุษย์ เราได้ฟ้งเสียงนฤโฆษแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใส 
ในพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้แสวงหาคุณใหญ่ 
ได้ถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นนายกของโลก ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้สัญญาใดในกาลนั้น ด้วยสัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัททสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัททสัญญกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 304 
ติรังสิยเถราปทานที่ ๘ (๓๑๘) 

ว่าด้วยผลแห่งความสรรเสริญ 

[๓๒๐] ปีติเกิดขึ้นแก , เรา เพราะได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ผู้ 
องอาจดังพระยาราชสีห์ ประทับนั่งอยู่ ณ ระหว่างภูเขา ยังทิศให้สว่าง 
ไสว ดังกองไฟที่ภูเขา และเพราะได้เห็นแสงสว่างของพระอาทิตย์ 
แสงสว่างของพระจันทร์ และแสงสว่างของพระพุทธเจ้า ครั้นเราได้เห็น 
แสงสว่าง ๓ ประการ และเห็นพระสาวกอันอุดมแล้ว จึงทำหนังสัตว์ 
เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง แล้วสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกว่า 
พระจันทร์ พระอาทิตย์ และพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ๓ อย่าง 
นี้แล ส่องแสงสว่างในโลก เป็นผู้บรรเทาความมืดของโลก เรายกข้อ 
อุปมาขึ้นสรรเสริญพระมหามุนี ครั้นเราสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า 
แล้ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลป ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ 
สรรเสริญพระพุทธเจ้าใด ด้วยการสรรเสริญนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 
เป็นผลแห่งความสรรเสริญ ในกัลปที่ ๖๑ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักร 
พรรติพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าญาณวระ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ 
ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติรังสิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติรังสิยเถราปทาน. 

นาลิปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๓๑๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบัว ๗ ดอก 
[๓๒๑] ในกาลนั้น เราเป็นชาวนาอยู่ ณ ที่ , ใกล้ส่งแม่นั้าสินธุ ประกอบ 

ในแหล่งการงานของผ้อื่น อาศัยอาหารของผ้อื่น เราเที่ยวไปตามแม่นี้าสินธ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 305 

ได้เห็นพระชินเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ กำลังประทับนั่งเข้าสมาธิอยู่ ดัง 
ดอกบัวบานฉะนั้น ในกาลนั้น เราจึงเด็ดดอกบัว ๗ ดอกที่ขั้ว โปรยบูชา 
ที่พระเศียรของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุพระอาทิตย์ เราเข้าเผ่าองค์ 
พระสัมมาส้มพุทธเจ้ามีพระฉวีวรรณดังทองกำ มีพระหฤทัยมั่นคง ในการ 
อนุกูล ยากที่จะเข้าใกล้ได้ ดังช้างมาตังคะตกมัน ๓ ครั้ง มีพระปญญา 
ทรงอบรมอินทรีย์แล้ว ได้ประนมกรอัญชลีถวายบังคมแด่พระศาสดา 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนาลิปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นาลิปุปผิยเถราปทาน. 

กุมุทมาลัยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๒๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงโกมุท 
[๓๒๒] เราได้เห็นพระมหาวีรเจ้า พระนามว่าวิปัสสี ผู้ประเสริฐแกล้วกล้า 
ทรงชนะวิเศษ แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง องอาจ ดังพระยาราชสีห์ 
ผู้ควรรับเครื่องบูชา เสด็จดำเนินอยู่ในถนน เราจึงถือเอาพวงโกมุท ไป 
บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชา 
พระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 
เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุมุทมาลัยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุมุทมาลัยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 306 
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. อารักขทายกเถราปทาน ๒. โภชนทายกเถราปทาน 

๓. คตสัญญกเถราปทาน ๔. สัตตปทุมิยเถราปทาน 

๕. ปุปผาสนทายกเถราปทาน ๖. อาสนถวิกเถราปทาน 

๗. สัททสัญญกเถราปทาน ๘. ติรังสิยเถราปทาน 

๙. นาลิปุปผิยเถราปทาน ๑๐. กุมุทมาลิยเถราปทาน 

มีคาถา ๕๗ คาถา. 

จบ อารักขทายกวรรคที่ ๓๒. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 307 

อุมมาปุปผิยวรรคที่ ๓๓ 
สุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๓๒๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกผักตบ 

[๓๒๓] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ไม , แพ้อะไรๆ สูงสุดกว่า 
นระ มีพระหทัยมั่น ไม , หวั่นไหว กำลังเข้าสมาธิ เราจึงได้ถือเอาดอก 
ผักตบไปบูชาแด่พระพุทธเจ้า ดอกผักตบทั้งหมดมียอดรวมกัน มีขั้ว 
ข้างบน มีหน้าข้างล่าง เป็นเหมือนมีจิตดี เป็นเครื่องลาดดอกไม้ประดิษ 
ฐานอยู่ในอากาศ ด้วยความเลื่อมใสแห่งชิตนั้น เราได้เข้าถึงขั้นดุสิต ใน 
กัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๕๕ แต่ 
กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่ง เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ทรง 
พระนามว่าสมันตฉทนะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา 
๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุมมาปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุมมาปุปผิยเถราปทาน. 

ปุฬินปูชกเถราปทานที่ ๒ (๓๒๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยทราย 

[๓๒๔] เราได้เห็นพระศาสดาผู้ประเสริฐกว่านระ สวยงามดังดอกรกฟ้า องอาจ 
เหมือนม้าอาชาไนย รุ่งเรืองสว่างไสวดังดาวประกายพฤกษ์ เราจึงได้ประนม 
กรอัญชลีถวายบังคมแด , พระศาสดา เราสรรเสริญพระศาสดา ยินดีอยู่ด้วย 
กรรมของตน เรามีใจผ่องใส เอาทรายขาวบริสุทธ กำมือหนึ่งห่อพก 
มาโปรยลงที่ทางเสด็จดำเนิน แห่งพระศาสดาพระนามว่าวิปัสสี ผู้แสวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 308 

หาคุณใหญ่ แต่นั้น เราเอาทรายครึ่งหนึ่งโปรยลงในที่พักกลางวันของ 
พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์ ผู้คงที่ ในคัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนั้เราได้โปรย 
ทรายใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการโปรยทราย 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุฬินปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปูฬินปูชกเถราปทาน. 

หาสชนกเถราปทานที่ ๓ (๓๒๓) 

ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า 

[๓๒๕] เราได้เห็นผ้าบังสุกุลของพระศาสดาอันห้อยอยู่ที่ยอดไม้จึงประนมกร 
อัญชลี แล้วเปล่งวาจาดัง ความยินดีเกิดขึ้นแก่เราเพราะได้เห็นแต่ไกล 
เราประนมกรอัญชลีแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใสโดยยิ่ง ในกัลปที่ ๙๑ แต่ 
กัลปนี้เราได้สัญญาใด ในกาลนั้น ด้วยสัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระหาสชนกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ หาสชนกเถราปทาน. 

ย้ญญสามิกเถราปทานที่ ๔ (๓๒๔) 

ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า 

[๓๒๖] เรามีอายุได้ ๗ ปีแต่กำเนิด เป็นผู้รู้จบมนต์ ได้ดำรงวงศ์สกุล เรา 
ตระเตรียมพิธีบูชายัญในกาลนั้น เราจะฆ่าสัตว์เลี้ยง ๘๔,๐00 ตัว และ 
ให้ผูกเข้าไว้ที่หลักไม้แก่น ตระเตรียมเพื่อประโยชน์แก่ยัญ พระส้มพุทธ- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 309 

เจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ มีพระประสงค์สำเร็จทุกอย่าง ทรงมีประโยชน์ 
ใหญ่หลวงแก่โลก ๓ ร่าเริงดังปากเบ้า มีพระรัศมีสุกสะกาวเช่นกับถ่าน 
เพลิงไม้ตะเคียน ดังพระอาทิตย์อุทัย เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ เสด็จ 
เข้ามาหา (เรา) แล้วได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่า ดูกรกุมาร ความไม , เบียด 
เบียนสัตว์ทั้งปวง การงดเว้นจากความเป็นขโมย การประพฤตินอกใจ 
และการดื่มนาเมา ความยินดีในการประพฤติสมํ่าเสมอ พาหุสัจจะ และ 
ความเป็นผู้กตัญญ เราชอบใจธรรมเหล่านี้บัณฑิตพึงสรรเสริญทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต ท่านเจริญธรรมเหล่านี้ยินดีในความเกื้อกูลแก่สัตว์ 
ทั้งปวง ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้ว จงเจริญมรรคอันสูงสุด 
พระสัพพัญญ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ตรัสดังนี้ครั้นทรง 
พรํ่าสอนเราอย่างนี้แล้ว เสด็จเหาะขึ้นสู่เวหาสไป เราชำระจิตให้ 
บริสุทธิกอนแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใสในภายหลัง ด้วยความเลื่อมใสแห่ง 
จิตนั้น เราได้เข้าถึงชั้นดุสิต ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เรายังจิตให้ 
เลื่อมใสในกาลใด ด้วยกรรมในกาลนี้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระยัญญสามิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ยัญญสามิกเถราปทาน. 

นิมิตตสัญญกเถราปทานที่ ๕ (๓๒๕) 

ว่าด้วยผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า 

[๓๒๗] เราอยู่ในอาศรมใกล้ส่งแม่นี้าจันทภาคา เราได้เห็นกวางทองกำลังเที่ยว 
เดินอยู่ในไพรวัน จึงยังจิตให้เลื่อมใสในกวางทอง แล้วจึงระลึกถึงพระ 
พุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลก เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเหล่าอื่น คือ พระ 
พุทธเจ้าในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต ด้วยชิตเลื่อมใสนั้นว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 310 

พระพุทธเจ้า ๓ จำพวกนั้นย่อมไพโรจน์ดังพระยาเนื้อ ฉะนั้น ในกัลป 
ที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้สัญญาใดในกาลนั้น ด้วยสัญญานั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๒๗ แต่คัลปนี้ 
ได้มีพระเจ้าจักรพรรติพระองค์หนึ่ง เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีพระนามว่า 
อรัญญสัตตะ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนิมิตตสัญญกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นิมิตตสัญญกเถราปทาน. 

อันนสังสาวกเถราปทานที่ ๖ (๓๒๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษา 

[๓๒๘] เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระฉวีวรรณดังทองคำ เช่นกับแท่งทองคำ 
อันมีค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ เสด็จดำเนินอยู่ระหว่าง 
ตลาด เราจึงนมัสการพระสัมพุทธเจ้า พระนามว่าสิทธัตถะ ผู้มีพระประสงค์ 
สำเร็จทุกอย่าง ไม , ทรงหวั่นไหว ไม่ทรงแพ้อะไร แล้วนิมนต์พระมหามุนี 
นั้นให้เสวยโภชนาหาร ในกาลนั้น พระมุนีผู้มีพระกรุณาในโลกได้ตรัสกะ 
เรา เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลป 
ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษา คุณวิเศษเหล่านี้ศึอ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอันนสังสาวกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อันนสังสาวกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกายอปทาน ภาค๑ - หน้าที่ 311 

นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๓๒๗) 

ว่าด้วยผลแห่งกรรมดี 

[๓๒๙] เมื่อใดเทวดาจะจุติจากหมู่เทวดาเพราะสิ้นอายุ เมื่อนั้น เทวดาทั้งหลายผู้ 
พลอยยินดีก็เปล่งเสียง ๓ ประการว่า ท่านผู้เจริญ ท่านจากนี้จงไปสู่สุคติ 
สู่ความเป็นสหายของมนุษย์ เป็นมนุษย์แล้ว จงได้ศรัทธาอันยอดเยี่ยม 
ในพระสัทธรรม ศรัทธาของท่าน ตั้งมั่นลงแล้ว จะเกิดเป็นมูลเค้า เป็นที่พึ่ง 
จงมั่นคงในพระสัทธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศดีแล้ว ตลอดชีวิตจงท่า 
กุศลด้วยกาย จงท่ากุศลด้วยวาจา จงท่ากุศลด้วยใจ ให้มาก จงท่าความ 
ไม่เบียดเบียน จงท่าความไม่มีอุปธิ จงท่าบุญให้ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการให้ 
ทานให้มาก จงชักชวนผู้อื่นให้ตั้งมั่นในพรหมจรรย์อันเป็นสัทธรรมอย่าง 
ประเสริฐ หมู่เทวดาย่อมอนุโมทนากะเทวดาผู้จะจุติด้วยความอนุเคราะห์ 
นี้สั่งว่า จงมาบ่อยๆ นะเทวดา ดังท่านผู้รู้แจ้งอนุโมทนากะพระพุทธเจ้า 
ฉะนั้น ในกาลนั้น เมื่อหมู , เทวดามาประชุมกัน ข้าพระองค์เกิดความ 
สลดใจว่า เราจุติจากนี้แล้ว จักไปสู่กำเนิดอะไรหนอ พระสมณะผู้มี 
อินทรีย์อันอบรมแล้ว ท่านมีนามชื่อว่าสุมนะ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 
พระนามว่าปทุมุตระ รู้ความสลดใจของข้าพระองค์ ประสงค์จะช่วยเหลือ 
จึงมาสู่สำนักของข้าพระองค์ พรํ่าสอนอรรถธรรมแล้ว ยังข้าพระองค์ให้ 
สังเวชในกาลนั้น. 

จบ ภาณวารที่ ๑๒. 

ข้าพระองค์ฟ้งกำของท่านแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า อภิวาทท่าน 
ผู้เป็นนักปราชญ์แล้ว ท่ากาลกิริยา ณ ที่นั้น ข้าพระองค์นั้น อันกุศลมูล 
ตักเตือนแล้ว อุบัติในภพนั้นแล อยู่ในครรภ์มารดา ทรงอยู่ในมารดาอีก 
ข้าพระองค์จุติจากกายนั้นแล้ว ได้อุบัติในไตรทศ (ดาวดึงส์) ใน 
ระหว่างนี้ข้าพระองค์ไม , เห็นความโทมนัสในกาลนั้นเลย ข้าพระองค์เคลื่อน 
จากดาวดึงส์แล้ว ลงสู่ครรภ์มารดา ออกจากครรภ์มารดาแล้ว ไม , รู้ทุกข์ 
อะไรๆ ข้าพระองค์มีอายุ๗ปีแก , กำเนิดได้เข้าสู่อารามของพระผู้มี 
พระภาคพระนามว่า โคดมศากยบตร ผ้คงที่ ได้เห็นภิกษทั้งหลายผ้ท่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 312 

ตามคำสอนของพระศาสดา ในปาพจน์อันพิสดาร ในศาสนาอันเกื้อกูล 
แก , ชนเป็นอันมากนั้น พระนครชื่อว่าสาวัตถี พระเจ้าโกศลเป็นใหญ่ใน 
นครนั้น พระองค์เสด็จไปสู่โพธิพฤกษ์อันอุดมด้วยรถอันเทียมด้วยช้างพลาย 
ข้าพระองค์เห็นช้างพลายของพระเจ้าโกศลนั้นแล้ว ระลึกถึงบุพกรรม 
ประนมกรอัญชลีแล้วได้ไปสู่ที่ประชุมข้าพระองค์มีอายุ๗ปีแต่กำเนิด 
ได้บวชเป็นบรรพชิต พระเถระชื่ออานนท์ เป็นพระสาวกอุปัฏฐานพระ 
พุทธเจ้า ท่านมีคติ มีธิติ มีสดึ เป็นพหูสูต มีความรุ่งเรืองมาก ยังจิต 
ของพระราชาให้ทรงเลื่อมใสส่งกลับไป ข้าพระองค์ได้ปังธรรมของท่าน 
พระอานนท์แล้ว ระลึกถึงบุรพกรรมอยู่ในที่นั้นเอง ได้บรรลุอรหัต 
ข้าพระองค์ห่มจีวรเฉวียงบ่า ประนมกรอัญชลีบนเศียรเกล้า ถวายบังคม 
พระส้มพุทธเจ้าแล้ว ได้เปล่งวาจานี้ข้าพระองค์ถือเอาดอกไม้ย่านทราย 
ไปวางที่อาสนะทองของพระพุทธเจ้า พระนามว่าปทุมุตระ ผู้เป็นจอมสัตว์ 
ผู้คงที่ ข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ 
ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ละความชนะและความแพ้แล้ว บรรลุถึงฐานะอัน 
ไม , หวั่นไหว ในกัลปที่ ๒๕๐๐๐ (แต่กัลปนี้) ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอม 
กษัตริย์แปดหมื่นแปดร้อยล้านพระองค์ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนึคคุณฑิปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน. 

สุมนาเวฬิยเถราปทานที่ ๘ (๓๒๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ 
[๓๓๐] ชนทั้งปวงมาประชุมกันทำการบูชาใหญ่ แด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
เวสสภู ผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ในกาลนั้น เราใส่ก้อนปูนขาวแล้ว 
วางพวงมาลัยดอกมะลิไว้บชาข้างหน้าแห่งอาสนะทอง ชนทั้งปวงมามงด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 313 

ดอกไม้อันอุดมด้วยดำริว่า ใครบูชาดอกไม้นี้แก , พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
ผู้คงที่ เราได้เข้าถึงชั้นนิมมานรดี เพราะจิตอันเลื่อมใสนั้น ได้เสวย 
กรรมของตน ที่ตนทำไว้ดีในกาลก่อน เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ 
ความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ ย่อมเป็นที่รักของปวงชน นี้เป็นผลแห่ง 
การบูชาด้วยดอกไม้ เราไม , รู้จักทุคติด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจเลย 
เราทำการบำรุงแก , ภิกษุทั้งหลายผู้สำรวมแล้ว ผู้มีตบะ ด้วยความประพฤติ 
ชอบนั้น และด้วยการตั้งจิตมั่น เราเป็นผู้ที่ปวงชนบูชา นี้เป็นผลแห่ง 
การไม่ด่า ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ 
๑๑ แต่กัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์ ทรงพระนามว่า 
สหัสสาระ ทรงสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุมนาเวฬิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุมนาเวฬิยเถราปทาน. 

ปุปผฉัตติยเถราปทานที่ ๙ (๓๒๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยฉัตรดอกบัว 

[๓๓๑] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ ทรง 
ประกาศสัจจะ ยังสัตว์ทั้งหลายให้ดับอยู่ เรานำดอกบัวซึ่งเกิดในนี้า เป็น 
ที่รื่นรมย์ใจ มาเป็นทำเป็นฉัตรดอกไม้บูชาแด่พระพุทธเจ้า ก็พระศาสดา 
พระนามว่าสิทธัตถะ ทรงรู้แจ้งโลก เป็นผู้สมควรรับเครื่องบูชา ประทับอยู่ 
ณ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัสคาถานี้ว่า ผู้ใดยังชิตให้เลื่อมใส ได้กั้นฉัตร 
ดอกไม้ให้เรา ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม , ไปสู่ทุคติเลย 
พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เป็นนายกของโลก ครั้นตรัสดังนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 314 

แล้ว ทรงส่งบริษัทไปแล้วเสด็จเหาะขึ้นนภากาศ เมื่อพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐกว่านระ เสด็จลุกขึ้น แม้ฉัตรขาวก็ตั้งขึ้น ฉัตรอันอุดมไป 
ข้างหน้าแห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ 
บูชาพระพุทธเจ้าด้วยฉัตรใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 
เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยฉัตรดอกไม้ในกัลปที่๗๔แต่กัลป 
นี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๘ พระองค์ ทรงมีพระนามว่าชลสิขะ ทรง 
สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิ 
ส้มสิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุปผฉัตติยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุปผฉัตติยเถราปทาน. 

สปริวารฉัตตทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๓๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายฉัตร 

[๓๓๒] พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก สมควรรับเครื่องบูชา 
ทรงยังฝนคือธรรมให้ตกอยู่ เหมือนนี้าฝนในอากาศ ข้าพระองค์ได้เห็น 
พระส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงแสดงอมฤตบทอยู่ ยังจิตของตนให้เลื่อม 
ใสแล้วได้ไปสู่เรือนของตน ข้าพระองค์ถือเอาฉัตรที่ประดับแล้ว เข้าไป 
เฝ็าพระส้มพุทธเจ้าผู้อุดมกว่านระ ข้าพระองค์มีชิตโสมนัสยินดีโยนฉัตร 
ขึ้นไปบนอากาศ บรรดาพระสาวกผู้สงเคราะห์ดี พระสาวกผู้อุดม‘ฟิกตน 
แล้วเข้าไปเฝาพระส้มพุทธเจ้าแล้ว ตั้งฉัตรไว้เหนือพระเศียร พระพุทธเจ้า 
ผู้อนุเคราะห์ กอปรด้วยพระกรุณา อัครนายกของโลก ประทับนั่งท่าม 
กลางภิกษุสงฆ์แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดถวายฉัตรอันประดับ 
แล้วเป็นที่รื่นรมย์ใจนี้ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ 
ทุคติเลย ชักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา ๗ ครั้ง และจะได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิราช ๓๒ ครั้ง ในแสนกัลป แต่กัลปนี้พระศาสดามีพระนาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 315 

ชื่อว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จอุบัติในโลก 
ผู้นั้นชักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น อันธรรม 
นิรมิต ขักรู้ทั่วถึงพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าเปล่งเป็นอาสภิวาจา กำหนดรู้ 
อาสวะทั้งปวงแล้ว ชักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน ข้าพระองค์มีจิตเลื่อมใส 
โสมนัส ยังความยินดีให้เกิดโดยยิ่ง ข้าพระองค์ละกำเนิดมนุษย์แล้ว 
ได้ไปสู่กำเนิดทิพย์วิมานของข้าพระองค์สวยงาม สูงเยี่ยม เป็นที่ 
รื่นรมย์ใจ เมื่อข้าพระองค์ออกจากวิมาน เทวดาทั้งหลายย่อมกั้นฉัตรขาวให้ 
ข้าพระองค์กลับได้สัญญาในกาลนั้น นี้เป็นผลแห่งบุรพกรรม ข้าพระ 
องค์จุติจากเทวโลกแล้ว ได้มาสู่ความเป็นมนุษย์ในกัลปที่ ๗๐๐ แต่ 
กัลปนี้ข้าพระองค์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๖ ครั้ง จุติจากกายนั้นแล้ว 
ได้ไปสู่ไตรทศบุรี ท่องเที่ยวไปโดยลำดับแล้ว ได้มาสู่ความเป็นมนุษย์ 
อีก ชนทั้งหลายได้กั้นฉัตรขาวให้ข้าพระองค์ผู้ลงสู่ครรภ์มารดา ข้าพระองค์ 
มีอายุ ๗ ปีแต่กำเนิด ออกบวชเป็นบรรพชิต พราหมณ์ มีนามว่าสุนันทะ 
รู้จบมนต์ เขาได้ถือเอาฉัตรมีสีดังแก้วผลึกมาถวายแก , อัครสาวก พระสารี 
บุตรมหาวีระ ผู้มี-วาจาน่าบูชา อนุโมทนา ข้าพระองค์ฟิงอนุโมทนาของ 
ท่านแล้ว ระลึกถึงบุรพกรรมได้ จึงประนมกรอัญชลี ยังจิตของตนให้ 
เลื่อมใส ระลึกถึงกรรมเก่าได้แล้วได้บรรลุอรหัต ลุกจากอาสนะนั้นแล้ว 
ประนมกรอัญชลีเหนือเศียร ถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้าแล้ว เปล่งวาจา 
นี้ว่า ในกัลปที่แสนแต่คัลปนี้ข้าพระองค์ได้ถวายฉัตรอันวิจิตรประดับ 
สวยงามแด่พระพุทธเจ้า ผู้ยอดเยี่ยมในโลก พระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้ 
แจ้งโลก สมควรรับเครื่องบูชา พระสยัมภูอัครบุคคลทรงรับด้วยพระหัตถ์ 
ทั้งสอง โอ พระพุทธเจ้า โอ พระธรรม โอหนอ ความถึงพร้อมแห่ง 
ศาสดา ด้วยการถวายฉัตรลันหนึ่ง ข้าพระองค์ไม่เข้าถึงทุคติเลย ข้า 
พระองค์เผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้แล้ว กำหนดรู้อาสวะ 
ทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 316 

วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสปริวารฉัตตทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ สปริวารฉัตตทายกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. อุมมาปุปผิยเถราปทาน ๒. ปุฬินปูชกเถราปทาน 

๓. หาสชนกเถราปทาน ๔. ยัญญสามิกเถราปทาน 

๕. นิมิตตสัญญกเถราปทาน ๖. อันนสังสาวกเถราปทาน 

๗. นิคุณฑิปูปผิยเถราปทาน ๘. สุมนาเวฬิยเถราปทาน 

๙. ปูปผฉัตติยเถราปทาน ๑๐. สปริวารฉัตตทายกเถราปทาน 

มีคาถา ๑๐๗ คาถา. 

จบ อุมมาปูปผิยวรรคที่ ๓๓ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 317 

คันโธทกวรรคที่ ๓๔ 
คันธธูปิยเถราปทานที่ ๑ (๓ ๓๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายธูปหอม 

[๓๓๓] เราได้ถวายธูปหอมอันหุ้มด้วยดอกมะลิ สมควรแก , พระพุทธเจ้า แด่พระ 
ผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ เราได้เห็นพระพุทธเจ้า เช่นกับแท่ง 
ทองคำอันมีค่า อัครนายกของโลก รุ่งเรืองดังดอกอุบลเขียว เหมือน 
ดวงไฟใหญ่ องอาจยิ่งดังเสือโคร่ง มีสกุลดังราชสีห์ เลิศกว่าสมณะ 
ทั้งหลาย ประทับนั่งแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ยังจิตของตนให้เลื่อมใส 
ประนมกรอัญชลีถวายบังคมแทบพระบาทพระศาสดา แล้วบ่ายหน้ากลับไป 
ทางทิศอุดร ในกัลปที่ ๙๔ แต่คัลปนี้เราได้ถวายธูปหอมใดในกาลนั้น 
ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยธูปหอม 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่า 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคันธธูปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คันธธูปิยเถราปทาน. 

อุทกปูชกเถราปทานที่ ๒ (๓๓๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายนี้า 


[๓๓๔] ข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้า มีพระฉวีวรรณดังทองคำ เสด็จไปใน 
อากาศ เหมือนดวงไฟลุกโพลง เหมือนดวงอาทิตย์ ข้าพระองค์จึงเอา 
ฝ่ามือกอบนี้าโยนขึ้นไปบนอากาศ พระพุทธเจ้าผู้มหาวีระ ทรงประกอบ 
ด้วยพระกรุณาเป็นฤาษีทรงรับแล้ว พระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระ ประทับ 
ยืนอยู่ในอากาศ ทรงทราบความดำริของข้าพระองค์ จึงได้ตรัสพระคาถา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 318 

นี้ว่า ด้วยการถวายนี้านี้และด้วยการยังปีติให้เกิดขึ้น ท่านจะไม่ต้อง 
เข้าถึงทุคติเลย แม้ตลอดแสนกัลป ข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์ เชษฐบุรุษ 
ของโลก ประเสริฐกว่านระ ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ละความชนะและแพ้ 
แล้วบรรลุถึงฐานะอันไม , หวั่นไหว ในกัลปที่ ๖๕๐๐ ได้มีพระเจ้าจักรพรรติ 
๓ พระองค์ มีพระนามว่าสหัสสราช มีสมุทรสาครสี่เป็นที่สุด เป็นใหญ่ 
กว่าชน คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
ข้าพระองค์ท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ท่าเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุทกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุทกปูชกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 319 

ปุนนาคปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๓๓๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกทุนนาค 

[๓๓๕] เราเป็นพรานเข้าไป (หยั่งลง) ยังป่าใหญ่ เราได้พบต้นทุนนาคมีดอกบาน 
จึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ได้เลือกเก็บดอกทุนนาคนั้น เอา 
แต่ที่มีกลิ่นหอมสวยงามแล้ว ก่อสถูปบนเนินทราย บูชาแด่พระพุทธเจ้า 
ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วย 
การบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัลปที่ ๙๑ 
แต่คัลปนี้ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ตโมนุทะ 
ทรงสมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุนนาคปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน. 

เอกทุสสทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๓๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียว 

[๓๓๖] เราเป็นคนเกี่ยวหญ้าขายอยู่ในพระนครหงสาวดีเลี้ยงชีวิต และเลี้ยงภรรยา 
ด้วยการเกี่ยวหญ้าขายนั้น พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรม 
ทั้งปวง เป็นนายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นทำลายความมืดมนให้พินาศ 
ในกาลนั้น เรานึ่งอยู่ในเรือนของตน คิดอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ 
ขึ้นในโลกแล้ว แต่ไทยธรรมของเราไม่มี เรามีแต่ผ้าสาฎกผืนเดียวไม่มี 
ใครให้ (อะไร) แก่เรา การถูกต้องนรก เป็นทุกข์ เราชักปลูกฟิง 
ทักษิณาทาน ครั้นเราคิดอย่างนี้แล้ว จึงยังจิตของตนให้เลื่อมใส ได้ถือเอา 
ผ้าผืนหนึ่ง ไปถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ครั้นถวายผ้าผืนหนึ่ง 
แล้วได้ประกาศก้องขึ้นว่า ข้าแต่พระมหามุนีวีรเจ้า ถ้าพระองค์เป็น 
พระพุทธเจ้า ขอได้ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ข้ามได้เถิด พระพุทธเจ้า 
พระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก สมควรรับเครื่องบูชา เมื่อทรง 
สรรเสริญทานของเรา ได้ทรงทำอนุโมทนาแก่เราว่า ด้วย (การถวาย) ผ้า 
ผืนหนึ่งนี้และด้วยการตั้งจิตมั่น ผู้นี้จะไม , ไปสู่ทุคติเลยตลอดแสนกัลป 
จักได้เป็นห้าวสักกะจอมเทพ ๓๖ ครั้ง ชักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 
๓๓ ครั้ง จักเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ท่าน 



เมื่อท่องเที่ยวอยู่ ในเทวโลกหรือในมนุษย์โลก จักเป็นผู้มีรูปงาม สมบูรณ์ 
ด้วยคุณสมบัติ มีกายน่าใคร่ยิ่งนัก ผ้าอันหาประมาณมิได้ ชักมีตามความ 
ปรารถนา พระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้เป็นนักปราชญ์ ครั้นตรัส 
ดังนี้แล้ว เสด็จขึ้นสู่นภากาศ ดังพระยาหงส์ในอัมพร เราเข้าถึง 
กำเนิดใดๆ คือ ความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ ความพร่องในโภคสมบัติ 
ไม่มีแก , เราเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียว ผ้าย่อมบังเกิดแก่เรา 
สำหรับรองเท้าทุกๆ ย่าง เราประดิษฐานอยู่ภายใต้ผ้า ผ้าเป็นหลังคา 
อยู่เบื้องบนเรา วันนี้ล้าเราปรารถนาจะถือเอาจักรวาลพร้อมทั้งป่า พร้อม 
ทั้งภูเขา ก็พึงปกปิดด้วยผ้าทั้งหลายได้ ด้วย (การถวาย) ผ้าผืนเดียว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 320 

นั้นนั่นแล เมื่อเราท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณดัง 
ทองคำ ท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ ผลแห่งผ้าผืนเดียว ไม , ถึงความ 
สิ้นไปในที่ไหนๆ ชาตินี้เป็นที่สุดของเรา ผ้าย่อมให้ผลแก , เราแม้ใน 
ชาตินี้ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้เราได้ถวายผ้าใดในกาลนั้น ด้วยทาน 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียว เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้แล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกขาด 
ดังช้างตัดเชือกแล้ว ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกทุสสทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกทุสสทายกเถราปทาน. 

ผุสสิตกัมมิยเถราปทานที่ ๕ (๓๓๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการตักนี้าในบึงถวาย 

[๓๓๗] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าริปัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประ 
เสริฐกว่านระ พร้อมด้วยพระขีณาสพทั้งหลาย ประทับนั่งอยู่ ณ สังฆาราม 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสึ ผู้เป็นนายกของโลก พระองค์เสด็จออก 
จากประตูอาราม พร้อมด้วยพระขีณาสพ ๘ แสน เราทุ่งหนังสัตว์ และ 
ทรง (ห่ม) ผ้าเปลือกไม้กรอง ตักเอานั้าในบึงแล้ว เข้าไปเฝ็าพระ 
สัมพุทธเจ้า ยังจิตของตนให้เลื่อมใส เกิดโสมนัส ประนมกรอัญชลี 
ตักเอานี้าในบึงไปปะพรมพระพุทธเจ้า ด้วยกรรมนั้น พระสัมพุทธเจ้า 
พระนามว่าปทุมุตระ ผู้อุดม ทรงสรรเสริญกรรมของเราแล้ว ได้เสด็จไป 
ตามพระประสงค์ เราได้บูชาพระชินเจ้าด้วยนั้าอันกำหนดว่า ๕๐๐๐ หยด 
เราได้เสวยเทวรัชสมบัติเพราะนั้า ๒๕๐๐ หยด ได้เป็นพระเจ้าจักร 
พรรติเพราะนั้า ๒๕๐๐ หยด เราได้บรรลุอรหัตด้วยกรรมที่เหลือ เมื่อใด 
เราเป็นท้าวเทวราช เมื่อนั้น เราได้เป็นอธิบดีของมนุษย์ด้วย ชื่อนั้นแล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 321 

เป็นชื่อของเรา เรามีชื่อว่าผุสสิตะ เมื่อเราเป็นเทวดาหรือแม้เป็นมนุษย์ 
เมล็ดฝนย่อมตกโดยรอบ ข้างละวา เราถอนภพทั้งหลายขึ้นได้แล้ว เผากิเลส 
ทั้งหลายเสียแล้ว เป็นผู้มีอาสวะทั้งปวงสิ้นแล้ว นี้เป็นผลแห่งหยาดนํ้า 
ฝน นี้าฝนของเรามีกลิ่นดังกลิ่นจันทน์ กลิ่นย่อมฟ้งไปเหมือนอย่างนั้น 
กลิ่นหอมที่ซ่านออกจากสรีระของเรา ฟ้งไป ๒๕๐ ชั่วธนู ชนทั้งหลายสูด 
กลิ่นหอมอบอวลอันประกอบด้วยบุญกรรมแล้ว ย่อมรู้ทันทีว่า พระเจ้า 
ผุสสิตะเสด็จมา ณ ที่นี้ กิ่งไม้ ใบไม้ ท่อนไม้ และแม้หญ้า ทุกชนิด 
(ดังจะ) รู้ความดำริของเรา ย่อมสำเร็จเป็นกลิ่นหอมทันที ในกัลปที่ 
แสน แต่กัลปนี้เราได้บูชาไม้จันทน์ ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยหยาดนี้า คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระผุสสิตกัมมิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ผุสสิตกัมมิยเถราปทาน. 

ปภังกรเถราปทานที่ ๖ (๓๓๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการชำระพระสถูป 

[๓๓๘] พระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผู้ 
คงที่ มีอยู่ในป่าชัฏ อันเกลื่อนกล่นด้วยเนื้อร้าย ใครๆ ไม , อาจจะไป 
เพื่อกราบไหว้พระเจดีย์ พระเจดีย์อันหญ้า ต้นไม้ และเถาวัลย์ปกคลุม หัก 
พัง ในกาลนั้น เราเป็นคนทำการงานในป่า ด้วยการงานของบิดาและ 
ปู เราได้เห็นพระสถูปอันหักพัง หญ้าและเถาวัลย์ปกคลุม ในป่าใหญ่ 
ครั้นได้เห็นพระสถูปแห่งพระพุทธเจ้าแล้ว ตั้งจิตเคารพไว้ว่า พระสถูปนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 322 

แห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด หักพังอยู่ในป่า พระสถูปไม่มีอะไร 
บังแดดฝน ไม่สมควรแก่คนที่รู้คุณและมิใช่คุณ เราได้แผ้วถางพระสถูป 
แห่งพระพุทธเจ้าแล้ว จึงจะประกอบการงานอื่น ครั้นเราแผ้วถางหญ้าต้นไม้ 
และเถาวัลย์ที่พระเจดีย์ไหว้นบครบ ๘ ครั้งแล้ว กลับไปยังที่อยู่ของตน 
ด้วยกรรมที่เราทำดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตนามั่น เราละกายมนุษย์ 
แล้ว ได้ไปสู่ชั้นดาวดึงส์วิมานทองอันบุญกรรมทำไว้ในชั้นดาวดึงส์นั้น 
สวยงามเลื่อมประภัสสร สูง ๖๐ โยชน์ กว้าง ๓๐ โยชน์ เราได้เสวย 
รัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๒๕ ครั้ง 
เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ ย่อมได้โภคสมบัติมาก ความพร่อง 
ในโภคสมบัติไม่มีแก่เราเลย นี้เป็นผลแห่งการแผ้วทาง เมื่อเราไปในป่า 
ใหญ่ด้วยคานหามหรือด้วยคอช้าง เราไปสู่ทิศใดๆ ในทิศนั้นๆ ป่า 
ย่อมสำเร็จเป็นที่พึ่ง เราไม , เห็นตอหรือแม้หนามด้วยจักษุเลย เราประกอบ 
ด้วยบุญกรรม บุญกรรมย่อมนำปราศไปเอง โรคเรื้อนป กลาก โรค 
ลมบ้าหมู คุดทะราด หิดเข้อย และหิดด้าน ไม่มีแก่เรา นี้เป็นผลแห่ง 
การแผ้วถาง เพราะเราแผ้วถางที่พระสถูปพระพุทธเจ้า ความอัศจรรย์อย่าง 
อื่นยังมีอีก เราไม , รู้สึกว่า ต่อมแมีหยาดนี้าเหลืองเกิดในกายของเราเลย 
เพราะเราแผ้วถางที่พระสถูปพระพุทธเจ้า ความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีก 
เราได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพ ๒ ภพ คือ ในความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ 
เพราะเราแผ้วถางที่พระสถูปพระพุทธเจ้า ความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีก 
เราเป็นผู้มีผิวพรรณดังทองคำ เป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวง เพราะเราแผ้วถาง 
ที่พระสถูปพระพุทธเจ้า ความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีก สิ่งที่ไม่ชอบใจ 
ไม่มี สิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้ เพราะเราแผ้วถางที่พระสถูปพระพุทธเจ้า 
ความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีก ชิตของเราเป็นธรรมชาติบริสุทธ มีอารมณ์ 
เดียวตั้งมั่นด้วยดี เพราะเราแผ้วถางที่พระสถูปพระพุทธเจ้า ความอัศจรรย์ 
อย่างอื่นยังมีอีก เรานั่งบนอาสนะเดียว ได้บรรลุอรหัต ในคัลปที่แสน 
แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการแผ้วถาง คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 323 

วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปภังกรเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปภังกรเถราปทาน. 

ติณกุฏิทายกเถราปทานที่ ๗ (๓๓๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายกุฎีหญ้า 

[๓๓๙] เราเป็นคนรับจ้างทำการงานของคนอื่น ขวนขวายในทางเกิดการงานของคน 
อื่น อาศัยอาหารของผู้อื่น อยู่ในนครพันธุมดี ในกาลนั้น เรานั่งอยู่ในที่ 
ลับแล้ว คิดอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก แต่การก่อ 
สร้างบุญกุศลของเราไม , มี บัดนี้เป็นเวลาสมควรที่เราจะชำระคติ ถึงเวลา 
ของเราแล้ว การถูกต้องนรกเป็นทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีบุญเป็นแน่แท้ 
ครั้นเราคิดอย่างนี้แล้ว จึงเข้าไปหาเจ้าของงาน ขอหยุดการงานวันหนึ่ง 
แล้วเข้าป่าใหญ่ ในกาลนั้น เราขนเอาหญ้า ไท้และเถาวัลย์มาแล้ว ตั้ง 
เสาไท้ขึ้นสามต้น ได้สร้างเป็นกุฎีหญ้า เราได้มอบถวายกุฎีนั้นเพื่อ 
ประโยชน์แก , สงฆ์ แล้วกลับมาหาเจ้าของ การงานในวันนั้นนั่นแล ด้วย 
กุศลกรรมที่เราทำแล้วนั้น เราได้ไปสู่ดาวดึงส์วิมานอันบุญกรรมสร้างให้ 
แก่เราอย่างดีในดาวดึงส์นั้น นิรมิตให้เพราะกุฎีหญ้า เครื่องประดับพัน 
หนึ่ง ลูกคลีหนัง ๑๐๐ ลูก ธงสีเขียว พวงดอกไท้หนึ่งแสนพวง ปรากฏ 
อยู่ในวิมานของเรา เราอุบัติ ณ กำเนิดใดๆ คือ ความเป็นเทวดาหรือ 
มนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ ปราสาท (ดังจะ) รู้ความดำริของเรา ผุดขึ้นตั้ง 
อยู่ ความกลัว ความครั่นคร้าม หรือขนลุกชูชัน ย่อมไม่มีแก , เรา เราไม่รู้ 
สึกความสะดุ้งหวาดเสียวเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายกุฎีหญ้า ราชสีห์ 
เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี หมาป่า และเสือดาว ทั้งปวง ย่อมละเว้น 
เรา นี้เป็นผลแห่งการถวายกุฎีหญ้า สัตว์เสือกคลาน ภูตผีปีศาจ งู 
กุมภัณฑ์ และผีเสื้อยักษ์ แท้เหล่านั้น ก็ย่อมละเว้นเรา นี้เป็นผลแห่งการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 324 

ถวายกุฎีหญ้า เราระลึกไม , ได้ว่า ได้สนเห็นลามกเลย สติของเราตั้งมั่น 
นี้เป็นผลแห่งการถวายกุฎีหญ้า เราได้เสวยสมบัติเพราะการถวายกุฎีหญ้า 
นั้นแล้ว ได้กระทำธรรมของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม ให้แจ้งชัด 
แล้ว ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรม 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายกุฎีหญ้า คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติณกุฏิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติณกุฏิทายกเถราปทาน. 

อุตตเรยยทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๓๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้า 

[๓๔๐] ในกาลนั้น เราเป็นพราหมณ์ผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์ รู้จบไตรเพท อยู่ใน 
นครหงสวดี เวลานั้น เราแวดล้อมด้วยพวกศิษย์ของตน เป็นคนมีสกุล 
ศึกษาดี ออกไปจากนคร เพื่อต้องการจะรดนี้า พระชินเจ้าพระนามว่า 
ปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก ทรงรู้จบมนต์ทั้งปวง เสด็จเข้ามายังพระนคร 
พร้อมกับพระขีณาสพหลายพัน เราเห็นพระองค์มีพระรูปงามยิ่งนัก ไม่ 
หวั่นไหวเหมือนเขาทำ (หล่อ) ไว้ แวดล้อมด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย 
ครั้นแล้วได้ยังจิตให้เลื่อมใส เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ประนมกรอัญชลี 
เหนือเศียรเกล้า นมัสการพระองค์มีวัตรอันงาม ได้ถวายผ้าห่ม เราประคอง 
ผ้าสาฎกด้วยมือทั้งสองแล้วยกขึ้น ผ้าสาฎกปกปิด (บังแดดฝน) ตลอด 
ทั่วพุทธบริษัท เมื่อหมู่ภิกษุเป็นต้นเป็นอันมาก เที่ยวจาริกไปบิณฑบาต 
เวลานั้น ผ้าสาฎกได้กั้นเป็นหลังคา ยังเราให้เกิดโสมนัส เมื่อหมู่ภิกษุ 
เป็นต้นจะออกจากเรือน พระศาสดาผู้สยัมภู เป็นบุคคลผู้เลิศ ประพับยืน 
อยู่ที่ถนนได้ทรงทำอนุโมทนาว่า ผู้ใดมีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้ถวายผ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 325 

สาฎกแก่เรา เราชักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงปังเรากล่าว ผู้นั้นชักรื่นรมย์ 
อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัลป ชักเป็นจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู่ 
ในเทวโลก ๕๐ ครั้ง เมื่อเขาผู้พร้อมพรั่งด้วยบุญกรรมอยู่ในเทวโลก ชักมี 
ผ้าเป็นหลังคาบังแดดฝนตลอดร้อยโยชน์โดยรอบ และชักได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิราช ๓๖ ครั้ง ชักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยจะ 
คณานับมิได้ เมื่อเขาผู้พรั่งพร้อมด้วยบุญกรรม ท่องเที่ยวอยู่ในภพ สิ่งที่เขา 
ปรารถนาด้วยใจทุกอย่างชักบังเกิดขึ้นทันที คนผู้นั้ชักได้ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ 
ผ้าเปลือกไม้ (ผ้าป่าน) ผ้าฝาย และผ้าทั้งหลายอันมีค่ามาก คนผู้นี้ชักได้สิ่งที่ 
ตนปรารถนาด้วยใจทุกอย่าง ชักเสวยวิบากแห่งผ้าผืนเดียว ในกาลทุกเมื่อ 
ภายหลังเขาอันกุศลมูลตักเตือนแล้ว ชักบวช ชักกระทำธรรมของพระผู้มี 
พระภาคพระนามว่า โคดมให้แจ้งชัด โอ กุศลกรรม เราได้ท่าแล้วแก , พระสัม 
พุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ เราได้บรรลุอมฤตบทเพราะได้ถวายผ้าสาฎกผืน 
เดียวผ้าเป็นหลังคากันแดดฝนให้แก , เรา ผู้อยู่ในมณฑป ที่โคนไม้ หรือใน 
เรือนว่าง โดยรอบข้างละวา เรานุ่งห่มปัจจัยคือจีวร อันไม , ได้ท่าริญญัติ และ 
ได้ข้าวและนา นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าห่ม ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้เรา 
ได้ท่ากรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้ชักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายผ้า คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุตตเรยยทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุตตเรยยทายกเถราปทาน. 

ธรรมสวนิยเถราปทานที่ ๙ (๓๓๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการปังธรรม 

[๓๔๑] พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง ทรงประกาศสัจจะ ๔ 
ยังชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้น (ทุกข์) สมัยนั้น เราเป็นชฎิลผู้มีตบะอัน 
สูงเด่น สลัดผ้าเปลือกไม้กรอง (ผ้าคากรอง) เหาะไปในอัมพรในบัดนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 326 

แต่เราไม , อาจจะไปในเบื้องบนแห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดได้ เวลานั้น 
เราเป็นเหมือนนกกระทบภูเขาหินไปไม , ได้ ความเป็นไปที่ผิดแปลกเช่นนี้ไม่ 
เคยมีแก่เราเลย เราเหาะ ไปในอัมพร เหมือนดังหลับตาไปในนี้า ก็มนุษย์ 
ซึ่งเป็นผู้ประเสริฐจักมีอยู่ภายใต้นี้กระมังหนอ ถ้าเช่นนั้นเราจักค้นหาเขา 
บางทีจะพึงได้ประโยชน์บ้างเมื่อเราลงจากอากาศได้พึงเสียงของพระศาสดา 
ซึ่งกำลังตรัสอนิจจตาอยู่ เราจึงเรียนอนิจจาตานั้นในขณะนั้น ครั้นเรียน 
อนิจจสัญญาแล้ว ได้กลับไปสู่อาศรมของเรา เราอยู่ตลอดกำหนดอายุแล้ว 
ทำกาลกิริยา ณ ที่นั้น เมื่อภพที่สุดยังเป็นไปอยู่ เราระลึกถึงการพึงธรรม 
นั้นได้ ด้วยกุศลกรรมที่เราทำแล้วนั้น เราได้ไปสู่ดาวดึงส์ เรารื่นรมย์อยู่ 
ในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัลป ได้เสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๕๑ ครั้ง ได้ 
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๑ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ 
โดยจะคณนานับมิได้ พระสมณะผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้ว นั่งบนเรือน 
ของบิดา แสดงด้วยคาถา เปล่งวาจาถึงเรื่องไม่เที่ยง เราระลึกถึงสัญญานั้น 
ได้ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ แทงตลอดซึ่งที่สุดคือ นิพพาน อัน 
เป็นบทไม่เคลื่อน ยังไม , ได้ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น 
และเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความที่สังขารเหล่านั้น 
สงบระงับเป็นสุข เราระลึกถึงบุรพกรรมได้ พร้อมกับได้พึงคาถา เรานั่ง 
อยู่บนอาสนะเดียวนั่นเอง ได้บรรลุอรหัตเรามีอายุ๗ ปี แต่กำเนิด ได้ 
บรรลุอรหัต พระพุทธเจ้าผู้มีจักษุทรงรู้'คุณแล้ว ให้เราอุปสมบท กิจอะไร 
ที่เราพึงทำในวันนี้ในศาสนาของพระศากยบุตร เรายังเป็นเด็กอยู่เที่ยว 
ได้ทำกิจที่พึงทำนั้นสำเร็จแล้ว ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดใน 
กาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลเพราะการพึงธรรม 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระธรรมสวนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ธรรมสวนิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 327 

อุกขิตตปทุมิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๔๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกปทุมดอกเดียว 
[๓๔๒] ในกาลนั้น เราเป็นช่างดอกไม้อยู่ในพระนครหงสวดี เราลงสู่สระปทุม 
เลือกเก็บดอกบัวอยู่ พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง 
เป็นอุดมบุรุษ ทรงแสวงหาความเจริญแก่เรา จึงเสด็จมาพร้อมด้วยพระ 
ขีณาสพตั้งแสน ผู้มี'จิตสงบระงับ ผู้คงที่ บริสุทธิ”ได้อภิญญา ๖ เพ่งฌาณ 
เราได้เห็นพระสยื'มภูผู้ประเสริฐกว่าเทวดา เป็นนายกของโลก จึงเด็ด 
ดอกบัวที่ก้านแล้วโยนขึ้นไป [บูชา] ในอากาศในขณะนั้น [ด้วยเปล่งวาจา 
ว่า] ข้าแต่พระธีรเจ้า ล้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกว่านระ ขอดอกบัวจงไปตั้งอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้า 
เองเถิด พระมหาวีรเจ้าเชษฐบุรุษของโลก ผู้ประเสริฐกว่านระ ทรงอธิฐาน 
แล้ว ดอกบัวเหล่านั้นได้ตั้งอยู่เหนือพระเศียรด้วยพระพุทธานุภาพ ด้วย 
กุศลกรรมที่เราทำมาแล้วนั้น และด้วยการตั้งจิตมั่น เราละกายมนุษย์แล้ว 
ได้ไปสู่ชั้นดาวดึงส์ ในชั้นดาวดึงส์นั้น วิมานของเราบุญกรรมสร้างให้ 
อย่างสวยงาม เรียกชื่อว่า สัตตปัตตะ สูง ๖๐ โยชน์ กว้าง ๓๐ โยชน์ 
เราได้เป็นจอมเทวดาเสวยรัชสมบัติ ในเทวโลกพันครั้ง ได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง และเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับ 
มิได้ เราเสวยกรรมของตนที่ตนทำไว้ดีแล้วในปางก่อน ด้วยดอกปทุม 
ดอกเดียวนั้นแล เราได้เสวยสมบัติแล้ว ได้กระทำธรรมของพระผู้มีพระ 
ภาคพระนามว่า โคดมให้แจ้งชัดแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพ 
ขึ้นได้หมดแล้ว เราตัดกิเลสเครื่องผูกขาดเหมือนช้าง ตัดเชือกได้แล้ว 
ไม่มีอาสวะอยู่ ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอก 
ไม้ใด ด้วยการบชานั้น เราไม่รัชักทคติเลย นี้เป็นผลแห่งดอกปทมดอก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 328 

เดียว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุกขิตตปทุมิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุกขิตตปทุมิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. คันธธูปยเถราปทาน ๒. อุทกปูชกเถราปทาน 

๓. ปูนนาคปูปผิยเถราปทาน ๔. เอกทุสสทายกเถราปทาน 

๕. ผุสสิตกัมมิยเถราปทาน ๖. ปภังกรเถราปทาน 

๗. ติณกุฏิทายกเถราปทาน ๘. อุตตเรยยทายกเถราปทาน 

๙. ธรรมสวนึยเถราปทาน ๑๐. อุกขิตตปทุมิยเถราปทาน 

ท่านรวบรวมคาถาทั้งหมดได้ ๑๔๔ คาถา. 

จบ คันโธทกวรรคที่ ๓๔ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 329 

เอกปทุมวรรคที่ ๓๕ 
เอกปทุมิยเถราปทานที่ ๑ (๓๔๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัว 
[๓๔๓] พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง ทรงทำให้แจ้งซึ่ง 
ภพน้อยใหญ่ ทรงยังประชุมชนเป็นอันมากให้ข้าม (ทุกข์)ได้ ในกาลนั้น 
เราเป็นพระยาหงส์ ผู้ประเสริฐกว่านกทั้งหลาย เราโผลงยังสระนั้าแล้ว 
เล่นนั้าอยู่อย่างสำราญใจ ในขณะนั้น พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ 
ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา เสด็จ (เหาะ) มาเหนือสระนั้า 
เราได้เห็นพระสยัมภูผู้ประเสริฐกว่าเทวดา เป็นนายกของโลก จึงหักดอก 
บัวหลวงอันเป็นที่รื่นรมย์ใจที่ล้านแล้ว เอาจะงอยปากคาบโยนขึ้นไปใน 
อากาศ ได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดด้วยใจอันเลื่อมใสยิ่งนัก พระ 
ศาสดาพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา ประ 
ทับอยู่ในอากาศ ได้ทรงทำอนุโมทนาว่า ด้วยดอกปทุมดอกเดียวนี้และ 
ด้วยการตั้งจิตมั่น ท่านจะไม่ต้องไปสู่วินิบาตตลอดแสนกัลป พระสัม 
พุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้อุดม ครั้นตรัสอย่างนี้ทรงสรรเสริญกรรม 
ของเราแล้ว ได้เสด็จไปตามพระประสงค์ ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้เราได้ 
ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธ 
บูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกปทุมิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกปทุมิยเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 330 

ตีฌุปลมาลิยเถราปทานที่ ๒ (๓๔๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกอุบล ๓ ดอก 

[๓๔๔] ในกาลนั้น เราเป็นวานรอยู่ใกล้ส่งแม่นั้าขันทภาคา เราได้เห็นพระพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากกิเลสธุลี ประทับนั่งอยู่ ณ ระหว่างภูเขา ทรงยังทิศทั้งปวงให้ 
สว่างไสว ดังพระยารังมีดอกบาน ประกอบด้วยพระลักษณะและพยัญชนะ 
ครั้นได้เห็นแล้วมีความปลื้มใจ มีจิตเบิกบานโสมนัส มีใจร่าเริงด้วยปีติ ได้ 
โปรยดอกอุบล ๓ ดอกเหนือพระเศียร ครั้นบูชาดอกไม้แก , พระพุทธเจ้า 
พระนามว่าวิปัสสี ผู้แสวงหาคุณใหญ่ เคารพนบนอบแล้ว บ่ายหน้ากลับ 
ไปทางทิศอุดร เมื่อเรากำลังเดินกลับด้วยใจอันผ่องใส ตกลงในระหว่าง 
ภูเขาหิน ถึงความสิ้นชีวิต ด้วยกุศลกรรมที่เราทำแล้วนั้น และด้วยการ 
ตั้งจิตนั่น เราละกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่ชั้นดาวดึงส์ เราได้เสวยรัชสมบัติ 
ในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง ในกัลปที่ 
๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้ชักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ 

ทราบว่า ท่านพระตีฌุปลมาลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตีณุปลมาลิยเถราปทาน. 

ธชทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๔๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายธง 

[๓๔๕] เราเห็นความสิ้นไปแห่งอุปธิทั้ง ๓ จึงให้ยกธงขึ้นบูชาพระศาสดาพระนาม 
ว , าติสสะ เชษฐบุรุษของโลก ผู้ประเสริฐกว่านระ ด้วยกุศลกรรมที่เราทำ 
แล้วนั้น และด้วยการตั้งจิตนั่น เราละกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่ชั้นดาวดึงส์ 
ได้เสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 331 

ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เรา 
ได้เสวยกรรมของตนที่ตนทำไว้ดีแล้วในกาลก่อน ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้ 
เราได้ทำกรรมในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายธง วันนี้ถ้าเราปรารถนาก็พึงเอาผ้าโขมะปกปิดแผ่นดินพร้อม 
ทั้งป่าและภูเขาได้ นี้เป็นผลเพราะกรรมที่เราทำในกาลนั้น คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระธชทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ธชทายกเถราปทาน. 

ตีฌิกิงกฌิปูชกเถราปทานที่ ๔ (๓๔๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกหงอนไก่ ๓ ดอก 

[๓๔๖] มีภูเขาชื่อภูตคณะ อยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาทิมวันต์ ที่ภูเขานั้น เราได้เห็นผ้า 
บังสุกุลแขวนห้อยอยู่บนยอดไม้ ขณะนั้นเราได้เลือกเก็บเอาดอกหงอนไก , 

๓ ดอก มาบูชาผ้าบังสุกุลด้วยจิตโสมนัสยินดี ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้ 
เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งดอกไม้ ๓ ดอก คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตีณิกิงกณิปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตีฌิกิงกฌิปูชกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 332 

นฬาคาริกเถราปทานที่ ๕ (๓๔๕) 

ว่าด้วยผลแห่งถวายที่จงกรม 

[๓๔๗] มีภูเขาชื่อหาริกะ อยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ พระภิกษุมีนามชื่อสยัมภู 
อยู่ที่โคนไม้ ในกาลนั้น เราได้ทำเรือนไม้อ้อ (ไม้รวก) มุงบังด้วยหญ้า 
แผ้วถางที่จงกรมแล้ว ได้ถวายแก่พระสยัมภู ในกัลปที่ ๑๔ เรารื่นรมย์ 
อยู่ในเทวโลก ได้เสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๗๔ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๗๗ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคนานับ 
มิได้ ภพของเราสูงเยี่ยม เหมือนไม้เท้าพระอินทร์ วิมานของเรามีเสา 
พันต้น ไม่มีชื่อ มีสีเลื่อมประภัสสร (ไม่มีวิมานลื่นเหมือน) เราเสวย 
สมบัติทั้งสองแล้ว อันกุศลมูลตักเตือนจึงออกบวชในศาสนาของพระผู้มี 
พระภาคพระนามว่าโคดม เราเป็นผู้ทำความเพียร มีตนส่งไปแล้ว สงบ 
ระงับ ไม่มีอุปธิ ตัดกิเลสเครื่องผูก เหมือนช้างตัดเชือกแล้ว ไม่มีอาสวะ 
อยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนฬาคาริกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นฬาคาริกเถราปทาน 
ชัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๓๔๖) 

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา 

[๓๔๘] มีภูเขาชื่อฉาปละ อยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ พระพุทธเจ้าพระนามว่า 
สุทัสสนะ ประทับอยู่ในระหว่างภูเขา เราถือดอกจำปาเหาะไปทางอากาศ 
ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี ผู้ข้ามพ้นโอฆะ ไม , มีอาสวะ 
ขณะนั้นเราวางดอกจำปา ๗ ดอกไว้บนศีรษะ บูชาแด่พระพุทธเจ้าผู้สยัมภู 
ผู้ทรงแสวงหาประโยชน์อันใหญ่หลวง ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ 
บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 333 

เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจัมปกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จัมปกปุปผิยเถราปทาน. 

ปทุมปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๔๗) 

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา 

[๓๔๙] มีภูเขาชื่อโรมสะ อยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ ก็เวลานั้น พระพุทธเจ้า 
พระนามว่าโสภิตะ ประทับอยู่ ณ ที่แจ้ง เราออกจากที่อยู่มากั้นดอกบัว 
หลวง (บังแดด) ถวาย ครั้นกั้นอยู่วันหนึ่งแล้ว จึงกลับมาสู่ที่อยู่อีก 
ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทุมปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทุมปูชกเถราปทาน. 

จบภาณวารที่ ๑๓ 

ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๔๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้ากำมือเดียว 

[๓๕๐] มีภูเขาชื่อลัมพกะ อยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
อุปติสสะ เสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้ง ในกาลก่อนเราเป็นพรานเนื้ออยู่ 
(เที่ยวไป) ในป่าใหญ่ ได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ประเสริฐกว่า 
เทวดา เป็นสยัมภูผู้ไม , แพ้อะไรๆ ขณะนั้น เรามีจิตเลื่อมใสยิ่งนัก ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 334 

ถวายหญ้ากำมือหนึ่งสำหรับประทับนั่ง แด่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอัน 
ใหญ่หลวงพระองค์นั้น ครั้นถวายแก่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาแล้ว 
ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ถวายบังคมพระส้มพุทธเจ้า แล้วบ่ายหน้ากลับไป 
ทางทิศอุดร พอเราไปได้ไม่นานสีหะได้เบียดเบียนเรา เราถูกสีหะทำ , ให้ 
ล้มลงแล้ว ทำกาลกิริยา ณ ที่นั้น (เพราะ) กรรมที่เราท้าแล้วในสำนัก 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ไม่มีอาสวะ เราได้ไปสู่เทวโลก เหมือนกำลังลูกศร 
พ้นจากแล่ง ในเทวโลกนั้น มีปราสาทงามอันบุญกรรมนิรมิต (ใน 
ปราสาทนั้น) มีเครื่องประดับพันหนึ่ง ลูกคลีหนัง ๗ ลูก ธงสีเขียว 
รัศมีของปราสาทนั้นพุ่งออกขึ้นไปสูงเหมือนพระจันทร์ เราเกลื่อนกล่น 
ด้วยนางเทพกัญญา เบิกบานด้วยวัตถุกามและกิเลสกาม เราอันกุศลมูล 
มูลตักเตือนแล้ว จุติจากเทวโลกมาสู่ความเป็นมนุษย์แล้ว ได้บรรลุความ 
สิ้นอาสวะ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายที่นึ่ง ด้วยทานนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งหญ้ากำมือเดียว คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติณมุฎฐิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน. 

ตินทุกผลทายกเถราปทานที่ ๙ (๓๔๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะพลับ 

[๓๕๑] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้โชติช่วงดังดอกกรรณิการ์ ปราศจากกิเลสธุลี 
ข้ามโอฆะได้แล้ว ไม , มีอาสวะ ประทับนึ่งในระหว่างภูเขา เราเห็นต้น 
มะพลับกำลังมีผล จึงหักเอามาพร้อมทั้งก้าน มีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้ 
ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ 
ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การถวายผลไม้ คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 335 

อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตินทุกผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล 
จบ ตินทุกผลทายกเถราปทาน. 

เอกัญชลิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๕๐) 

ว่าด้วยผลแห่งอัญชลีกร 

[๓๕๒] ในกาลนั้น พระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะ ประทับอยู่ใกล้ส่งแม่นี้า 
เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีรัศมีรุ่งเรืองดังพระจันทร์มี 
พระพักตร์เบิกบานดังปากเบ้า มีรัศมีสุกสะกาวเช่นกับถ่านเพลิงไม้ตะเคียน 
รุ่งโรจน์เหมือนดาวประกายพฤกษ์ เราได้ประนมกรอัญชลี ในกัลปที่ ๙๔ 
แต่กัลปนี้เราได้ประนมกรอัญชลีใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการประนมกรอัญชลี คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำแจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกัญชลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกัญชลิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. เอกปทุมิยเถราปทาน ๒. ตีฌุปลมาลิยเถราปทาน 

๓. ธชทายกเถราปทาน ๔. ตีฌิกิงกฌิปูชกเถราปทาน 

๕. นฬาคาริกเถราปทาน ๖. ชัมปกปุปผิยเถราปทาน 

๗. ปทุมปูชกเถราปทาน ๘. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน 

๙. สินทุกผลทายกเถราปทาน ๑๐. เอกัญชลิยเถราปทาน 

บัณฑิตทั้งหลายคำนวณคาถาได้ ๖๖ คาถา. 

จบ เอกปทุมวรรคที่ ๓๕. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 336 

สัททสัญญิกวรรคที่ ๓๖ 
สัททสัญญิกเถราปทานที่ ๑ (๓๕๑) 

ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใส 


[๓๕๓] ครั้งก่อน เราเป็นพรานเนื้อ (เที่ยว) อยู่ในป่าใหญ่ ได้พบพระส้มพุทธเจ้า 
อันแวดล้อมด้วยสงฆ์สองฝ่ายในป่านั้น ซึ่งกำลังทรงประกาศสัจจะ ๔ 


ทรงรื้อถอน (ช่วยเหลือ) มหาชน เราได้พิงพระวาจาอันไพเราะเปรียบ 


ด้วยเสียงนกการะเวกของมหามุนีพระนามว่าสิขี มีพระสำเนียงดังพรหม 
เป็นเผ่าพันธุของโลก เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระสำเนียงแล้ว ได้บรรลุ 
ความสิ้นอาสวะ ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งความเลื่อมใส คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้ 
ทราบว่า ท่านพระสัททสัญญิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 


จบ สัททสัญญิกเถราปทาน. 

ยวกลาปิยเถราปทานที่ ๒ (๓๕๒) 


ว่าด้วยผลแห่งการลาดหญ้า 

[๓๕๔] ในกาลนั้น เราเป็นคนเกี่ยวหญ้าอยู่ในนครอรุณวดี ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้า 
ที่หนทาง จึงลาดกำหญ้าถวาย (ให้ประทับ) พระพุทธเจ้าพระนามว่า 
สิขี ผู้ทรงอนุเคราะห์ทรงมีพระกรุณา เป็นอัครนายกของโลก ทรงทราบ 
ความดำริของเรา จึงประทับนั่งบนลาดหญ้า เราเห็นพระองค์ผู้ปราศจาก 
มลทิน ผู้เพ่งพินิจมาก เป็นผู้แนะนำดี เกิดความปราโมทย์แล้ว ทำกาล 
กิริยา ณ ที่นั้น ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลเพราะลาดหญ้า คุณวิเศษ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 337 

เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระยวกลาปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ยวกลาปิยเถราปทาน. 

กิงสุกปูชกเถราปทานที่ ๓ (๓๕๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกทองกวาว 
[๓๕๕] เราได้เห็นต้นทองกวาวกำลังดอกบาน จึงประนมกรอัญชลีระลึกถึงพระ 
พุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ จึงบูชาในอากาศ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้ 
เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกิงสุกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กึงสุกปูชกเถราปทาน. 

สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๕๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจักรที่รอยพระบาท 
[๓๕๖] เราได้พบรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้า พระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลก 
ทรงเหยียบไว้จึงห่มหนังเสือเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง ได้ไหว้รอยพระพุทธบาท 
อันประเสริฐแล้ว เห็นต้นหงอนไก่อันขึ้นอยู่บนดินมีดอกบาน จึงถือเอา 
มาพร้อมทั้งก้าน ได้บูชาลายจักรที่รอยพระบาท ในกัลปที่ ๓๑ แต่คัลป 
นี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 
เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 338 

และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสโกฏกโกรัณฑทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทาน. 

ทัณฑทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๕๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายไม้ขอ 

[๓๕๗] ในกาลนั้น เราเข้าไปสู่ป่าใหญ่ ตัดไม้ไผ่ ได้ถือเอาไม้ขอสำหรับห้อย 
สิ่งของมาถวายแก่สงฆ์ เรากราบไหว้ภิกษุทั้งหลายผู้มีวัตรงาม ด้วยความ 
เลื่อมใสแห่งจิตนั้น และครั้นถวายไม้ขอสำหรับห้อยแล้ว บ่ายหน้ากลับ 
ไปทางทิศอุดร ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายไม้ขอใดในกาลนั้น 
นั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายไม้ขอ คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระทัณฑทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ทัณฑทายกเถราปทาน. 

อัมพยาคุทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๕๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วงและยาคู 

[๓๕๘] พระปีจเจกสัมพุทธเจ้านามว่าสตรังสี ผู้ไม่แพ้อะไรๆ ออกจากสมาธิแล้ว 
เข้ามาหาเราเพื่อภิกษา เราเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว มีใจเลื่อมใสยิ่งนัก 
ได้ให้คนเอามะม่วงและข้าวยาคูไปถวายแด่ท่านผู้ผ่องใสไม่มีที่สุด ในกัลป 
ที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายมะม่วงและยาคู คุณวิเศษเหล่านี้คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 339 

ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัมพยาคุทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัมพยาคุทายกเถราปทาน. 

ปุฏกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๕๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายกระเทียม 

[๓๕๙] พระพุทธเจ้าพระนามว่าริปัสสี ผู้เป็นนายกของโลก เสด็จออกจากที่พัก 
กลางวันแล้ว พระองค์เสด็จเที่ยวภิกษาเข้ามาถึงสำนักเรา ลำดับนั้น เรามี 
ปีติโสมนัส ถวายกระเทียมห่อหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ผู้คงที่ 
แล้วบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลป ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวาย 
ห่อกระเทียมใด ด้วยทานนั้น เราไม , รู้ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายกระ 
เทียมห่อหนึ่ง คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปูฏกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปูฏกปูชกเถราปทาน 
วัจฉทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๕๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกวัว 

[๓๖๐] เรามีใจเลื่อมใส ได้ถวายลูกวัวตัวหนึ่งด้วยมือของตนเอง แด'พระผู้มีพระ 
ภาคพระนามว่าริปัสสึ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ เราถึงพร้อม (ด้วย) 

ยานช้าง ยานม้า และยานทิพย์ เพราะการถวายลูกวัวนั้น เราได้บรรลุ 
ถึงความสิ้นอาสวะ ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายลูกวัวใดในกาลนั้น 
ด้วยทานนั้น เราไม่รัจักทคดึเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายลกวัว คณริเศษ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 340 

เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวัจฉทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วัจฉทายกเถราปทาน. 

สรณาคมนิยเถราปทานที่ ๙ (๓๕๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถึงสรณะ 

[๓๖๑] ในกาลนั้น พระภิกษุและเราผู้เป็นอาชีวกขึ้นเรือไปด้วยกัน เมื่อเรือกำลัง 
จะแตก พระภิกษุได้ให้สรณะแก่เรา ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้พระภิกษุ 
ได้ให้สรณะแก , เรา ด้วยสรณะนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นเพราะการ 
ถึงสรณะ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสรฌาคมนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สรณาคมนิยเถราปทาน. 

ปิณฑปาติกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๖๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต 

[๓๖๒] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจ้าพระนามว , าตึสสะ ประทับอยู่ในป่าใหญ่ เรา 
จากดุสิตพิภพมาในมนุษย์โลกนี้ได้ถวายบิณฑบาต ได้ถวายบังคมพระ 
สัมพุทธเจ้าพระนามว่าดึสสะ ผู้มียศใหญ่ ยังจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว 
กลับไปยังภพดุสิต ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใดในกาล 
นั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายบิณฑบาต 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 341 

ทราบว่า ท่านพระปิฌฑปาติกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปิณฑปาติกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. สัททสัญญิกเถราปทาน ๒. ยวกลาปิยเถราปทาน 

๓. กิงสุกปูชกเถราปทาน ๔. สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทาน 

๕. ทัณฑทายกเถราปทาน ๖. อัมพยาคุทายกเถราปทาน 

๗. ปูฏกปูชกเถราปทาน ๘. วัจฉทายกเถราปทาน 

๙. สรณาคมนิยเถราปทาน ๑๐. ปิณฑปาตึกเถราปทาน 

และมีคาถา ๔๐ คาถา. 

จบ สัททสัญญิกวรรคที่ ๓๖ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 342 

มันทารวปุปผิยวรรคที่ ๓๗ 
มันทารวิยเถราปทานที่ ๑ (๓๖๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมนทารพ 

[๓๖๓] เรา (แปลงเพศ) เป็นมาณพ ชื่อมงคล จากภพดุสิตมาในมนุษย์โลกนี้ 
ถือเอาดอกมนทารพมากั้นแดดลมไว้เหนือพระเศียรแห่งพระพุทธเจ้า พระ 
นามว่าวิปัสสี ผู้แสวงหาคุณใหญ่ ประทับนั่งสมาธิอยู่ เรากั้นอยู่ตลอด 
๗ วันแล้ว กลับมาสู่เทวโลก ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชา 
พระพุทธเจ้าใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมันทารริยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มันทารริยเถราปทาน. 

กักการุปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๖๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกฟิกทิพย์ 

[๓๖๔] เราจากเทวโลกชั้นยามามาในมนุษยโลกนี้เพื่อมาเฝ็าพระพุทธเจ้าพระนามว่า 
โคดม ผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าสิริสุทโธทนะ ได้ถือเอาดอกฟิกทิพย์ 
มาบูชาแด่พระพุทธเจ้า ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้า 
ด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธ 
บูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกักการุปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กักการุปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 343 

ภิสมุฬาลทายกเถรไปทานที่ ๓ (๓๖๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามันและรากบัว 
[๓๖๕] พระส์มัพุทธเจ้าทรงพระนามว่าผุสสะ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง ผู้ใคร่ในวิเวก 
มีพระปัญญา เสด็จมาในสำนักของเรา เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ 
ชินเจ้า ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ได้ถือเอาเหง้ามันและรากบัวมาถวาย 
แด่พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุด ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้ถวาย 
เหง้ามันและรากบัวใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งการถวายเหง้ามันและรากบัว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภิสมุฬาลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน. 

เกสรปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๖๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว ๓ ดอก 
[๓๖๖] ในกาลนั้น เราเป็นวิทยาธรอยู่ที่ภูเขาห่มวันต์ได้พบพระพุทธเจ้า ผู้ปราศ 
จากกิเลสธุลี มียศมาก กำลังเสด็จจงกรมอยู่ ในกาลนั้น เราวางดอกบัว 
๓ ดอกไว้บนศีรษะ แล้วเข้าไปเฝ็าพระสัมพุทธเจ้า พระนามว่าเวสสภู แล้ว 
ได้บูชา ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วย 
กรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเกสรปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เกสรปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 344 

อังโกลปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๓๖๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกปรู 

[๓๖๗] ในกาลนั้น พระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าปทุม ประทับอยู่ที่ภูเขาจิตกูฏ เรา 
ได้เห็นพระสยัมภูพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ็า ขณะนั้น เราได้ 
เห็นต้นปรูมีดอกบาน จึงเลือกเก็บแล้ว เอาเข้ามาบูชาพระชินส้มพุทธเจ้า 
พระนามว่าปทุม ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ท้าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอังโกลปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อังโกลปุปผิยเถราปทาน. 

กทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๓๖๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกระทุ่ม 

[๓๖๘] เรานั่งอยู่ในปราสาทอันประเสริฐ ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระฉวีวรรณ 
ดังทอง เช่นกับทองคำอันมีค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ 
เป็นนายกของโลก เสด็จในระหว่างตลาด เราจึงลือเอาดอกกระทุ่มไปบูชา 
พระพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสี กัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้า 
ด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธ 
บูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกท้มพปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กทัมพปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 345 

อุททาลกปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๓๖๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคูน 

[๓๖๙] ในกาลนั้น พระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะ ประทับอยู่ใกล้ส่งแม่นั้า 
คงคา เราได้ถือเอาดอกคูนไปบูชาพระองค์ผู้ไม่แพ้อะไรๆ ในกัลปที่ ๓๑ 
แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม่ 
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุททาลกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุททาลกปุปผิยเถราปทาน. 

เอกจัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๓๖๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกจำปา 

[๓๗๐] ก็พระส้มพุทธเจ้าผู้สงบระงับ อาศัยอยู่ในระหว่างภูเขา เราถือเอาดอก 
จำปาดอกหนึ่ง เข้าไปหาท่านผู้สูงสุดกว่านระ มีจิตเลื่อมใสโสมนัส ประ 
คองด้วยมือทั้งสอง บูชาพระป้จเจกพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีอันอุดม ไม่แพ้อะไรๆ 
ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกชัมปกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกชัมปกปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 346 

ติมิรปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๓๖๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกดีหมี 

[๓๗๑] เราเที่ยวไปตามกระแส'นี้าใกล'ส่งแม่น'ไจันทภาคา ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 
ปราศจากกิเลสธุลี เหมือนพระยารังมีดอกบาน เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส 
ถือเอาดอกดีหมีมาโปรยลงเหนือศรีษะ บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นมุนี 
อันอุดม ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยดอก 
ไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติมิรปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ดึมิรปุปผิยเถราปทาน. 

สลฬปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๗๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกช้างน้าว 

[๓๗๒] ในกาลนั้น เราเป็นกินนรอยู่ที่ , ใกล้ส่งแม่นี้าชันทภาคา ครั้งนั้น เราได้เห็น 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่านระเสด็จจงกรมอยู่ เราได้เสือกเก็บดอกไม้ช้าง 
น้าวมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระมหาวีรเจ้าทรงสูดกลิ่นดอก 
ช้างน้าวมีกลิ่นหอมดังดอกไม้ทิพย์ เมื่อขณะที่เราดูอยู่นั้น พระมหาวีรสัม 
พุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้เป็นนายกของโลก ทรงรับแล้ว ทรงสูดกลิ่น 
เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ถวายบังคมพระองค์ผู้อุดมกว่าสัตว์ ประนมกร 
อัญชลีแล้ว กลับขึ้นสู่ภูเขาอีก ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระ 
พุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งพุทธบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสลฬปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สลฬปุปผิยเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ 
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. มันทารวิยปุปผิยเถราปทาน ๒. กักการุปุปผิยเถราปทาน 

๓. ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน ๔. เกสรปุปผิยเถราปทาน 

๕. อังโกลปุปผิยเถราปทาน ๖. กท้มัพปุปผิยเถราปทาน 

๗. อุททาลกปุปผิยเถราปทาน ๘. เอกจมัปกปุปผิยเถราปทาน 

๙. ติมิรปุปผิยเถราปทาน ๑๐. สลฬปุปผิยเถราปทาน 

และมีคาถา ๔๐ คาถา. 

จบ มันทรวปุปผิยวรรคที่ ๓๗. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 348 

โพธิวันทกวรรคที่ ๓๘ 
โพธิวันทกเถราปทานที่ ๑ (๓๗๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ 

[๓๗๓] เราได้เห็นต้นแคฝอยอันงอกขึ้นบนพื้นดินงามรุ่งเรือง จึงประนมกรอัญชลี 
เฉวียงบ่าเบื้องซ้าย ตั้งใจเคารพไหว้ต้นแคฝอย เปรียบเทียบเหมือนว่าได้ 
ถวายบังคมเฉพาะพระพักตร์พระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าวิป้สสี ผู้บริสุทธิ ๙ 
ทั้งภายในภายนอก หลุดพ้นด้วยดี ไม่มีอาสวะ ทรงเกื้อกูลโลก มีพระ 
กรุณาญาณดังสาคร ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ไหว้ไม้โพธิใด ด้วย 
กรรมทั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการไหว้ คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโพธิวันทกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โพธิวันทกเถราปทาน. 

ปาฏลิปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๗๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกแคฝอย ๓ ดอก 

[๓๗๔] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ผู้สยัมกู เป็นบุคคลผู้เลิศ ทรงชำนะมาร 
แวดล้อมด้วยบรรดาศิษย์ของพระองค์ เสด็จเข้าสู่พันธุมดีนคร เราห่อ 
ดอกแคฝอย ๓ ดอกไว้ในพก ประสงค์จะอาบนี้าดำเกล้า จึงได้ไปสู่ฝ่ง 
แม่นา ได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนายกของโลก ทรงรุ่งเรืองดังดอกนิลุบล 
รุ่งโรจน์ดังดวงอาทิตย์และดวงไฟ องอาจดังเสือโคร่ง ประเสริฐ ทรงมีสกุล 
ดังพระยาราชสีห์ เลิศกว่าบรรดาสมณะทั้งหลาย แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
เสด็จดำเนินออกจากนครพันธุมดี เราเลื่อมใสในพระสุคตเจ้าผู้ชำระมลทิน 
คือกิเลสพระองค์นั้น จึงถือเอาดอกแคฝอย ๓ ดอก มาบูชาพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุด ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 349 

ไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปาฏลิปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน. 

ตีณุปลมาลิยเถราปทานที่ ๓ (๓๗๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกอุบล ๓ ดอก 

[๓๗๕] ในกาลนั้น เราเป็นวานรอยู่ที่ใกล้ส่งแม่นี้าชันทภาคา เราได้เห็นพระพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากกิเลสธุลี ประทับนั่งอยู่ในระหว่างภูเขา ยังทิศทั้งปวงให้ 
สว่างไสว ดังพระยารังมีดอกบานสะพรั่ง ทรงประกอบด้วยพระลักษณะ 
และพยัญชนะ เราเห็นแล้วดีใจ มีใจเบิกบานโสมนัส มีใจร่าเริงเพราะปีติ 
จึงโปรยดอกอุบล ๓ ดอกลงบนพระเศียร (บูชา) ครั้นบูชาดอกไม้แด , พระ 
พุทธเจ้าพระนามว , าผุสสะ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงแล้ว เป็นผู้มีความ 
เคารพ บ่ายหน้ากลับไปทางทิศอุดร เมื่อเรากลับไปด้วยใจอันเลื่อมใสยิ่งนัก 
ได้ตกลงในระหว่างเขาหินถึงความสิ้นชีวิต ด้วยกุศลกรรมที่เราทำแล้วนั้น 
และด้วยการตั้งเจตนานั่น เราละชาติเติมแล้ว ได้ไปสู่ชั้นดาวดึงส์ ได้ 
เสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ 
ครั้ง ในกัลปที่ ๙๒ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระดีฌุปลมาลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตีณุปลมาลิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 350 

ปัตติปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๗๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกประดู่ 

[๓๗๖] ในกาลเมื่อพระส้มพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ พระนามว่าปทุมุตระ เสด็จ 
นิพพานแล้ว คนทั้งปวงมาประชุมกันนำเอาพระสรีระไป เมื่อนำเอาพระ 
สรีระไป เมื่อเขาประโคมกลองเภรีอยู่ เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้บูชา 
ด้วยดอกประดู่ ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลเพราะบูชา 
พระสรีระ การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีหนอ 
วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่อง 
ผูกรัด ดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปัตติปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัตติปุปผิยเถราปทาน. 

สัตตปัณณิยเถราปทานที่ ๕ (๓๗๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยต้นตีนเป็ด 

[๓๗๗] พระส้มพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก พระนามว่าสุมนะ เสด็จอุบัติแล้ว เรามี 
จิตเลื่อมใสโสมนัส ได้บูชาต้นตีนเป็ด (อันเป็นไม้โพธ) ในกัลปที่แสน 
แต่กัลปนี้เราได้บูชาต้นตีนเป็ด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการบูชาต้นตีนเป็ด การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้า 
ของเรา เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวง 
ขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผ้ไม่มีอาสวะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 351 

อยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัตตปิฌณิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัตตปัณฌิยเถราปทาน. 

คันธมุฏฐิยเถราปทานที่ ๖ (๓๗๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาร 

[๓๗๘] เมื่อมหาชนช่วยกันทำจิตกาธารอยู่ เมื่อของหอมต่างๆ มาประชุมแล้ว เรา 
มีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้บูชา (ชิตกาธาร) ด้วยของหอมกำมือหนึ่ง ใน 
กัลปที่แสนแต่กัลปนี้เราได้บูชาชิตกาธารใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาชิตกาธาร การที่เราได้มาในสำนักพระ 
พุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้ง 
ปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มี 
อาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคันธมุฏฐิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คันธมุฏฐิยเถราปทาน. 

จิตกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๗๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกรัง 

[๓๗๙] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ ผู้สูงสุดปรินิพพานแล้ว มหาชน 
ช่วยกันยกขึ้นบนจิตกาธาร เราบูชาด้วยดอกรัง ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้ 
เราได้บูชาจิตกาธารด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการบูชาจิตกาธาร การที่เราได้มาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 352 

ของเรา เป็นการมาตีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวง 
ขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้'โม , มีอาสวะอยู่ 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจิตกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จิตกปูชกเถราปทาน. 

สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๘ (๓๗๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล 

[๓๘๐] เราได้ถวายพัดใบตาลอันหุ้มห่อด้วยดอกมะลิ แด'พระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
สิทธัตถะ เราทรงไว้ซึ่งยศใหญ่ ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายพัด 
ใบตาล ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายพัดใบตาล 
การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาตีแล้วหนอ วิชชา ๓ 
เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้าง 
ตัดเชือกแล้ว เป็นผู้'ใม , มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุมนตาลวัณฏิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน. 

สุมนทามิยเถราปทานที่ ๙ (๓๗๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงดอกมะลิ 

[๓๘๑] เราได้ร้อยพวงมาลัยดอกมะลิแล้ว ยืนทรง (ถือ) ไว้ตรงพระพักตร์ของ 
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้บริสุทธ (ชำระกิเลส) มีตบะ ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 353 

กัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยพวงมาลัยใด ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยพวงมะลิ การที่ 
เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เรา 
บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้ง 
หลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัด 
เชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุมนทามิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุมนทามิยเถราปทาน 
กาสุมาริผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๘๐) 

ว่าด้วยแห่งการถวายผลมะรื่น 

[๓๘๒] เราได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้ปราศจากกิเลสธุลี โชติช่วงดังดอกกรรณิการ์ 
เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ประทับอยู่ในระหว่างภูเขา เรามีจิต 
เลื่อมใสโสมนัส ประนมกรอัญชลีแล้ว ได้ถือเอาผลมะรื่นไปถวายแด่ 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผลไม้ใด 
ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ 
การที่เราได้มาในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ 
เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้าง 
ตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม , มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้ศึอ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 354 
ทราบว่า ท่านพระกาสุมาริผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล 
จบ กาสุมาริผลทายกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. โพธิวันทกเถราปทาน ๒. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน 

๓. ตีณุปลมาลิยเถราปทาน ๔. สัตตปุปผิยเถราปทาน 

๕. สัตตปัณฌิยเถราปทาน ๖. คันธมุฏฐิยเถราปทาน 

๗. จิตกปูชกเถราปทาน ๘. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน 

๙. สุมนทามิยเถราปทาน ๑๐. กาสุมาริผลทายกเถราปทาน 

มีคาถา ๕๙ คาถา 

จบ กาโพธิวันทนวรรคที่ ๓๘ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 355 

อัมพฏผลวรรคที่ ๓๙ 
อัมพฏผลทายกเถราปทานที่ ๑ (๓๘๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะกอก 

[๓๘๓] พระผู้มีพระภาคส้มพุทธเจ้า พระนามว่าสตรังสี ผู้เป็นเอกไม , ทรงแพ้อะไรๆ 
ทรงใคร่ความสงัด เสด็จออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไม้อยู่ ได้เห็น 
พระองค์ มีจิตเลื่อมใสโสมนัส จึงเข้าไปเฝ็าพระนราสภแล้ว ได้ถวายผล 
มะกอก ในกัลปที่ ๙๔ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผลไม้ใด ด้วยทานนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ การที่เราได้มาในศาสนา 
แห่งพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ว 
โดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว 
ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็น 
ผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ 
อภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัมพฏผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัมพฏผลทายกเถราปทาน. 

ลพุชทายกเถราปทานที่ ๒ (๓๘๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลขนุนสำมะลอ 

[๓๘๔] ในกาลนั้น เราเป็นคนรักษาสวนอยู่ในพระนครพันธุมดี ได้เห็นพระ 
พุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลี กำลังเสด็จเหาะไปในอากาศ เราได้ถือเอาผลขนุน 
สำมะลอไปถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระองค์ผู้มียศมากประทับ 
ยืนอยู่ในอากาศทรงรับทานของเรา นั่นเป็นเหตุให้ปติเกิดแก , เรา เป็น 
เครื่องนำสุขมาให้ในปัจจุบัน ครั้นได้ถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าด้วยใจอัน 
ผ่องใสแล้ว เราได้บรรลุถึงปีติและอุดมสุขอันไพบูลย์ในกาลนั้น แล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 356 

ย่อมเกิดขึ้นแก , เราในภพที่เราเกิด ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวาย 
ผลไม้ใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รุ , จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายผลไม้ การที่เราได้มาในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมา 
ดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว 
ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระลพุชทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ลพุชทายกเถราปทาน. 

อุทุมพรผลทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๘๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะเดื่อ 

[๓๘๕] พระพุทธเจ้าผู้อุดมบุรุษ ประทับอยู่ใกล้ส่งแม่นั้านินนคา เราได้เห็นพระ 
พุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีพระหฤทัยมั่นคง ไม่ระสำระสาย เรามีใจ 
เลื่อมใสในพระองค์ผู้ชำระมลทิน คือ กิเลส จึงได้ถือเอาผลมะเดื่อไป 
ถวายแก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้ เราได้ถวาย 
ผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายผลไม้ การที่เราได้มาในพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการ 
มาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัด 
กิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุทุมพรผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ อุทุมพรผลทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 357 

มิลักขุผลทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๘๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมิลักขุ 

[๓๘๖] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้มียศมากในระหว่างป่า เรามี 
จิตเลื่อมใสโสมนัส ได้ถวายผลมิลักขุ ในกัลปที่ ๑๘๐๐ แต่กัลปนี้เรา 
ได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายผลไม้ การที่เราได้มาในพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรา 
เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมด 
แล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณ 
วิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ 
แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมิลักขุผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มิลักขุผลทายกเถราปทาน. 

ผารุสผลทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๘๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะปราง 

[๓๘๗] เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้ามีพระฉวีวรรณดังทองคำ สมควรรับเครื่องบูชา 
เสด็จดำเนินอยู่ในถนน จึงได้ถวายผลมะปรางแด่พระองค์ ในกัลปที่ ๙๑ 
แต่กัลปนี้ เราได้ถวายผลไม้ใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ การที่เราได้มาในพระศาสนาแห่ง 
พระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดย 
ลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว 
ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว 
เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 358 

และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระผารุสผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ผารุสผลทายกเถราปทาน. 

วัลลิผลทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๘๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลวัลลิ 

[๓๘๘] ในกาลนั้น ชนทั้งปวงชักชวนกันมาสู่ป่า เขาเหล่านั้นแสวงหาผลไม้ ก็ 
หาผลไม้ได้ ในกาลนั้น ในป่านั้น เราได้เห็นพระส้มพุทธเจ้าผู้ 
สยัมภู ไม่แพ้อะไรๆ เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้ถวายผลวัลลิ ในกัลป 
ที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น 
เราได้รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ การที่เราได้มาในพระ 
ศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ 
แล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดัง 
ช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งซัดแล้ว พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวัลลิผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วัลลิผลทายกเถราปทาน. 

กทลิผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๓๘๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลกล้วย 

[๓๘๙] เราได้เห็นพระศาสดาผู้เป็นนายกของโลก ทรงรุ่งเรืองดังดอกกรรณิการ์ 
โชติช่วงเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญและดังดวงประทีป เรามีจิตเลื่อมใส 
โสมนัส ได้ถือเอาผลกล้วยไปถวายแด่พระศาสดา ถวายบังคมแล้วกลับ 
ไป ในกัลปที่ ๓๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 359 

นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ การที่เราได้มาใน 
พระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาตีแล้วหนอ วิชชา ๓ 
เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้าง 
ตัดเชือกแล้ว เป็นผู้'ใม , มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกทลิผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กทลิผลทายกเถรไปทาน. 

ปนสผลทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๘๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนุนสุก 

[๓๙๐] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัชชุนะ ทรงถึงพร้อมด้วยจรณะ 
และเป็นมุนี ผู้ฉลาดในสมาธิประทับอยู่ที่ภูเขาห่มวันต์ เราถือเอา 
ผลขนุนอันสุกสด โตประมาณเท่าหม้อวางไว้ที่ต้นตีนเป็ดแล้ว ได้ถวาย 
แด่พระศาสดา ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น 
ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ การที่เรา 
ได้มาในพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการดีแล้วหนอ วิชชา ๓ 
เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้าง 
ตัดเชือกแล้ว เป็นผู้'ใม , มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปนสผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปนสผลทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 360 
โสณโกฏิวิสเถราปทานที่ ๙ (๓๘๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายถํ้า 

[๓๙๑] ในศาสนาของพระพุทธเจ้า พระนามว่าริปิสสี เราได้สร้างถํ้า (วิหาร) 

ถํ้าหนึ่ง ถวายแด่สงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่ ในพันธุมาราชธานี เราบริจาคผ้า 
หลายผืนไว้ลาดพื้นทั้า ในกาลนั้น เรามีจิตเบิกบานโสมนัส ได้ทำความ 
ปรารถนาว่า ขอเราพึงได้พบพระสี'มพุทธเจ้าผู้ทรงโปรดปราน พึงได้ 
บรรพชาและพึงถูกต้อง (บรรลุ) นิพพานอันยอดเยี่ยม เป็นอุดมสันติ 
ด้วยกุศลมูลนั้นนั่นแล เราระลึกชาติได้ตลอด ๙๐ กัลป เราเป็นเทวดา 
ก็ดี เป็นมนุษย์ก็ดี เป็นผู้ก่อสร้างบุญรุ่งเรืองนัก ด้วยกรรมอันเหลือ 
จากนั้น ในภพหลังสุดนี้เราเกิดเป็นบุตรคนเดียวของอัครเศรษฐีในจัมปา 
นคร พอบิดาของเราได้พึงว่าเราเกิดแล้ว ก็ได้มีความพอใจว่า เราจะให้ 
ทรัพย์ ๒๐๐ ล้านแก , กุมารไม่ให้หย่อนเลย ขนยาวประมาณ ๔ นิ้ว เสัน 
ละเอียด มีสัมผัสอ่อนนุ่ม เสมอเหมือนปุยนุ่นงาม เกิดที่พื้นเท้าทั้งสอง 
ของเรา ข้อนี้เป็นคนพิเศษประการหนึ่ง ตลอด ๙๐ กัลปที่ล่วงมา เรา 
ไม , รู้สึกในเมื่อเท้าวางลงบนภาคพื้นที่ไม่มีเครื่องลาด พระสัมพุทธเจ้าเรา 
พอใจแล้ว เราได้บวชเป็นบรรพชิตแล้ว เราบรรลุอรหัตแล้ว และเป็นผู้ 
เย็น เป็นผู้ดับแล้ว พระศาสดาผู้ทรงเห็นเหตุทั้งปวงทรงแสดงเราว่า 
เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ปรารภความเพียร เราเป็นพระอรหันตขีณาสพ 
ได้อภิญญา ๖ มีฤทธมาก ในกัลปที่ ๙๑ แต่กัลปนี้เราได้ถวายทานใด 
ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายถํ้า 
การที่เราได้มาในพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรา เป็นการมาดีแล้ว 
หนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้หมดแล้ว ตัด 
กิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว พระโสณโกฏิวิสเถระ โดย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 361 

ฐานะ เป็นหัวหน้าของภิกษุสงฆ์ ถูกถามปัญหาแล้วได้พยากรณ์ที่สระใหญ่ 
ชื่ออโนดาต ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโสณโกฏิวิสเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โสณโกฏิวิสเถราปทาน. 

พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโลติที่ ๑๐ (๓๙๐) 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระองค์เอง 

[๓๙๒] พระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลก แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากประ 
ทับนั่งอยู่ที่พื้นหินอันเป็นรัมณียสถานโชติช่วงด้วยแก้วต่างๆ ในละแวก 
ป่าอันมีกลิ่นหอมต่างๆ ใกล้สระอโนดาต ตรัสชี้แจงบุรพกรรมทั้งหลาย 
ของพระองค์ ณ ที่นั้นว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงปังกรรมที่ 
เราท่าแล้วของเรา เราเห็นภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตรรูปหนึ่งแล้วได้ถวายผ้า 
เก่า เราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก เพื่อความเป็นพระพุทธ 
เจ้า ในกาลนั้น ผลแห่งกรรม คือการถวายผ้าเก่า ย่อมอำนวยผลให้เป็น 
พระพุทธเจ้า ในกาลก่อน เราเป็นนายโคบาล ต้อนโคไปเลี้ยง เห็น 
แม่'โคกำลังดื่มนี้ไ'ขุ่นมัว จึงห้ามมัน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ในภพ 
หลังสุดนี้(แม้) เราจะกระหายนี้า ก็ไม , ได้ดื่มนี้าตามความปรารถนา 
ในชาติอื่นในกาลก่อน เราเป็นนักเลงชื่อปุนาลิ ได้กล่าวตู , พระปัจเจก 
พุทธเจ้าชื่อว่าสุรภี ผู้ไม่ประทุษร้าย (ตอบ) ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น 
เราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานาน ได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส 
หลายพันปีเป็นอันมาก ด้วยผลกรรมอันเหลือนั้น ในภพหลังสุดนั้เรา 
จึงได้คำกล่าวตู , เพราะเหตุแห่งนางสุนทริกา เพราะการกล่าวตู , พระเถระ 
นามว , านันทะ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวง เราจึง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 362 

ท่องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นกาลนาน เราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานาน 
ถึงหมื่นปี ได้ความเป็นมนุษย์แล้ว ได้การกล่าวตู่เป็นอันมาก ด้วยผล 
กรรมที่เหลือนั้น นางจิญจมานวิกามากับหมู , ชน ได้กล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่ 
เป็นจริง เมื่อก่อน เราเป็นพราหมณ์ชื่อสุตวา อันชนทั้งหลายสักการะบูชา 
สอนมนต์ให้กับมาณพประมาณ ๕๐๐ คนในป่าใหญ่ ก็เราได้ , เห็นฤาษีผู้ 
น่ากลัว ได้อภิญญา ๕ มีฤทธิมากมาในสำนักของเรา เราจึงกล่าวตู่ฤาษีผู้ 
ไม่ประทุษร้าย โดยได้บอกกะพวกศิษย์ของเราว่า ฤาษีพวกนี้มักบริโภค 
กาม แม้เมื่อเราบอก (เท่านั้น) พวกมาณพก็เชื่อพิง ครั้งนั้น มาณพ 
ทั้งปวง เที่ยวไปภิกษาในสกุลๆ พากันบอกแก , มหาชนว่า ฤาษีพวกนี้ 
มักบริโภคกาม ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ภิกษุ ๕๐๐ เหล่านี้ได้คำ 
กล่าวตู , ทั้งหมด เพราะเหตุแห่งนางสุนทริกา ในกาลก่อน เราได้ฆ่า 
พี่น้องชายต่างมารดา เพราะเหตุแห่งทรัพย์ จับใส่ลงในซอกเขา และ 
บด (ทับ) ด้วยหิน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น พระเทวทัตจึงผลักก้อนหิน 
ก้อนหินกลิ้งลงมากระทบนิ้วแม่เท้าของเราจนห้อเลือด ในกาลก่อน 
เราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่ เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว ใส่ไฟ 
เผา (ดัก) ไว้ทั่วหนทาง ด้วยวิบากกรรมนั้น ในภพหลังสุดนี้พระเทวทัต 
จึงชักชวนนายขมังธนู ผู้ฆ่าคนตายมาก เพื่อให้ฆ่าเรา ในกาลก่อน เรา 
เป็นนายควาญช้าง ได้ไสช้างให้จับมัดพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้อุดมมุนีแม้ 
กำลังเที่ยวบิณฑบาต ด้วยวิบากกรรมนั้น ช้างนาฬาคิรีอันดุร้าย วิ่ง 
แล่นเข้าไปในคอก (ท้อง) เขา (วงกต) เบื้องหน้าผู้ประเสริฐ ใน 
กาลก่อน เราเป็นนายทหารราบ (เป็นแม่ทัพ) ฆ่าบุรุษเป็นอันมากด้วย 
หอก ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราถูกไฟไหม้อย่างเผ็ดร้อนอยู่ในนรก 
ด้วยผลอันเหลือแห่งกรรมนั้น บัดนี้ไฟนั้นยังมาไหม้ผิวหนังที่เท้าของ 
เราทั้งสิ้น (อีก) เพราะว่ากรรมยังไม่พินาศไป ในกาลก่อนเราเป็นเด็ก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 363 

(ลูก) ของชาวประมงอยู่ในบ้านเกวัฏฏคาม เห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาแล้ว 
เกิดความโสมนัส ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ความทุกข์ที่ศีรษะ (ปวดศีรษะ) 

ได้มีแล้วแก่เราในเมื่อเจ้าศากยะทั้งหลายลูกเบียดเบียน พระเจ้าริฏฏุภะ 
ฆ่าแล้ว เราได้บริภาษพระสาวกทั้งหลาย ในศาสนาของพระพุทธเจ้า 
พระนามว , าผุสสะ ว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยว จงกินแต่ข้าวแดง แต่อย่ากิน 
ข้าวสาลีเลย ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราอันพราหมณ์นิมนต์แล้ว อยู่ 
ในเมืองเวรัญชา บริโภคข้าวแดงตลอด ๓ เดือน ในกาลนั้น เมื่อนักมวย 
กำลังชกกัน เราได้ห้ามบุตรนักมวยปลํ้า ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ความ 
ทุกข์ที่หลัง (ปวดหลัง) ได้มีแล้วแก , เรา เมื่อก่อนเราเป็นหมอรักษาโรค 
ได้ถ่ายยาให้เศรษฐีบุตร (ตาย) ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น โรคปักขันทิกา 
พาธจึงมีแก , เรา เราชื่อว่าโชติปาละ ได้กล่าวกะพระสุคตเจ้าพระนามว่า 
กัสสปะ ในกาลนั้นว่า จักมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหน โพธิญาณท่านได้ยาก 
อย่างยิ่ง ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราได้ประพฤติกรรมที่ทำได้ยากมาก 
(ทุกกรกิริยา) ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอด ๖ ปี แต่นั้น จึงได้บรรลุ 
โพธิญาณ แต่เราก็มิได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้เราอัน 
บุรพกรรมตักเตือนแล้ว จึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางที่ผิด (บัดบี) 

เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญ เว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวง ไม , มีความเศร้า 
โศก ไม่คับแค้น เป็นผู้ไม่มีอาสวะ ชักนิพพาน พระชินเจ้าทรงบรรลุ 
กำลังแห่งอภิญญาทั้งปวงแล้ว ทรงพยากรณ์โดยทรงหวังประโยชน์แก่ภิกษุ 
สงฆ์ ที่สระใหญ่อโนดาต ด้วยประการฉะนี้แล. 

ทราบว่า พระผู้มีพระภาคได้ทรงภาษิตธรรมบรรยายพุทธาปทานชื่อ ปุพพกรรมปิโลติ 
อันเป็นบุพจารีตของพระองค์ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโลติ. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 364 
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. อัมพฏผลทายกเถราปทาน 

๒. ลพุชทายกเถราปทาน 

๓. อุทุมพรผลทายกเถราปทาน 

๔. มิลักขุผลทายกเถราปทาน 

๕. ผารุล , ผลทายกเถราปทาน 

๖. วัลลิผลทายกเถราปทาน 

๗. กทลิผลทายกเถราปทาน 

๘. ปนสผลทายกเถราปทาน 

๙. โสณโกฏิวิสเถราปทาน 

๑๐. พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโลติ 

บัณฑิตทั้งหลายคำนวณคาถาได้ 

๙๑ คาถา 

จบ อัมพฏผลวรรคที่ ๓๙. 


จบ ภาณวารที่ ๑๔. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 365 

ปิลินทวรรคที่ ๔๐ 
ปิลินทวัจฉเถราปทานที่ ๑ (๓๙๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร 
[๓๙๓] เราเป็นนายประตูอยู่ที่นครหงสวดี เรารวบรวมโภคสมบัติเก็บไว้ใน 
เรือนมากมายนับไม , ถ้วน ในกาลนั้น เราอยู่ในที่ลับ ทำใจให้รื่นเริง นั่ง 
อยู่ในปราสาทอันประเสริฐแล้ว ได้คิดอย่างนี้ว่า โภคสมบัติของเรามีมาก 
มากแพร่หลายไปภายในบุรี แม้พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระนามว่า 
อานนท์ก็ทรงเชื้อเชิญเรา พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นมุนี เสด็จ 
อุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และโภคสมบัติของเราก็มีอยู่ เราจักถวายทานแก , 

พระศาสดา พระราชบุตรพระนามว่าปทุม ทรงถวายทานอันประเสริฐ 
คือ ช้างตัวประเสริฐ บัลลังก์และพนักพิง มีประมาณไม่น้อย ใน 
พระชินเจ้า แม้เราก็ชักถวายทานในสงฆ์อันเป็นหมู , คณะที่ประเสริฐสุด 
ทานอันประเสริฐที่ใครยังไม่เคยถวาย เราชักเป็นคนแรกในทานนั้น เรา 
คิดที่จะถวายทานหลายวิธี สุขเป็นผลเพราะการบูชาทานใด จึงได้เห็นการ 
ถวายบริขาร อันจะเป็นเครื่องทำความดำริของเราให้เต็ม เราชักถวาย 
บริขาร ในสงฆ์อันเป็นหมู , คณะที่ประเสริฐสุด การถวายบริขารคนอื่น 
ยังไม , เคยถวาย เราชักเป็นคนแรก ในขณะนั้น เราจึงเข้าไปหาช่างชัก 
สาน จ้างให้ทำฉัตร ได้รวบรวมฉัตรไว้หนึ่งแสนคัน ได้รวบรวมผ้าไว้ 
หนึ่งแสนผืน จ้างช่างให้ทำมีด (โกน) พร้า เข็ม และมีดสำหรับตัด 
เล็บ อันสมควร แล้วให้วางไว้ภายใต้ฉัตรทั้งหลาย จ้างช่างให้ทำพัด 
ใบตาล พัดขนปีกนกยูง พัดจามร ผ้ากรองนี้า และภาชนะนี้ามัน อัน 
สมควร จ้างช่างให้ทำกล่องเข็ม ผ้าอังสะ ประคตเอวและเชิงรองบาตร 
ที่ทำอย่างสวยงาม อันสมควร ให้เอาเภสัชใส่ในภาชนะสำหรับใส่ของ 
บริโภคและในขันสำริดให้เต็มแล้ว ให้วางไว้ภายใต้ฉัตร ให้ใส่ว่านนี้า 
หญ้าคา ชะเอม ดีปลี พริก ผลสมอ และขิงสด ให้เต็มในภาชนะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 366 

ทุกๆ อย่าง จ้างช่างให้ทำรองเท้า เขียงเท้า ผ้าสำหรับเช็ดนํ้า และ 
ไท้เท้าคนแก่ ให้ทำอย่างสวยงาม อันสมควร จ้างช่างให้ทำยารักษาไข้ 
ยาหยอดตา ไท้ป้ายยาตา ธรรมกุตตรา กุญแจ และกล่องกุญแจ 
อันเย็บด้วยด้าย ทำสี สายโยค กล้องเป่าควันไฟ ตะเกียงตั้ง คนโทนั้า 
และผอบ อันสมควรกัน จ้างช่างให้ทำคีม กรรไกร ผ้าสำหรับเช็ด 
สนิมและถุงสำหรับเภสัชอันสมควรกัน จ้างช่างให้ทำเก้าอี้นอน ตั้ง 
บัลลังก์อันมีเท้าสี่ให้สมควร แล้วให้ตั้งไว้ภายใต้ฉัตร จ้างช่างให้ทำฟูก 
ยัดด้วยนุ่น ฟูกนั่ง และหมอนให้ทำอย่างดี อันสมควรกัน จ้างช่างให้ 
ทำคุรุวิ , นเท (ทับทิม) มธุสิตฺเถ (ขี้ผึ้ง) เตลหตถปตาปกํ สิเวฏิผลปกํ 
สุจึ เลี่ยงพร้อมด้วยเครื่องลาด เสนาสนะ ผ้าสำหรับเช็ดเท้า ที่นอน 
ที่นั่ง ไท้เท้า ไท้ , ชำระฟ้น (แปรงฟืน) กระเบื้อง ของหอมสำหรับไล้ 
ทาศีรษะ ไม้สีไฟ ตั้งแผ่นกระดาน ฝาบาตร ถุงบาตร กระบวยตักนา 
เครื่องอบ (สีผงย้อมผ้า) รางย้อมผ้า ไท้กวาด ผ้าอาบนา ผ้าอาบนาฝน 
ผ้านิสีทนะ ผ้าปิดฝ ผ้าอันตรวาสก ผ้าอุตราสงค์ ผ้าสังฆาฏิ ยานัตถุ 
ผ้าเช็ดหน้า บื้าสัม นํ้าปลา นาผึ้ง นมล้ม นาปานะ ขี้ผึ้ง ผ้าเก่า 
ผ้าเช็ดปาก ด้าย สิ่งใดชื่อว่าเป็นของควรให้ทานมีอยู่ และสมควรแก , 

พระศาสดา เรารวบรวมสิ่งนั้นทั้งหมดแล้วเข้าเฝ็าพระเจ้าอานนท์ ครั้น 
เข้าไปเฝ็าพระราชาผู้นำหมู , ชน มียศมาก ถวายบังคมด้วยเศียรเกล้าแล้วได้ 
กราบทูลว่า เราทั้งสองเจริญโดยชาติร่วมกัน มียศร่วมกัน ทั่วไปในสุข 
ในทุกข์ และประพฤติตามกัน ทุกข์ทางใจมีอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้ปราบ 
ข้าศึก ข้าพระองค์พึงทรงไว้ซึ่งทุกข์นั้น ข้าแต่กษัตริย์ ล้าพระองค์ 
สามารถก็ขอได้ทรงพระกรุณาบรรเทาทุกษ์นั้นเถิด. 

พระราชาตรัสว่า 

ทุกข์ของพ่านก็เป็นทุกข์ของเรา เราทั้งสองมีใจร่วมกัน พ่านย่อมรู้ว่า 
สำเร็จ ล้าพ่านพึงเปลื้องทุกข์นั้น. 

ข้าแต่พระราชาผู้ใหญ่ ขอจงทรงทราบทุกข์ของข้าพระองค์บรรเทาได้ยาก. 

พ่านคำรนมากไป สิ่งที่มีอยู่ในแว่นแคว้นประมาณเท่าใด ชีวิตของเรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 367 

ประมาณเท่าใด สิ่งนั้น (แม้) เป็นทรัพย์ที่ท่านสละได้ยาก ถ้าท่าน 
ต้องการสิ่งเหล่านี้เราก็จักให้ไม , หวั่นไหวเทียว. 

ขอเดชะ พระองค์ทรงบันลือแล้ว การบันลือมากนั้นผิด ข้าพระองค์ 
จักทราบด้วยเกล้าว่าวันนี้พระองค์ทรงดำรงอยู่ในธรรมทั้งปวง พระองค์ 
จงทรงปีบคั้นหนักนัก เมื่อข้าพระองค์ให้ (ขอ). 

ท่านจะต้องการด้วยการพูดไปทำไป ท่านปรารถนาสิ่งใดจงบอกแก , เรา. 

ข้าแต่พระราชาผู้ใหญ่ ข้าพระองค์ปรารถนาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยิ่ง 
ข้าพระองค์ชักนิมนต์พระสัมพุทธเจ้าให้เสวย ชีวิตของข้าพระองค์อย่าเป็น 
โทษ. 

เราจะให้พรอย่างอื่นแก่ท่าน ท่านอย่าขอพระตถาคตเลย ใครไม่พึงให้ 
พระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนแก้วมณีรัศมีรุ่งเรือง. 

ขอเดชะ พระองค์ทรงบันลือแก้วมิใช่หรือว่าตลอดถึงชีวิตอันมีอยู่ เมื่อ 
พระองค์ประทานชีวิตได้ ก็ควรพระราชทานพระตถาคตได้. 

พระมหาวีรเจ้าควรงดไว้ เพราะใครๆ ไม , พึงให้พระชินเจ้า พระพุทธเจ้ารับ 
ให้ไม , ได้ ท่านจงรับเอาทรัพย์จนนับไม , ถ้วนเถิด. 

เราจะต้องถึงการวินิจฉัย จักถามผู้วินิจฉัยทั้งหลาย ผู้วินิจฉัยจักตัดสิน 
ละเอียด ฉันใด เราสอบถามข้อนั้น ฉันนั้น. 

เราได้จับที่พระหัตถ์ของพระราชา พากันไปสู่ศาลพิพากษา เราได้กล่าว 
คำนี้ตรงหน้าของตุลาการและผู้พิพากษาทั้งหลายว่า ขอตุลาการและผู้ 
พิพากษาจงพิงเรา พระราชาได้พระราชทานพรแก , เราว่า เราไม่ยกเว้น 
อะไรๆ แม้ชีวิตก็ปวารณาให้ได้ เมื่อเราขอพระราชทานพร เราจึงขอ 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระพุทธเจ้าเป็นอันพระราชทานแก , เราด้วยดี 
ท่านทั้งหลายจงตัดความสงสัยของเรา เราทั้งหลายจะเชื่อพิงคำท่านผู้เป็น 
พระราชารักษาแผ่นดิน เราทั้งหลายพิงคำของทั้งสองฝ่ายแล้ว ชักตัด 
ความสงสัยในข้อนี้. 

ขอเดชะ พระองค์พระราชทานสิ่งทั้งปวง ท่านผู้นี้เป็นอันถือเอาสิ่ง 
ทั้งปวงหรือ พระเจ้าข้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 368 

เราไม่ยกเว้นอะไรๆ ปวารณาแม้ชีวิต เป็นผู้ถึงความยากตลอดชีวิตเป็น 
อย่างยิ่งเทียว เรารู้ว่าผู้นี้ทุกข์ด้วยดี จึงได้ให้ถือเอาสิ่งทั้งปวง. 

ขอเดชะ พระองค์เป็นผู้แพ้ ควรพระราชทานพระตถาคต เราตัดความ 
สงสัยของทั้งสองฝ่ายแล้ว เหมือนท่านทั้งสองตั้งอยู่ในคำมั่น. 

พระราชาประทับอยู่ ณ ที่นั้นแล ได้ตรัสกะตุลาการและผู้พิพากษาว่า ท่าน 
ทั้งหลายพึงให้แม้แก่เราโดยชอบ เราพึงได้พระพุทธเจ้าอีก. 

ท่านยังความดำริของท่านให้เต็ม นิมนต์พระตถาคตให้เสวยแล้ว พึงคืน 
พระสัมพุทธเจ้าให้แก่พระเจ้าอานนท์ผู้มียศอีก. 

เราไหว้ตุลาการและผู้พิพากษา และถวายบังคมพระเจ้าอานนท์ จอมกษัตริย์ 
เป็นผู้ยินดีปราโมทย์ เข้าไปเฝ็าพระส้มพุทธเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ็าพระส้ม 
พุทธเจ้าผู้ข้ามโอฆะ ผู้ไม่มีอาสวะ ถวายบังคมด้วยเศียรเกล้าแล้ว ได้ 
กราบทูลดังนี้ว่า. 

ขอพระองค์ผู้มีจักษุพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสนโปรดทรงรับนิมนต์ ขอ 
จงทรงยังจิตของข้าพระองค์ให้รื่นเริง เสด็จเข้านิเวศน์ของข้าพระองค์ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก สมควรรับเครื่องบูชา 
ผู้มีจักษุทรงรู้ความดำริของเรา จึงทรงรับนิมนต์ (ด้วยดุษณีภาพ) เราทราบ 
ว่า พระองค์ทรงรับนิมนต์แล้ว ถวายบังคมแด่พระศาสดา มีจิตร่าเริง 
เบิกบาน เข้ามายังนิเวศน์ของตน ประชุมมิตรและอำมาตย์แล้ว ได้กล่าว 
ดังนี้ว่า เราได้สิ่งที่ได้โดยยากนักแล้ว เปรียบเหมือนแก้วมณีมีรัศมี 
โชติช่วง เราจักบูชาองค์พระพุทธเจ้าด้วยอะไร พระชินเจ้ามีคุณหาประมาณ 
มิได้ หาที่เปรียบมิได้ ไม่มีใครเสมอเหมือน เป็นนักปราชญ์ ไม่มีบุคคล 
เปรียบ หาผู้เสมอเหมือนเช่นนั้นมิได้ ไม่มีที่สอง ประเสริฐกว่านระ 
ก็อธิการอันสมควรแก , พระพุทธเจ้า เราทำได้โดยยาก เราทั้งหลายจง 
รวบรวมดอกไม้ต่างๆ เอามาทำมณฑปดอกไม้เถิด สิ่งนี้ย่อมสมควรแก่ 
พระพุทธเจ้า ชักเป็นอันบูชาด้วยสิ่งทั้งปวง เราจึงให้ทำดอกบัวเผื่อน ดอก 
บัวหลวง ดอกมะลิ ดอกลำดวน ดอกจำปา ดอกกถินพิมาน ให้เป็น 
มณฑป ปูลาดอาสนะหนึ่งแสนที่ไว้ภายในเงาฉัตร อาสนะของเรามีค่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 369 

ยิ่งกว่าร้อยมีอยู่เบื้องหลัง ปูลาดอาสนะหนึ่งแสนที่ไว้ภายในเงาฉัตร ขัดแจง 
ข้าวและนํ้าเสร็จ แล้วให้คนไปทูลเวลาภัตกาล เมื่อคนไปทูลภัตกาลแล้ว 
พระมหามุนีพระนามว่าปทูมุตระ พร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสนเสด็จเข้า 
มาสู่นิเวศน์ของเรา ฉัตรทรงอยู่ในเบื้องบน ในมณฑปดอกไม้อันบานดี 
พระพุทธเจ้าผู้อุดมบุรุษ ประทับนึ่งพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสน (เรา 
ทูลว่า) ขอพระองค์ผู้มีขักษุ โปรดทรงรับฉัตรหนึ่งแสนและอาสนะหนึ่ง 
แสน อันควรและไม่มีโทษเถิด พระมหามุนีพระนามว่าปทูมุตระ ทรงรู้ 
แจ้งโลก ผู้ควรรับเครื่องบูชา พระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือเรา จึงทรงรับไว้ 
เราได้ถวายบาตรแก , ภิกษุเฉพาะรูปละหนึ่งบาตร ภิกษุทั้งหลายละบาตรที่ 
ขัดเอง ทรงบาตรเหล็ก พระพุทธเจ้าประทับนึ่งอยู่ในมณฑปดอกไม้ตลอด 
๗ คืน ๗ วัน ทรงยังสัตว์เป็นอันมากให้ตรัสรู้ ทรงประกาศพระธรรมขักร 
เมื่อทรงประกาศพระธรรมจักรภายใต้มณฑปดอกไม้ ธรรมาภิสมัยได้มีแก่ 
เทวดาและมนุษย์ ๘๔๐๐๐ เมื่อถึงวันที่ ๗ พระมหามุนี พระนามว่า 
ปทูมุตระ ประทับนึ่งอยู่ภายในเงาฉัตร ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า มาณพ 
ผู้ใดได้ถวายทานอันประเสริฐ ไม่พร่องแก่เรา เราจักพยากรณ์มาณพนั้น 
ท่านทั้งหลาย จงฟ้งเรากล่าว จตุรงคินีเสนา คือ พลช้าง พลม้า พลรถ 
และพลเดินเท้า จักแวดล้อมมาณพนั้นเป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการให้สิ่ง 
ทั้งปวง ยานช้าง ยานม้า วอจะไหลมาเทมา ชนทั้งหลายจักบำรุงมาณพ 
นั้นเนืองนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการให้สิ่งทั้งปวง รถ ๖ หมื่น อันประดับ 
ด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง จักแวดล้อมมาณพนั้นเป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่ง 
การให้สิ่งทั้งปวง ดนตรี ๖ หมื่น กลองเภรีทั้งหลายอันประดับดีแล้ว 
จักประโคมมาณพนั้นเป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการให้สิ่งทั้งปวง นางนารี 
๘๖๐๐๐ อันประดับประดาสวยงาม มีผ้าและอาภรณ์อย่างวิจิตร สวมใส่ 
แล้วมณีและกุณฑล มีหน้าแฉล้ม ยิ้มแย้ม ตะโพกผึ่งผาย เอวเล็กเอวบาง 
จัดแวดล้อมมาณพนั้นเป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการให้สิ่งทั้งปวง มาณพนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 370 

จักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัลป จักได้เป็นจอมเทวดาเสวย 
รัชสมบัติในเทวโลก ๑๐๐๐ ครั้ง และจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ 
ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมได้ เมื่อ 
มาณพนี้อยู่ในเทวโลก พรั่งพร้อมด้วยบุญกรรม เทวดาชักทรงฉัตรแก้วไว้ 
ในที่สุดแห่งเทวโลก มาณพนี้จักปรารถนาเมื่อใด ฉัตรอันเกิดแต่ผ้าและ 
ดอกไม้ (ดังจะ) รู้จิตของมาณพนี้ ชักกั้นอยู่เนืองนิตย์เมื่อนั้น มาณพนี้ 
จุติจากเทวโลกแล้ว อันกุศลตักเตือนประกอบด้วยบุญกรรม จักเกิดเป็น 
บุตรพราหมณ์ใน (อีก) แสนกัลป พระศาสดามีพระนามว่าโคดม ซึ่งมี 
สมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราชจักเสด็จอุบัติในโลก พระศากยโคดม 
ผู้ประเสริฐ ทรงทราบคุณข้อนี้ทั้งหมดแล้ว จักประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุ 
สงฆ์ ทรงตั้งไว้ในเอตทัคสถาน มาณพผู้นี้จักได้เป็นพระสาวกของพระ 
ศาสดา มีชื่อว่าปิลินทวัจฉะ จักเป็นผู้อันเทวดา อสูร คนธรรพ์ ภิกษุ 
ภิกษุณี และคฤหัสถ์ทั้งหลาย สักการะ จักเป็นที่รักของคนทั้งปวง จัก 
ไม่มีอาสวะ นิพพาน กรรมที่เราท่าแล้ว , ในแสนกัลป ได้ให้ผลแก่เราแล้ว 
ในภพนี้เราหลุดพ้นดี ดังกำลังลูกศร เผากิเลสทั้งหลายแล้ว โอ กุศล 
กรรม เราได้ท่าแล้ว ในบุญเขตอันยอดเยี่ยมอันเป็นฐานะที่เราท่ากุศลกรรม 
แล้ว ได้บรรลุบทอันไม , หวั่นไหว ก็มาณพใดได้ให้ทานอันประเสริฐไม่ 
บกพร่อง มาณพกั้นได้เป็นหัวหน้า นี้เป็นผลแห่งทานกั้น เราได้ถวายฉัตร 
ในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ได้เสวยอานิสงส์ ๘ 
ประการ อันสมควรแก , กรรมของเรา คือ เราไม , รู้สึกหนาว ๑ ไม , รู้สึก 
ร้อน ๑ ละอองและธุลีไม่แปดเปือน ๑ เราเป็นผู้ไม , มีอันตราย ๑ ไม่มี 
จัญไร ๑ อันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อ ๑ เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด ๑ เป็นผู้ 
มีใจกว้างขวาง (ไม , หดหู่) ๑ เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ ฉัตรหนึ่งแสนคัน 
อันประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง เว้นชาตินี้แล้ว ทรงไว้เหนือศีรษะ 
ของเรา เพราะผลแห่งกรรมนั้น เพราะฉะนั้น ในชาตินี้การทรงฉัตรจึง 
ไม่มีแก , เรา กรรมทั้งปวงที่เราท่าแล้ว เพราะผลบุญแห่งฉัตรหลุดพ้นไป 
เราได้ถวายผ้าในพระสุคตเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 371 

ได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก , กรรมของเราคือ เราเป็นผู้มี 
ผิวพรรณเปล่งปลั่งดังทอง ๑ ปราศจากธุลี ๑ มีรัศมีผ่องใส ๑ มีเดช ๑ 
ตัวของเราละเอียดอ่อน ๑ เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ มีผ้าสีขาวแสนผืน ๑ 
สีเหลืองแสนผืน ๑ สีแดงแสนผืน ๑ ทรงอยู่เหนือศีรษะของเรา นี้เป็น 
ผลแห่งการถวายผ้า เราย่อมได้ผ้าไหม ผ้ากัมพล ผ้าป่าน และผ้าผ่าย 
ในที่ทุกแห่ง เพราะผลอันหลั่งออกแห่งการถวายผ้านั้น เราได้ถวายบาตร 
ในพระสุคตเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ 
๑๐ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เราย่อมบริโภคโภชนาหาร 
ในภาชนะทองคำ ภาชนะแล้วมณี ภาชนะเงิน และภาชนะที่ท่าด้วยทับทิม 
ในกาลทั้งปวง ๑ เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย ๑ ไม่มีจัญไร ๑ มหาชนยำเกรง 
ทุกเมื่อ ๑ เป็นผู้ได้ข้าว นี้า ผ้า และที่นอน เป็นปกติ ๑ โภคสมบัติ 
ของเราไม่พินาศ ๑ เราเป็นผู้มีจิตมั่นคง ๑ เป็นผู้ใคร่ธรรมทุกเมื่อ ๑ เป็น 
ผู้ไม่มีกิเลส ๑ ไม่มีอาสวะ ๑ คุณเหล่านี้ติดตามเราไปทั้งในเทวโลก 
และมนุษยโลก ย่อมไม , ละเราในที่ทุกแห่ง เปรียบเหมือนเงาไม , ละรูป ฉะนั้น 
เราได้ถวายมีดโกนที่ท่าอย่างสวยงาม อันเนื่องด้วยเครื่องผูกอย่างวิจิตร 
มากมาย แก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดและแก , พระสงฆ์แล้ว ย่อมได้เสวย 
อานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เราเป็นผู้กล้า ๑ 
เป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อน ๑ ถึงที่สุดในเวสารัชธรรม ๑ เป็นผู้มีธิติ ๑ 
มีความเพียร ๑ มีใจอันประคองไว้ทุกเมื่อ ๑ ย่อมได้ญาณอันสุขุมเครื่อง 
ตัดกิเลส ๑ ความบริสุทธอันชั่งไม , ได้ ๑ ในที่ทั้งปวง เพราะผลอันหลั่ง 
ออกแห่งกรรมของเรานั้น เรามีจิตเลื่อมใสได้ถวายพร้าอันราบเรียบ ไม่ 
หยาบ ไม่ต้องขัดถู เป็นอันมากในพระพุทธเจ้าและในสงฆ์แล้ว ย่อมได้ 
เสวยอานิสงส์๕ประการ อันสมควรแก , กรรมของเราคือเราย่อมได้ความ 
เพียรอันเป็นกัลยาณมิตร ๑ ขันติ ๑ ศาตราคือความไมตรี ๑ ศาตราคือ 
ปัญญาอันยิ่งเพราะตัดลูกศรคือตัณหา ๑ ญาณอันเสมอด้วยแก้ววิเชียร ๑ 
เพราะผลอันหลั่งออกแห่งกรรมเหล่านั้น เราได้ถวายเข็มในพระสุคตเจ้า 
และในคณะสงฆ์ด้ประเสริชสดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 372 

อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ ย่อม 
เป็นผู้อันมหาชนนอบน้อม ๑ ตัดความสงสัยได้ ๑ มีรูปงาม ๑ มีโภค 
สมบัติ ๑ มีปัญญากล้า ๑ ทุกเมื่อ เราพิจารณาเห็นอรรถอันเป็นฐานะ 
ละเอียดลึกซึ้งด้วยญาณ ญาณของเราเสมอด้วยแล้ววิเชียรอันเลิศ เป็น 
เครื่องกำจัดความมืด เราได้ถวายมีดตัดเล็บในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ 
ผู้ประเสริฐแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก , กรรม 
ของเรา คือ เราย่อมได้ทาสชายหญิง วัวและม้า ลูกจ้าง คนฟ้อนรำ 
ช่างตัดผม พ่อครัวผู้ท่าอาหารเป็นอันมาก ในที่ทั้งปวง เราได้ถวายพัดใบ 
ตาลอันงามในพระสุคตเจ้าแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อัน 
สมควรแก่กรรมของเรา คือเราย่อมไม , รู้สึกหนาว ๑ ร้อน ๑ ความเร่าร้อน 
ไม่มีแก , เรา ๑ ไม , รู้สึกความกระวนกระวาย ๑ ไม , รู้สึกความเดือดร้อนจิต 
ของเรา ๑ เราดับไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และไฟ 
ทั้งปวงได้แล้ว เพราะผลอันหลั่งออกแห่งกรรมนั้นของเรา เราได้ถวายพัด 
จามรี มีขนนกยูงเป็นด้ามในคณะสงฆ์ผู้สูงสุดแล้ว ย่อมเป็นผู้มีกิเลสสงบ 
ระงับ ไม , มีกิเลสเครื่องยั่วยวนอยู่ เราได้ถวายผ้ากรองนั้นเละธรรมกุตตระ 
ในพระสุคตเจ้าแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่กรรม 
ของเรา คือ เราก้าวล่วงอันตรายทั้งปวง ๑ ย่อมได้อายุอันเป็นทิพย์ ๑ 
เป็นผู้อันโจรหรือข้าศึกไม , ข่มขี่ในกาลทุกเมื่อ ๑ ศาตราหรือยาพิษย่อมไม่ท่า 
ความเบียดเบียนเรา ๑ ไม่มีความตายในระหว่าง ๑ เพราะผลอันหลั่งออก 
แห่งกรรมนั้นของเรา เราได้ถวายภาชนะนั้ามัน ในพระสุคตเจ้า และใน 
คณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควร 
แก , กรรมของเรา คือ เราเป็นผู้มีรูปสวยงาม ๑ มีความเจริญดี ๑ มีใจ 
เบิกบานดี ๑ มีใจไม่ฟ้งซ่าน ๑ เป็นผู้อันอารักขาทั้งปวงรักษาแล้ว ๑ เรา 
ได้ถวายกล่องเข็มในพระสุคตเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว 
ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก , กรรมของเรา คือ เราย่อม 
ได้คุณทั้งหลายนี้ คือ ความสุขใจ ๑ ความสุขกาย ๑ ความสุขเกิดแต่ 
อิริยาบถ ๑ เพราะผลอันหลั่งออกแห่งกรรมนั้น เราได้ถวายผ้าอังสะใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 373 

พระชินเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้อานิสงส์ ๔ ประการ 
อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เราย่อมได้ความหนักในพระสัทธรรม ๑ 
ย่อมระลึกถึงภพที่สองได้ ๑ เป็นผู้มีฉวีวรรณงามในที่ทั้งปวง ๑ เพราะผล 
อันหลั่งออกแห่งกรรมนั้น เราได้ถวายประคตเอวในพระชินเจ้าและในคณะ 
สงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๖ ประการ อันสมควรแก , 

กรรมของเรา คือ เราย่อมไม , หวั่นไหวในสมาธิ ๑ เป็นผู้มีความชำนาญใน 
สมาธิ ๑ มีบริษัทไม่แตกกัน ๑ มีถ้อยคำอันมหาชนเชื่อถือทุกเมื่อ ๑ 
มีสติตั้งมั่น ๑ ความสะดุ้งกลัวไม่มีแก่เรา ๑ คุณเหล่านี้ติดตามเราไปทั้ง 
ในเทวโลกและมนุษยโลก เราได้ถวายเชิงรองบาตรในพระชินเจ้าและใน 
คณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่มีภัยในเพราะวรรณะ ๕ ไม่ 
หวั่นไหวด้วยอะไรๆ ธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งอันเป็นเครื่องตรัสรู้ญาณด้วย 
สติ เราพิงแล้ว ธรรมที่เราทรงไว้ย่อมไม่พินาศ เป็นอันวินิจฉัยดีแล้ว 
เราได้ถวายภาชนะ และเครื่องบริโภคในพระพุทธเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้อุดม 
แล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเราคือ 
เราย่อมได้ภาชนะทองคำ ภาชนะแก้วมณี ภาชนะแก้วผลึก และภาชนะ 
แก้วทับทิม ๑ ภริยา คนใช้ชายหญิง พลช้าง พลม้า พลรถ พลเดินเท้า 
และหญิง มีวัตร ยำเกรงนาย ๑ ได้เครื่องบริโภคทุกเวลา ๑ วิชาในบท 
มนต์ และในอาคมต่างๆ เป็นอันมาก เราย่อมใคร่ครวญศิลปะทั้งปวง 
ใช้ได้ทุกเวลา เราได้ถวายขันในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุด 
แล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ 
เราย่อมได้ขันทองคำ ขันแก้วมณี ขันแก้วผลึก และขันแก้วทับทิม 
ย่อมได้ขัน อสุสฏชเก ผลมเย อโถ โปกฺขรปตฺตเก มธุปานกสงฺเข จ 
ย่อมได้คุณเหล่านี้คือ ข้อปฏิบัติในวัตรอันงาม ในอาจาระและกิริยา 
เพราะผลอันหลั่งออกแห่งกรรมนั้น เราได้ถวายเภสัชในพระสุคตเจ้าและ 
ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้อานิสงส์ ๑๐ ประการ อันสมควร 
แก , กรรมของเรา คือ เราเป็นผู้มีอายุยืน ๑ มีกำลัง ๑ มีปัญญา ๑ มี 
วรรณะ ๑ มียศ ๑ มีสุข ๑ ไม่มีอันตราย ๑ ไม , มีจัญไร ๑ มหาชนยำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 374 

เกรงทุกเมื่อ ๑ เราไม , มีความพลัดพรากจากของที่รัก ๑ เพราะกรรมนั้นให้ 
ผลแก่เรา เราได้ถวายรองเท้าในพระชินเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุด 
แล้ว ย่อมได้อานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ ยาน 
ช้าง ยานท้า วอ ย่อมไหลมาเทมา ๑ รถ ๖ หมื่นคันแวดล้อมเราทุกเมื่อ ๑ 
เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ รองเท้าแก้วมณี รองเท้าทองแดง รองเท้า 
ทองคำ รองเท้าเงิน ย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ยกเท้าขึ้น ๑ บุญกรรมทั้งหลาย 
ย่อมช่วยชำระอาจารคุณให้สะอาดแน่นอน เราย่อมได้คุณเหล่านี้เพราะ 
กรรมนั้นให้ผล เราได้ถวายเขียงเท้าในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ 
ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ได้สวมเขียงเท้ามีฤทธแล้วอยู่ได้ตามปรารถนา เราได้ 
ถวายผ้าเช็ดหน้าในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อม 
ได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเราคือ เราเป็นผู้มี 
ผิวพรรณดุจทองคำปราศจากธุลี ๑ มีรัศมีผ่องใส ๑ มีเดช ๑ ตัวของเรา 
ละเอียดอ่อน ๑ ฝ่นละอองไม่ติดตัวเรา ๑ เราได้คุณเหล่านี้เพราะกรรมนั้น 
ให้ผล เราได้ถวายไท้เท้าคนแก่ในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐ 
สุดแล้ว ย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเราคือ 
เรามีบุตรมาก ๑ เราไม่มีความสะดุ้งกลัว ๑ เป็นผู้อันอารักขาทุกอย่างรักษา 
ไว้ ใครๆ ข่มขี่ไม , ได้ทุกเมื่อ ๑ ย่อมไม , รู้สึกความพลั้งพลาด ๑ ใจของเรา 
ไม่ขลาดกลัว ๑ เราได้ถวายยาหยอดตาในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว 
ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เรา 
เป็นผู้มีนัยน์ตากว้างใหญ่ ๑ โลหิตของเราขาว ๑ เหลือง ๑ เป็นผู้มีนัยน์ตา 
ไม่มัว ๑ มีนัยน์ตาแจ่มใส ๑ เว้นจากโลกตาทั้งปวง ๑ ย่อมได้ตาทิพย์ ๑ 
ได้ปัญญาจักษุอันสูงสุด ๑ เราได้คุณเหล่านี้เพราะกรรมนั้นให้ผล เราได้ 
ถวายลูกกุญแจในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้ 
ลูกกุญแจ คือ ญาณอันเป็นเครื่องเปิดทวารธรรม เราได้ถวายเรือนกุญแจ 
ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๒ ประการ อัน 
สมควรแก่กรรมของเรา คือ เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ เป็นผู้มีความโกรธ 
น้อย ๑ ไม่มีความคับแค้น ๑ เราได้ถวายสายโยคในพระสุคตเจ้าและใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 375 

คณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควร 
แก , กรรมของเรา คือ เราย่อมไม , หวั่นไหวในสมาธิ ๑ มีความชำนาญใน 
สมาธิ ๑ มีบริษัทไม่แตกกัน ๑ มีถ้อยคำอันมหาชนเชื่อถือทุกเมื่อ ๑ โภค 
สมบัติย่อมเกิดแก่เรา เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพ ๑ เราได้ถวายกล้องเป่าควัน 
ในพระชินเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๓ 
ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ สติของเราเป็นธรรมชาติตรง ๑ 
เสันเอ็นของเราต่อเนื่องกันดี ๑ เราย่อมได้ตาทิพย์ ๑ เพราะกรรมนั้นให้ผล 
เราได้ถวายตะเกียงตั้งในพระชินเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว 
ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เรา 
เป็นผู้มีสกุล ๑ มีอวัยสมบูรณ์ ๑ มีปัญญาอันพระพุทธเจ้าสรรเสริญ ๑ 
เราได้คุณเหล่านี้เพราะกรรมนั้นให้ผล เราได้ถวายคนโทนั้าและผอบใน 
พระพุทธเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้อุดมแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๑๐ 
ประการ อันสมควรแก , กรรมของเรา คือ ในกาลนั้น เราได้เป็นผู้คุ้ม 
ครองแล้ว ๑ พร้อมพรั่งด้วยสุข ๑ มียศมาก ๑ มีคติ ๑ มีตัวอัน 
จำแนกไป ๑ เป็นสุขุมาลชาติ ๑ เว้นจากอันตรายทั้งปวง ๑ เป็นผู้ได้ 
คุณอันไพบูลย์ ๑ หวั่นไหวด้วยความนับถือ ๑ มีความหวาดเสียวอัน 
เว้นดีแล้ว ๑ เพราะการถวายคนโทนั้าและผอบ เราได้วรรณะ ๔ ช้าง 
แก้วและม้าแล้ว คุณของเราเหล่านั้นไม่พินาศ ผลนี้เพราะถวายคนโท 
นี้นเละผอบ เราได้ถวาย หตฺถลีลงฺคเก ในพระพุทธเจ้าและในคณะสงฆ์ 
ผู้อุดมแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่กรรมของ 
ของเรา คือ เราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยลักษณะทั้งปวง ๑ มีอายุยืน ๑ มี 
ปัญญา ๑ จิตมั่นคง ๑ กายของเราพ้นแล้วจากความยากลำบากทุกอย่าง 
ในกาลทั้งปวง ๑ เราได้ถวายมีดบางอันลับคมดีและกรรไกรในสงฆ์แล้ว 
ย่อมได้ญาณเป็นเครื่องตัดกิเลส อันหานั้าหนักมิ 1 ได้ สะอาด เราได้ 
ถวายคีมพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้ญาณ 
เป็นเครื่องถอนกิเลสอันหานี้าหนักมิได้ สะอาด เราได้ถวายยานัตถุ๊ไน 
พระสคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผ้ประเสริชสดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 376 

ประการ อันสมควรแก , กรรมของเรา คือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ 
โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ขันติ ๑ และปัญญาเป็นคุณข้อที่ ๘ 
ของเรา เราได้ถวายตั่งในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว 
ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการอันสมควรแก่กรรมของเราคือ เรา 
ย่อมเกิดในสกุลสูง เป็นผู้มี'โภคสมบัติมาก ๑ ชนทั้งปวงยำเกรงเรา ๑ 
ชื่อเสียงของเราฟ้งไป ๑ บัลลังก์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมแวดล้อมเราเป็น 
นิตย์ตลอดแสนกัลป ๑ เราเป็นผู้ยินดีในการจำแนกทาน ๑ เราได้ถวาย 
ที่นอนในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวย 
อานิสงส์ ๖ ประการ อันสมควรแก , กรรมของเรา คือ เรามีร่างกายสมส่วน 
อันบุญกรรมก่อให้ เป็นผู้อ่อนโยน มีรูปงาม น่าดู (ดูไม , เบื่อ) เรา 
ย่อมได้ญาณอันประเสริฐ นี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอน เราย่อมได้นวม 
ผ้าลวดลายรูปสัตว์ผ้าลาดทอด้วยไหม ผ้าลาดอันวิจิตร ผ้าลาดอย่างดี 
และผ้ากัมพลต่างๆ เป็นอันมาก ย่อมได้ผ้าปาวารก์มีขนอ่อนนุ่ม ผ้าทำ 
ด้วยขนสัตว์อ่อนนุ่ม ในที่ต่างๆ นี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอน เบื่อใด 
เราระลึกถึงตน เมื่อใด เราเป็นผู้รู้เดียงสา เมื่อนั้น เราเป็นผู้ไม่เปล่า 
มีฌานเป็นเตียงนอน นี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอน เราได้ถวายหมอน 
ในพระชินเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ 
๖ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เราย่อมยังศีรษะของเรา 
ให้หนุนบนหมอนอันยัดด้วยขนสัตว์ หมอนยัดด้วยเกษรบัวหลวง และ 
ยัดด้วยจันทน์แดงทุกเมื่อ ๑ เรายังญาณให้เกิดในอัฏฐังคิกมรรคอันประ 
เสริฐ และในสามัญผล ๔ เหล่านั้นแล้ว ย่อมอยู่ตลอดกาลเป็นนิตย์ ๑ 
ยังญาณให้เกิดในทาน ทมะ สัญญมะ อัปปกัญญา และรูปฌานเหล่านั้น 
แล้ว ย่อมอยู่ตลอดกาลทั้งปวง ๑ ยังญาณให้เกิดในวัตรคุณ รูปปฏิมา 
และในอาจารกิริยาแล้ว ย่อมอยู่ในกาลทั้งปวง ๑ ยังญาณให้เกิดในการ 
จงกรม ความเพียรอันเป็นประธาน และในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้น 
แล้ว ย่อมอยู่ตามปรารถนา ๑ ยังญาณให้เกิดในศีล สมาธิ ปัญญา 
วิมุติ และในวิมุตติญาณบัสสนะเหล่านั้นแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข ๑ เรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 377 

ได้ถวายตั่งแผ่นกระดานในพระชินเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว 
ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๒ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เรา 
ย่อมได้บัลลังก์อันประเสริฐ อันทำด้วยทอง แก้วมณี และทำด้วยงาช้าง 
สารเป็นอันมาก นี้เป็นผลแห่งการถวายตั่งแผ่นกระดาน เราได้ถวายตั่ง 
รองเท้า ในพระชินเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้ 
เสวยอานิสงส์ ๒ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เราย่อมได้ 
ยวดยานเป็นอันมาก นี้เป็นผลแห่งการถวายตั่งรองเท้า ๑ ทาสหญิงชาย 
ภรรยา และคนอาศัยเลี้ยงชีวิตเหล่าอื่น ย่อมบำเรอเราโดยชอบ นี้เป็น 
ผลแห่งการถวายตั่งรองเท้า ๑ เราได้ถวายนี้ามันสำหรับทาเท้าในคณะสงฆ์ 
ผู้ประเสริฐสุดแล้วย่อมได้เสวยอานิสงส์๕ประการอันสมควรแก , 

กรรมของเรา คือ ความที่เราเป็นผู้ไม่ป่วยไข้ ๑ มีรูปงาม ๑ เต้นเอ็น 
(ประสาท) รับรสได้เร็ว ๑ ความได้ข้าวและนี้า ๑ ได้อายุยืนนานเป็นที่ 
ห้า ๑ เราได้ถวายเนยใสและนี้ามันในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อม 
ได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก , กรรมของเราคือ เราเป็นผู้ 
มีกำลัง ๑ มีรูปสมบูรณ์ ๑ เป็นผู้ร่าเริงทุกเมื่อ ๑ มีบุตรทุกเมื่อ ๑ และ 
เป็นผู้ไม่ป่วยไข้ทุกเมื่อ ๑ นี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใสและนี้ามัน เรา 
ได้ถวายนี้าท้วนปากในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ 
๕ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เราเป็นผู้มีลำคอบริสุทธ ๑ 
มีเสียงไพเราะ ๑ เว้นจากโรคไอ ๑ โรคหืด ๑ กลิ่นดอกอุบลฟ้งออกจาก 
ปากของเราทุกเมื่อ ๑ เราได้ถวายนมต้มอย่างดีในพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ 
ผู้อุดมแล้ว ได้บริโภคภัตอันไม่ขาดสาย คือ กายคตาสติอันประเสริฐ เรา 
ได้ถวายนี้าผึ้งอันประกอบด้วยสี กลิ่นและรสในพระชินเจ้าและในคณะ 
สงฆ์แล้วย่อมได้รส คือ ริมุดึอันไม่มีรสอื่นเปรียบ ไม่เป็นอย่างอื่น เรา 
ได้ถวายรสตามเป็นจริงในพระพุทธเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้อุดมแล้ว ย่อมได้ 
เสวยผล ๔ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา เราได้ถวายข้าวและนี้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 378 

ในพระพุทธเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้อุดมแล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๑๐ 
ประการ อันสมควรแก , กรรมของเรา คือเราเป็นผู้มีอายุยืน ๑ มีกำลัง ๑ 
เป็นนักปราชญ์ ๑ มีวรรณะ ๑ มียศ ๑ มีสุข ๑ เป็นผู้ได้ข้าว ๑ นา ๑ 
เป็นคนกล้า ๑ มีญาณรู้ทั่ว ๑ เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ ย่อมได้คุณ 
เหล่านี้เราได้ถวายธูปในพระสุคตเจ้า และในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุด 
แล้ว ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๑๐ ประการ อันสมควรแก , กรรมของเรา คือ 
เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ เป็นผู้มีกลิ่นตัวหอมฟ้ง ๑ มียศ ๑ 
มีปัญญาเร็ว ๑ มีชื่อเสียง ๑ มีปัญญาคมกล้า ๑ มีปัญญากว้างขวาง ๑ 
มีปัญญาร่าเริง ๑ มีปัญญาลึกซึ้ง ๑ มีปัญญาเครื่องแล่นไปไพบูลย์ ๑ 
เพราะผลการถวายธูปนั้น บัดนี้เราเป็นผู้บรรลุนิพพานอันเป็นสันติสุข ๑ 
การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ 
เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดุจช้างตัด 
เชือกแล้ว เป็นผู้ไม , มีอาสวะอยู่ คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปิลินทวัจฉเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปิลินทวิ'จฉเถราปทาน. 

เสลเถราปทานที่ ๒ (๓๙๒) 

ว่าด้วยการประพฤติธรรม 

[๓๙๔] ข้าพระองค์เป็นเจ้าของถนนอยู่ในนครหงสวดี ได้ประชุมบรรดาญาติของ 
ข้าพระองค์แล้ว ได้กล่าวดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก 
เป็นบุญเขตอันสูงสุด พระองค์เป็นผู้สมควรรับเครื่องบูชาของโลกทั้งปวง 
กษัตริย์ก็ดี ชาวนิคมก็ดี พราหมณ์มหาศาลก็ดี ล้วนมีจิตเลื่อมใสโสมนัส 
ได้พากันประพฤติธรรมเป็นอันมาก พลช้าง พลม้า พลรถ พลเดินเท้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 379 

ล้วนมีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้พากันประพฤติธรรมเป็นอันมาก คนครึ่ง 
ชาติ (ลูกกษัตริย์แม่เป็นศูทร) ก็ดี ราชบุตรก็ดี พ่อล้าก็ดี พราหมณ์ 
ก็ดี ล้วนมีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้พากันประพฤติธรรมเป็นอันมาก พ่อ 
ครัวก็ดี คนรับจ้างก็ดี คนรับใช้อาบนี้าก็ดี ช่างกรองดอกไม้ก็ดี ล้วน 
มีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้พากันประพฤติธรรมเป็นอันมาก ช่างย้อมก็ดี 
ช่างหูกก็ดี ช่างเย็บผ้าก็ดี ช่างกัลบกก็ดี ล้วนมีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้ 
พากันประพฤติธรรมเป็นอันมาก ช่างศรก็ดี ช่างกลึงก็ดี ช่างหนังก็ดี 
ช่างถากก็ดี ล้วนมีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้พากันประพฤติธรรมเป็นอัน 
มาก ช่างเหล็กก็ดี ช่างทองก็ดี ช่างดีบุกและช่างทองแดงก็ดี ล้วนมี 
จิตเลื่อมใสโสมนัส ได้พากันประพฤติธรรมเป็นอันมาก ลูกจ้างก็ดี ช่าง 
ซักรีดก็ดี ทาสและกรรมกรก็ดี เป็นอันมากได้พากันประพฤติธรรมตาม 
กำลังของตนๆ คนตักนํ้าขายก็ดี คนขนไม้ก็ดี ชาวนาก็ดี คนเกี่ยวหญ้าก็ดี 
ได้พากันประพฤติธรรมตามกำลังของตนๆ คนขายดอกไม้ คนขายพวง 
มาลัยคนขายใบไม้และคนขายผลไม้ ได้พากันประพฤติธรรมตามกำลัง 
ของตนๆ หญิงแพศยา นางกุมภทาสี คนขายขนม และคนขายปลา 
ได้พากันประพฤติธรรมตามกำลังของตนๆ เราทั้งหมดนี้มาประชุมร่วมเป็น 
พวกเดียวกันแล้ว จักทำบุญกุศล ในพระพุทธเจ้าผู้เป็นเขตบุญอย่างยอด 
เยี่ยม ญาติเหล่านั้นฟ้งคำของข้าพระองค์แล้ว ร่วมกันเป็นคณะในขณะนั้น 
กล่าวว่า พวกเราควรให้สร้างโรงฉันอันทำอย่างสวยงามถวายแด่ภิกษุสงฆ์ 
ข้าพระองค์ให้สร้างโรงฉันนั้นสำเร็จแล้ว มีใจเบิกบานยินดี แวดล้อม 
ด้วยญาติทั้งหมดนั้น เข้าไปเฝ็าพระส้มพุทธเจ้า ครั้นเข้าเฝ็าพระส้มพุทธ 
เจ้าผู้เป็นนาถะของโลก ผู้ประเสริฐกว่านระ ถวายบังคมแทบพระบาทของ 
พระศาสดาแล้ว ได้กราบทูลดังนี้ว่า ข้าแต่พระวีรมุนี บุรุษประมาณ 
๓๐๐ คนนี้ร่วมกันเป็นคณะ ขอมอบถวายโรงฉันอันสร้างอย่างสวยงาม 
แด่พระองค์ ขอพระองค์ผู้มีจักษุ ผู้เป็นประธานของภิกษุสงฆ์ โปรดทรง 
รับเถิด พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ต่อหน้าบุรุษ ๓๐๐ คน 
ว่า บุรุษทั้ง ๓๐๐ คนและผู้เป็นหัวหน้า ร่วมกันประพฤติ ท่านทั้งปวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 380 

พากันทำแล้ว จักได้เสวยสมบัติ เมื่อถึงภพหลังสุด ท่านทั้งหลายชัก 
เห็นนิพพาน อันเป็นภาวะเย็นยอดเยี่ยม ไม่แก , ไม่ตาย เป็นแดน 
เกษม พระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมกว่าผู้รู้ธรรมทั้งปวง ทรงพยากรณ์อย่างนี้ 
ข้าพระองค์ได้ฟ้งพระพุทธพจน์แล้ว ได้เสวยโสมนัส ข้าพระองค์รื่นรมย์ 
อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัลป เป็นใหญ่กว่าเทวดา เสวยรัชสมบัติ 
อยู่ในเทวโลก ๕๐๐ กัลป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ ครั้ง ได้ 
เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ในรัชสมบัติในมนุษย์ 
นี้มีพวกญาติเป็นบริษัท ในภพอันเป็นที่สุดที่ถึงนี้ข้าพระองค์เป็นบุตร 
พราหมณ์ชื่อว่าวาเสฏฐะ ผู้สั่งสมสมบัติไว้ประมาณ ๘๐ โกฏิ ข้าพระองค์ 
มีชื่อว่าเสละ ถึงที่สุดในองค์ ๖ แวดล้อมด้วยพวกศิษย์ของตน เดิน 
เที่ยวไปสู่วิหารได้เห็นดาบสชื่อเกนึยะ ผู้เต็มไปด้วยภาระคือชฏา ชัดแจง 
เครื่องบูชา จึงได้ถามดังนี้ว่า ท่านจักทำอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือ 
ท่านเชื้อเชิญพระราชา. 

เกนิยดาบสตอบว่า 

เราใคร่จะบวงสรวงเครื่องบูชา ในพราหมณ์ที่สมมติกันว่าประเสริฐ เรา 
ไม , ได้เชื้อเชิญพระราชา ไม่มีการบวงสรวง อาวาหมงคลของเราไม่มี และ 
วิวาหมงคลของเราไม , มี พระพุทธเจ้าผู้ให้เกิดความยินดีแก , ศากยะทั้งหลาย 
ประเสริฐที่สุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ทรงท่าประโยชน์เกื้อกูลแก่โลก 
ทั้งปวง นำสุขมาให้แก่สรรพสัตว์วันนี้เรานิมนต์พระองค์ เราจัดแจง 
เครื่องบูชานี้เพื่อพระองค์ พระพุทธเจ้ามีพระรัศมีดุจสีมะพลับ มีพระคุณ 
หาประมาณมิได้ ไม , มีผู้เปรียบ ไม่มีใครเสมอด้วยพระรูป เรานิมนต์เพื่อ 
เสวย ณ วันพรุ่งนี้และพระองค์มีพระพักตร์ร่าเริงดังปากเบ้า สุกใสเช่น 
กับถ่านเพลิงไม้ตะเคียน เปรียบด้วยสายฟ้า เป็นมหาวีระ เป็นนาถะ 
ของโลก เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เปรียบเหมือนไฟ 
บนยอดภูเขา ดังพระจันทร์วันเพ็ญ เช่นกับสึแห่งไฟไหม้อ้อ เรานิมนต์ 
แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไม , ทรงครั่นคร้ามล่วงภัยได้แล้ว ทรง 
ท่าให้เป็นผ้เจริฌ เป็นมนึเปรียบด้วยสึหะ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 381 

พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงฉลาดในธรรมของผู้ตรัสรู้ ผู้อื่นข่มขี่ไม , ได้ 
เปรียบด้วยช้างตัวประเสริฐ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงฉลาดในส่งคือ สัทธรรม เป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
ไม่มีใครเปรียบ เปรียบด้วยโคอุสภราช เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว 
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีวรรณะไม , สุด มียศนับมิได้ มีลักษณะทั้งปวง 
วิจิตร เปรียบด้วยท้าวสักกะ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธ 
เจ้าพระองค์นั้น ทรงมีความชำนาญ เป็นผู้นำหมู , มีตบะ มีเดชคร่าได้ 
ยาก เปรียบด้วยพรหม เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระ 
องค์นั้น มีธรรมเลิศน่าบูชา เป็นพระทศพล ถึงที่สุด กำลังล่วงกำลัง 
เปรียบด้วยแผ่นดิน เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น. 

ทรงเกลื่อนกล่นด้วยศีลและปัญญา มากด้วยการทรงรู้แจ้งธรรม เปรียบ 
ด้วยทะเล เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ยากที่จะคร่าไปได้ ยากที่จะข่มขี่ไม , ทรงหวั่นไหว เลิศกว่าพรหม เปรียบ 
ด้วยเขาสุเมรุ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
มีญาณไม่สิ้นสุด ไม , มีผู้เสมอ ไม่มีผู้เทียบเท่า ถึงความเป็นยอด เปรียบ 
ด้วยท้องฟ้า เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว. 

จบ ภาณวารที่ ๑๕. 

พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นที่พึ่งของบรรดาผู้กลัวภัย เป็นที่ต้านทาน 
ของบรรดาผู้ถึงสรณะ เป็นที่เบาใจ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระ 
พุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นที่อาศัยแห่งมนต์คือความรู้ เป็นบุญเขตของผู้ 
แสวงหาสุข เป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว 
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ให้เบาใจ เป็นผู้ทำให้ประเสริฐ เป็นผู้ 
ประทานสามัญผลเปรียบด้วยเมฆ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 382 

พุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นวีระที่เขายกย่องในโลก เป็นผู้บรรเทาความมืด 
ทั้งปวง เปรียบด้วยพระอาทิตย์ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ทรงแสดงสภาพในอารมณ์และวิมุติ เป็นมุนี เปรียบ 
ด้วยพระจันทร์ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ตรัสรู้แล้ว เขายกย่องในโลกประดับด้วยลักษณะทั้งหลาย หาประมาณ 
มิได้ เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีพระญาณ 
หาประมาณมิได้ มีศีลไม่มีเครื่องเปรียบ มีริมุติ ไม , มีอะไรเทียมทัน 
เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีธิติไม , มีอะไรเหมือน มีกำลัง 
อันไม่ควรคิด มีความบากบั่นอันประเสริฐสุด เรานิมนต์แล้ว พระ 
พุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงถอนราคะ โทสะ โมหะ และยาพิษทั้งปวง 
แล้ว เปรียบด้วยยา เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว พระพุทธเจ้าพระ 
องค์นั้น ทรงบรรเทาพยาธิคือกิเลสและทุกข์เป็นอันมาก เปรียบเหมือน 
โอสถ เปรียบด้วยสายฟ้า เป็นมหาวีระ เรานิมนต์แล้ว เกนึยพราหมณ์ 
กล่าวประกาศว่า พุทโธ เสียงประกาศนั้นข้าพระองค์ได้แสนยาก เพราะ 
ได้พิงเสียงประกาศว่า พุทโธ ปีติย่อมเกิดแก่ข้าพระองค์ปีติของข้า 
พระองค์ไม่จับอยู่เฉพาะภายใน แผ่ซ่านออกภายนอก ข้าพระองค์มีใจ 
ปติ ได้กล่าวดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้เป็นเชษฐบุรุษของ 
โลก ประเสริฐกว่านระ ประทับอยู่ที่ไหน เราจักไปนมัสการพระองค์ผู้ 
ประทานสามัญผล ณ ที่นั้น ขอท่านผู้เกิดโสมนัสประนมกรอัญชลี โปรด 
ยกหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้บอกพระธรรมราชาผู้บรรเทาลูกศร คือความโศกเศร้า 
แก , ข้าพเจ้าเถิด. 

ท่านย่อมเห็นป่าใหญ่อันเขียวขจี ดังมหาเมฆที่ขึ้นลอยอยู่เสมอด้วยดอก 
อัญชัน ปรากฏดุจสาคร พระพุทธเจ้าผู้ฟิกบุคคลที่ยังมิได้ฟิก เป็น 
มนี ทรงแนะนำเวไนยสัตว์ให้ตรัสร้ในโพธิปักขิยธรรม พระองค์นั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 383 

ประทับอยู่ที่นั่น ข้าพระองค์ค้นหาพระชินเจ้า เปรียบเหมือนคนกระหายนํ้า 
หานา เช่นดังคนหิวข้าวหาข้าว ปานดังแม่โครักลูกค้นหาลูก ฉะนั้น 
ข้าพระองค์ผู้เอาจาระและอุปจาระ สำรวมตามสมควรแก่ธรรม ให้พวก 
ศิษย์ของตนผู้จะไปยังสำนักพระชินเจ้าศึกษาว่า พระผู้มีพระภาคทั้งหลาย 
ใครๆ คร่าไปได้ยาก เสด็จเที่ยวอยู่พระองค์เดียว เปรียบเหมือน 
ราชสีห์ ท่านมาณพทั้งหลายควรเดินเรียงลำดับกันมา พระพุทธเจ้าทั้ง 
หลาย ยากที่ใครๆ จะคร่าไป เปรียบเหมือนอสรพิษร้าย ดุจไกรสร 
มฤคราช ดังช้างกุญชรที่ฟิกแล้วตกมัน ฉะนั้น ท่านมาณพทั้งหลาย 
จงอย่าจาม และอย่าไอ เดินเรียงลำดับกันเข้าไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้า 
เถิด พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้หนักในการอยู่ในที่เร้น ชอบเงียบ 
เสียง ยากที่จะคร่าไปได้ ยากที่จะเข้าเฝ็า เป็นครูในมนุษยโลกพร้อมทั้ง 
เทวโลก เราทูลถามปัญหาใด หรือได้ปราศัยโต้ตอบอยู่ ขณะนั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงเงียบเสียงหยุดนิ่งอยู่ พระองค์ทรงแสดงพระสัทธรรม อันเป็น 
แดนเกษมเพื่อบรรลุนิพพาน ท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม 
นั้น เพราะการพิงสัทธรรมเป็นความงาม ข้าพระองค์ได้เข้าไปเฝ็าพระสัม 
พุทธเจ้าได้ปราศัยกับพระมุนี ครั้นผ่านการปราศัยไปแล้ว จึงตรวจดู 
พระลักษณะทั้งหลาย ไม่เห็นพระลักษณะ ๒ ประการ เห็นแต่พระลักษณะ 
๓๐ ประการ พระมุนีทรงแสดงพระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฟิกด้วยฤทธิ ๙ 
และพระชินเจ้าทรงแสดงพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกรรณและพระนาสิก 
ทรงแผ่พระชิวหาปกปิดถึงที่สุดพระนลาฏทั้งสิ้น ข้าพระองค์ได้เห็น 
พระลักษณะของพระองค์ บริบูรณ์พร้อมด้วยพยัญชนะ จึงลงความสันนิษ 
ฐานว่าเป็นพระพุทธเจ้าแน่ แล้วบวชพร้อมด้วยพวกศิษย์ ข้าพระองค์ 
พร้อมด้วยศิษย์ ๓๐๐ คนออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย 
บวชแล้วยังไม , ถึงกึ่งเดือน ได้บรรลุถึงความดับทุกข์ทั้งหมด ข้าพระองค์ 
ทั้งหลายร่วมกันท่ากรรม ในบุญเขตอันยอดเยี่ยม ท่องเที่ยวไปร่วมกัน 
คลายกิเลสได้ร่วมกัน เพราะได้ถวายไม้กลอนทั้งหลาย ข้าพระองค์จึงอยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 384 

ในธรรมเป็นอันมาก เพราะกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วนั้น ข้าพระองค์ย่อมได้ 
เหตุ ๘ ประการ คือ ข้าพระองค์เป็นผู้อันเขาบูชาในทิศทั้งหลาย ๑ โภค 
สมบัติของข้าพระองค์นับไม่ถ้วน ๑ ข้าพระองค์เป็นที่พึ่งของคนทั้งปวง ๑ 
ความสะดุ้งหวาดเสียวไม่มีแก , ข้าพระองค์ ๑ ความป่วยไข้ไม่มีแก่ข้าพระ 
องค์ ๑ ข้าพระองค์ย่อมรักษาอายุยืนนาน ๑ ข้าพระองค์เป็นผู้มีผิวพรรณ 
ละเอียดอ่อน เมื่ออยู่ในที่ฝนตก ๑ เพราะได้ถวายไม้กลอน ๘ อัน 
ข้าพระองค์จึงได้อยู่ในหมวดธรรมอีกข้อหนึ่ง คือ ปฏิสัมภิทาและอรหัต 
นี้เป็นข้อที่ ๘ ของข้าพระองค์ ข้าแต่พระมหามุนี ข้าพระองค์มีธรรม 
เครื่องอยู่อันอยู่จบหมดแล้ว ทำกิจเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ เป็นบุตรของ 
พระองค์ชื่อว่าอัฏฐโคปานสี เพราะได้ถวายเสา ๕ ต้น ข้าพระองค์ 
จึงได้อยู่ในธรรมเป็นอันมาก ด้วยกุศลกรรมที่ทำแล้วนั้น ข้าพระองค์ 
ย่อมได้เหตุ ๕ ประการ คือ ข้าพระองค์เป็นผู้ไม , หวั่นไหวด้วยเมตตา ๑ 
มีโภคสมบัติไม , รู้จักพร่อง ๑ มีถ้อยคำควรเชื่อถือได้ ดังข้าพระองค์ 
ไม่จำกัด ๑ จิตของข้าพระองค์ไม , หวาดกลัว ๑ ข้าพระองค์ไม่เป็นเสี้ยน 
หนามต่อใครๆ ๑ ด้วยกุศลกรรมที่ทำแล้วนั้น ข้าพระองค์เป็นผู้ปราศจาก 
มลทินในศาสนา ข้าแต่พระมุนีมหาวีรเจ้า ภิกษุสาวกของพระองค์มีความ 
เคารพ มีความยำเกรงได้ทำกิจเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ ถวายบังคมพระองค์ 
ข้าพระองค์ได้ทำบัลลังก์อันทำอย่างสวยงามแล้ว ชัดตั้งไว้ในศาลาด้วยกุศล 
กรรมที่ทำแล้วนั้น ข้าพระองค์ย่อมได้เหตุ ๕ ประการ คือ ย่อมเกิดใน 
สกุลสูง ๑ เป็นผู้มี'โภคสมบัติมาก ๑ เป็นผู้มีสมบัติทั้งปวง ๑ ไม่มีความ 
ตระหนี่ ๑ เมื่อข้าพระองค์ปรารถนาจะไป บัลลังก์ย่อมสั้งรออยู่ ๑ ย่อม 
ไปสู่ที่ปรารถนาพร้อมด้วยบัลลังก์อันประเสริฐ ๑ เพราะการถวายบัลลังก์ 
นั้น ข้าพระองค์คำชัดความมืดได้หมด ข้าแต่พระมหามุนี พระเถระผู้ 
บรรลุอภิญญาและพละทั้งปวงถวายบังคมพระองค์ ข้าพระองค์ทำกิจทั้งปวง 
อันเป็นกิจของผ้อื่นและของตนสำเร็จแล้ว ด้วยกศลกรรมที่ทำแล้วนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 385 

ข้าพระองค์ได้เข้าไปสู่บุรีอันไม , มีภัย ข้าพระองค์ได้ถวายเครื่องบริโภคใน 
ศาลาที่สร้างสำเร็จแล้ว ด้วยกุศลกรรมที่ทำแล้วนั้น ข้าพระองค์ได้เข้า 
ถึงความเป็นผู้ประเสริฐ ผู้ฟิกเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลก ผู้ฟิกเหล่านั้นย่อม 
‘ฟิกช้างและม้า ย่อมให้ทำเหตุต่างๆ นานา แล้ว , ฟิกด้วยความทารุณ ข้าแต่ 
พระมหาวีรเจ้า พระองค์หาได้ฟิกชายและหญิงเหมือนอย่างนั้นไม่ พระองค์ 
ทรงฟิกในวิธีฟิกอันสูงสุด ด้วยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ใช้ศาตรา พระมุนีทรง 
สรรเสริญคุณแห่งทาน ทรงฉลาดในเทศนา และพระมุนีตรัสปัญหาข้อ 
เดียวยังคน ๓๐๐ คน ให้ตรัสรู้ได้ ข้าพระองค์ทั้งหลาย อันพระองค์ผู้เป็น 
สารถีฟิกแล้ว พ้นวิเศษแล้ว ไม่มีอาสวะ บรรลุอภิญญาและพละทั้งปวง 
ดับแล้วในธรรม เป็นที่สิ้นอุปธิ ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้ข้าพระองค์ 
ได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น ภัยทั้งปวงล่วงพ้นไปแล้ว นี้เป็น 
ผลแห่งการถวายศาลา การที่ข้าพระองค์ได้มาในสำนักพระพุทธเจ้านี้เป็น 
การมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ ข้าพระองค์บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนา 
ข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ข้าพระองค์เผากิเลสทั้งหลาย ถอนภพขึ้นได้ทั้ง 
หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพระ 
องค์ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเสลเถระพร้อมด้วยบริษัทได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มี 
พระภาค ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เสลเถราปทาน. 

สรรพกิตติกเถราปทานที่ ๓ (๓๙๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญธรรม 

[๓๙๕] เราเป็นพราหมณ์ผู้ทรงชฏาและหนังสัตว์ เป็นผู้ซื่อตรง มีตบะ ได้เห็นพระ 
พทธเจ้าผ้นายกของโลก ทรงร , งเรืองดังดอกกรรณิการ์ โชติช่วงดังดวงไฟ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 386 

รุ่งโรจน์ดังดาวประกายพฤกษ์ เปรียบเหมือนสายฟ้าในอากาศ ไม่ทรงครั่น 
คร้าม ไม่ทรงสะดุ้งกลัว ดังพระยาไกรสรราชสีห์ ทรงประกาศแสงสว่าง 
แห่งพระญาณ ทรงยํ่ายีพวกเดียรถีย์ ทรงช่วยเหลือสัตว์โลกนี้ทรงตัด 
ความสงสัยทั้งปวง ไม่ทรงหวาดหวั่นดังพระยาเนื้อ จึงลือเอาผ้าเปลือกไม้ 
กรองลาดลง ณ ที่ใกล้พระบาท หยิบเอากะลำพักมาชะโลมทาพระตถาคต 
ครั้นชะโลมทาพระสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ชมเชยพระองค์ผู้เป็นนายกของโลก 
ว่า ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ทรงข้ามพ้นโอฆะแล้ว ทรงยังโลกนี้ให้ข้าม 
พ้น โชติช่วงด้วยแสงสว่างแห่งพระญาณ พระญาณประเสริฐสุด ทรง 
ประกาศธรรมจักร ทรงยํ่ายีเดียรถีย์อื่น ทรงเป็นผู้กล้าหาญ ทรงชนะ 
สงครามแล้ว ยังแผ่นดินให้หวั่นไหว คลื่นในมหาสมุทรย่อมแตกในที่สุด 
ส่ง ฉันใด ทิฏฐิทั้งปวงย่อมแตกทำลายในเพราะพระญาณของพระองค์ 
ฉันนั้น ข่ายตาเล็กๆ ที่เขาเหวี่ยงลงไปในสระแล้ว สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ 
ภายในข่าย เป็นผู้ถูกบีบคั้นในขณะนั้น ฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ 
พวกเดียรถีย์ในโลกเป็นผู้หลงงมงายไม , อาศัยสัจจะ ย่อมเป็นไปภายในพระ 
ญาณอันประเสริฐของพระองค์ ฉันนั้น พระองค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของผู้ที่ 
ว่ายอยู่ในห้วงนั้า เป็นนาถะของผู้ไม่มีเผ่าพันธุ เป็นสรณะของผู้ที่ตั้งอยู่ 
ในภัย เป็นผู้นำหน้าของผู้ต้องการความพ้น เสด็จเที่ยวไปผู้เดียว ไม่มี 
ใครเหมือน ทรงประกอบด้วยพระเมตตากรุณา ทรงมีปัญญา ประกอบการ 
สละ มีความชำนาญ คงที่ เป็นที่อยู่แห่งคุณ เป็นนักปราชญ์ ปราศจาก 
ความหลง ไม่ทรงหวั่นไหว ไม , มีความสงสัย เป็นผู้พอพระทัย มีโทสะ 
อันคายแล้ว ไม่มีมลทิน ทรงสำรวม มีความสะอาด ล่วงธรรมเครื่อง 
ซ้อง มีความเมาไปปราศแล้ว ได้วิชชา ๓ ถึงความเจริญ ทรงถึงเขตแดน 
เป็นผู้หนักในธรรม มีประโยชน์อันถึงแล้ว ทรงหว่านประโยชน์ ทรงยัง 
สัตว์ให้ข้ามเปรียบเหมือนเรือ ทรงมีขุมทรัพย์ ทรงทำความเบาใจ ไม , ทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 387 

ครั่นคร้ามดังราชสีห์ เหมือนพระยาคชสารอัน แก แล้ว ในกาลนั้น ครั้น 
เราสรรเสริญพระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระด้วยคาถา ๑๐ คาถา ถวาย 
บังคมพระบาทพระศาสดาแล้ว ได้ยืนนิ่งอยู่ พระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระ 
ผู้รู้แจ้ง'โลก สมควรรับเครื่องบูชา ประทับอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ตรัส 
พระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดสรรเสริญศีล ปัญญา และธรรมของเรา เราจัก 
พยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงพึงเรากล่าว ผู้นั้นชักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลก 
ตลอด ๖ หมื่นกัลป จัก เสวยความเป็นอิสระครอบงำเทวดาเหล่าอื่น ภายหลัง 
อันกุศลมูล ตัก เตือนแล้ว เขาชักออกบวชในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาค 
มีพระนามว่าโคดม ครั้นบวชแล้ว เว้นบาปกรรมด้วยกาย กำหนดเอาสวะ 
ทั้งปวงแล้ว จัก ไม , มีอาสวะ นิพพาน เมฆครางกระหึ่ม ย่อมยังพื้นดินนี้ 
ให้อิ่ม ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า พระองค์ทรงยังข้าพระองค์ ให้อิ่ม 
ด้วยธรรม ฉันนั้น ครั้นเราเชยชมศีล ปัญญา ธรรม และพระนายกของ 
โลกแล้ว ได้บรรลุนิพพานอันเป็นธรรมระงับอย่างยิ่ง เป็นบทไม่เคลื่อน 
โอหนอ พระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุพระองค์นั้น พึงดำรงอยู่นานแน่ เราก็พึงรู้ 
แจ้งธรรมที่ย้งไม , รู้แจ้ง พึงเห็นอมตบท ชาตินี้เป็นชาติที่สุดของเรา เรา 
ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะ 
อยู่ ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้เราได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าใด ด้วยกรรม 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญ เราเผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว อาสวะทั้งปวงสิ้นรอบแล้ว บัดนี้ภพ 
ใหม่ไม่มี การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้ว 
หนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว 
คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่า 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสรรพกิตติกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สรรพกิตติกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 388 

มธุทายกเถราทานที่ ๔ (๓๙๔) 

ว่าด้วยอานิสงส์การถวายนํ้าผึ้งและลาดหญ้า 
[๓๙๖] เราได้สร้างอาศรมอย่างสวยงามไว้ใกล้ส่งแม่นั้าสินธุ เราบอกคัมภีร์อิติหาสะ 
พร้อมทั้งตำราทายลักษณะ กะพวกศิษย์ที่อาศรมนั้น ศิษย์เหล่านั้นเป็นผู้ 
ใคร่ธรรม เราแนะนำดี เป็นผู้ใคร่ฟ้งคำสั่งสอนดี ถึงที่สุดในองค์ ๖ ประการ 
อยู่ใกล้ส่งแม่นั้าสินธู เป็นผู้ฉลาดในการทำนายการมาเกิด และในลักษณะ 
ทั้งหลาย แสวงหาประโยชน์อันสูงสุดอยู่ในป่าใหญ่ ในกาลนั้น ครั้งนั้น 
พระส้ม่พุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ผู้ทรงแนะ 
นำให้วิเศษ จะทรงอนุเคราะห์พวกเรา จึงเสด็จเช้ามา เราได้เห็นมหาวีระ 
พระนามว่าสุเมธ ผู้เป็นนายกของโลก เสด็จเช้ามา จึงได้เอาหญ้าลาด 
ถวายแด่พระองค์ผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลก เราถือเอานั้าผึ้งจากป่าใหญ่ มา 
ถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระส์ม่พุทธเจ้าเสวยแล้ว ได้ตรัส 
พระดำรัสนี้ว่า ผู้ใดมีความเลื่อมใส ได้ถวายนั้าผึ้งแก่เราด้วยมือทั้งสอง 
ของตน เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว ด้วยการถวาย 
นั้าผึ้ง และด้วยการลาดหญ้าถวายนี้ผู้นั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด 
๓ หมื่นกัลป ใน ๓ หมื่นกัลป พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ทรง 
สมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นั้นจักเป็นทายาท 
ในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น จักเป็นโอรสอันธรรมนิรมิต ชัก 
กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม , มีอาสวะนิพพาน เมื่อเราจากเทวโลก 
มาในมนุษยโลกนี้เช้าอยู่ในครรภ์มารดา เมล็ดฝนนี้าผึ้งได้ตกปกปิด 
แผ่นดินด้วยนี้าผึ้ง แม้ในขณะเมื่อเราพอออกจากครรภ์นั้น ฝนนี้าผึ้งก็ตก 
ให้แก่เรา เต็มเปียมหม้อตลอดกาลเป็นนิตย์เมื่อเราออกจากเรือนบวช 
เป็นบรรพชิตแล้ว ย่อมได้ข้าวและนั้า นี้เป็นผลแห่งการถวายนั้าผึ้ง เรา 
เกิดในเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยกามทั้งปวง ได้บรรลุความสิ้น 
อาสวะ เพราะการถวายนั้าผึ้งนั้นแล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 389 

เมื่อฝนตกแล้ว หญ้างอกยาว ๔ นิ้ว เมื่อต้นไม้ในแถวส่งนํ้ามี 
ดอกบานสะพรั่ง เราผู้ไม , มีอาสวะเป็นสุขอยู่เป็นนิตย์ ในเรือน 
ว่างเปล่า ที่มณฑปและโคนไม้ 

เราก้าวล่วงภพเหล่าใด ภพเหล่านั้นของเราพึงมีในท่ามกลาง อาสวะทั้งหลาย 
ของเราสิ้นไปแล้วในวันนี้บัดนี้ภพใหม่มิได้มีอีก ใน ๓ หมื่นกัลป (แต่ 
คัลปน) เราได้ถวายทานใดในกาลนี้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายนี้าผึ้ง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ 
ทั้งหมดแล้ว อาสวะทั้งปวงสิ้นรอบแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มี การที่เราได้ 
มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เรา 
บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมธุทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มธุทายกเถราปทาน. 

ปทุมกูฏาคาริกเถราปทานที่ ๕ (๓๙๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการทำพุทธบูชา 

[๓๙๗] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปิยท้สสี ผู้สยัมภู เป็นนายกของโลก ตรัสรู้แล้ว 
เอง ทรงใคร่ในวิเวก ฉลาดในสมาธิ เป็นมุนี พระมหามุนีพระนามว่า 
ปิยหัสสี ผู้อุดมบุรุษ เสด็จไปสู่ไพรสฌฑ์ ทรงลาดผ้าบังสุกุลแล้วประทับนั่ง 
อยู่ ในกาลก่อน เราเป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าใหญ่ในกาลนั้น เราเที่ยวแสวง 
หาเนื้อฟานอยู่ในป่านั้น เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอฆะแล้ว ไม , มี 
อาสวะ เปรียบเหมือนพระยารังมีดอกบาน เหมือนพระอาทิตย์อุทัย ครั้น 
เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยบัสสีผู้มียศมากแล้ว เราจึงลงไปสู่สระบัว 
นำเอาดอกปทุมมาในขณะนั้น ครั้นนำเอาดอกปทุมอันเป็นที่รื่นรมย์ใจมา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 390 

แล้ว จึงสร้างเรือนมียอด (ปราสาท) แล้วมุงบังด้วยดอกปทุม พระพุทธ 
ชินเจ้าพระนามว่าปิยทัสสีเป็นมหามุนี ผู้ทรงอนุเคราะห์ประกอบด้วยพระ 
กรุณา ประทับอยู่ในกูฏาคาร ๗ คืน ๗ วัน เราเอาดอกปทุมที่เก่าๆ ทิ้งเสีย 
แล้ว มุงบังด้วยดอกปทุมใหม่ ขณะนั้นเราได้ยืนประนมกรอัญชลีอยู่ 
พระมหามุนีพระนามว่าปิยทัสสี รู้เป็นนายกของโลก เสด็จออกจากสมาธิ 
แล้วประทับนั่งเหลียวแลดูทิศอยู่ ในกาลนั้น พระเถระผู้อุปัฏฐากนามว่า 
สุทัสสนะ มีฤทธิมาก รู้พระดำริของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสึผู้ 
ศาสดา อันภิกษุ ๘ หมื่นแวดล้อมแล้ว เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายก 
ของโลก ซึ่งประทับนั่งทรงพระสำราญอยู่ที่ชายป่า และในกาลนั้น เทวดา 
ผู้สิงสถิตอยู่ในไพรสณฑ์ประมาณเท่าใด เทวดาเหล่านั้นทราบพระพุทธดำริ 
แล้ว พากันมาประชุมทิ้งหมด เมื่อพวกยักษ์ กุมภัณฑ์ พร้อมทิ้งผีเสื้อนั้า 
มาพร้อมกัน และเมื่อภิกษุสงฆ์มาถึงพร้อมแล้ว พระชินเจ้าได้ตรัสพระคาถา 
ว่า ผู้ใดบูชาเราตลอด ๗ วัน และได้สร้างอาวาสถวายเรา เราจักพยากรณ์ 
ผู้นัน ท่านทังหลายจงปังเรากล่าว เราจักพยากรณ์สิ่งที่เห็นได้ยากนัก 
ละเอียดนัก ลึกซึ้ง ปรากฏดีด้วยญาณ ท่านทิ้งหลายจงปังเรากล่าว ผู้นั้น 
จักได้เสวยราชสมบัติในเทวโลกตลอด ๑๔ กัลป เทวดาทิ้งหลายจักทรง 
กูฏาคาร อันประเสริฐที่มุงบังด้วยดอกปทุมไว้แก , ผู้นั้นในอากาศ นี้เป็นผล 
แห่งบุรพกรรม เขาชักท่องเที่ยวสับสนอยู่ตลอด ๑๔๐๐ กัลป ใน ๑๔๐๐ 
กัลปนั้น วิมานดอกไม้จักทรงอยู่ในอากาศ นั้าย่อมไม่ติดในใบบัว ฉันใด 
กิเลสก็ไม่ติดอยู่ในญาณของผู้นั้น ฉันนั้น ผู้นีหมุนกลับนิวรณ์๕ ออกไป 
ด้วยใจ ยังจิตให้เกิดในเนกขัมมะแล้ว ชักออกบวช ในกาลนั้น วิมาน 
ดอกไม้อันทรงอยู่ก็จักออกไปด้วย เมื่อผู้นั้นผู้มีปัญญา มีสติ อยู่ที่โคนไม้ 
ที่โคนไม้นั้น วิมานดอกไม้จักทรงอยู่เหนือศีรษะผู้นั้น จักถวายจีวร 
บิณฑบาตกิลานปัจจัย ที่นอนและที่นั่งแก่ภิกษุสงฆ์แล้ว จักไม่มีอาสวะ 
นิพพาน เมื่อผู้นั้นเที่ยวไปพร้อมด้วยกูฏาคารออกบวชแล้ว กูฏาคารย่อม 
ทรงผู้นั้นแม้อยู่ที่โคนไม้ เจตนาในจีวรและบิณฑบาตย่อมไม่มีแก่เรา เรา 
ประกอบด้วยบฌกรรม จึงได้จีวรและบิณฑบาตที่สำเร็จแล้ว พระพทธเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 391 

ผู้เป็นนายกของโลกล่วงเราไปเปล่าๆ พ้นไปแล้วด้วยดีตลอดโกฏิกัลป 
เป็นอันมากโดยจะนับจะประมาณมิได้ ในกัลปที่ ๑๘๐๐ แต่กัลปนี้เราจึงได้ 
เฝ็าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี ผู้แนะนำให้วิเศษ แล้วจึงเข้าถึง 
กำเนิดนี้เราได้เห็นพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมะ ผู้มีจักษุ ได้เข้า 
เป้าพระองค์แล้ว บวชเป็นบรรพชิต พระพุทธชินเจ้าผู้ทรงทำที่สุดทุกข์ได้ 
ทรงแสดงพระสัทธรรม เราได้ฟ้งธรรมของพระองค์แล้ว ได้บรรลุบทอัน 
ไม , หวั่นไหว เรายังพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมศากยบุตรให้ทรงโปรด 
กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ในกัลปที่ ๑๘๐๐ แต่ 
กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าใด ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว 
อาสวะทั้งปวงของเราสิ้นรอบแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มี การที่เราได้มาใน 
สำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ว 
โดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำสำเร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ชัดแจ้งแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทุมกูฏาคาริกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน. 

พักกุลเถราปทานที่ ๖ (๓๙๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายยา 

[๓๙๘] ภูเขาชื่อโสภิตะ มีอยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ พวกศิษย์ของเราช่วยกันสร้าง 
อาศรมอย่างสวยงามให้เราที่ใกล้ภูเขานั้น ที่ใกล้อาศรมนั้น มีมณฑปเป็น 
อันมาก ไม้ยางทรายกำลังดอกบาน ไม้มะขวิด ต้นจำปา ไม้กากะทิง 
ไม้เกต มีเป็นอันมาก มีไม้ยางทราย ต้นพุทรา และต้นมะขามป้อม เป็น 
อันมาก มีต้นมะปราง นั้าเต้า และบัวขาว กำลังมีดอกบาน มีต้นรักขาว 
ต้นมะตูม ต้นกล้วย และต้นมะงั่ว (มะนาว) ต้นสะท้อน ต้นรกฟ้าขาว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 392 

และต้นประยงค์ มีอยู่มาก มีต้นคำไม้สน ต้นกระทุ่ม ต้นไทร และ 
มะกอก อาศรมของเราเป็นเช่นนี้เราพร้อมด้วยศิษย์อยู่ที่อาศรมนั้น พระผู้ 
มีพระภาคผู้สยัมภู พระนามว่าอโนมทัสสี เป็นนายกของโลก ทรงแสวงหา 
ที่เร้น เสด็จเข้าสู่อาศรมของเรา และเมื่อเราเข้าไปเฟิา พระมหาวีระพระนาม 
ว่าอโนมทัสสี ผู้มียศมาก โรคลมก็เกิดขึ้นแก่พระโลกนาถ โดยฉับพลัน 
เราเที่ยวไปในป่า ได้เห็นพระสี'มพุทธเจ้า ผู้เป็นนายกของโลก ผู้มีจักษุ 
มียศมาก จึงได้เข้าไปเฝ็า ครั้นได้เห็นพระอิริยาบถเข้าก็เข้าใจได้ในทันทีว่า 
โรคเกิดขึ้นแก , พระพุทธเจ้าแน่แล้ว เราจึงรีบกลับมาอาศรม ในสำนักของ 
พวกศิษย์เรา ขณะนั้นเราปรึกษาศิษย์ว่า เราต้องการทำยา ศิษย์ทั้งหมดผู้มี 
ความเคารพ รับคำของเราแล้วร่วมประชุมกันเพราะเคารพในเราผู้เป็นครู 
เรารีบขึ้นภูเขาไปเก็บยาทุกสิ่งมาปรุง ได้ปรุงเป็นยาต้มแล้ว รินเอานั้ายา 
มาถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ เมื่อพระมหา'วีระผู้สัพพัญญ เป็นนายก 
ของโลก เสวยแล้ว โรคลมของพระสุคตเจ้าผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ก็สงบลง 
ฉับพลัน พระพุทธเจ้า พระนามว , าอโนมทัสสึ ผู้มียศมาก ทรงเห็นความ 
กระวนกระวายสงบแล้ว ประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ ได้ตรัสพระ 
คาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดได้ถวายยาแก่เรา และระงับโรคของเราได้ เราชัก 
พยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว ผู้นั้นชักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลก 
ตลอดแสนศัลป ผู้นั้ชักบันเทิงอยู่ในเทวโลกนั้น อันมีดนตรีประโคมอยู่ 
ทุกเมื่อ มาสู่มนุษยโลกแล้ว อันกุศลมูลตักเตือน ชักได้เป็นจักรพรรดิราช 
๑๐๐๐ ครั้ง ใน ๕๕ ศัลป ชักได้เป็นกษัตริย์พระนามว่าอโนมิ ทรงชำนะ 
วิเศษ มีสมุทรสาคร ๔ เป็นขอบเขต เป็นใหญ่ในชมพูทวีป เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพลมาก ชักยังดาวดึงส์ให้ 
กระฉ่อนแล้ว ชักเสวยความเป็นใหญ่ เป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ ชักเป็น 
ผู้ไม , อาพาธ ชักเว้นความเร่าร้อนแล้ว ข้ามพ้นความป่วยไข้ได้ในโลก ใน 
กัลปอันประมาณมิได้แต่ศัลปนั้พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 393 

สมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก เขาจักเป็นทายาท 
ในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมนิรมิต กำหนดรู้ 
อาสวะทั้งปวงแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะ นิพพาน จักเผากิเลสทั้งหลายแล้ว 
ข้ามพ้นกระแสตัณหาได้ จักเป็นสาวกของพระศาสดามีนามชื่อว่าพักกุละ 
พระโคดมศากยบุตร ทรงรู้คุณทั้งปวงนี้แล้ว ประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ 
จักทรงตั้งไว้ในเอตทัคคสถาน พระผู้มีพระภาคพระนามว , าอโนมบัสสี ผู้ 
สยัมภู เป็นนายกของโลก ผู้ต้องการความวิเวก จึงเสด็จมายังอาศรม 
ของเรา เรามีความเลื่อมใส ได้ยังพระมหาวีระ ผู้สัพพัญญ เป็นนายก 
ของโลก ซึ่งเสด็จเข้ามา ให้อิ่มหนำด้วยโอสถทั้งปวง ด้วยมือของตน 
เรานั้นได้ทำกรรมดีแล้วในเขตที่ดี สมบูรณ์ด้วยพืช ก็ในกาลนั้น เราไม , 

อาจให้กรรมที่เราทำแล้วสิ้นไปได้เลย การที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาค 
ผู้เป็นนายกนั้น เป็นลาภที่เราได้ดีแล้ว ด้วยกรรมอันเหลือนั้น เราได้ 
บรรลุบทอันไม , หวั่นไหว พระโคดมศากยบุตรทรงทราบคุณทั้งหมดนี้ 
ประทับนั่งในท่ามภิกษุสงห์ ทรงตั้งเราไว้ในเอตทัคคสถาน ในกัลปอัน 
ประมาณมิได้แต่กัลปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม่ 
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายยา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอน 
ภพขึ้นได้หมดแล้ว มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่ของเรามิได้มี 
การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ 
เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระพักกุลเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พักกุลเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 394 

คิริมานันทเถราปทานที่ ๗ (๓๙๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการทำพุทธบูชา 

[๓๙๙] ภริยาของเราทำกาละแล้ว บุตรของเราก็ไปสู่ป่าช้า มารดา บิดา และพี่ชาย 
เราเผาที่เชิงตะกอนเดียวกัน เพราะความเศร้าโศกนั้น เราเป็นผู้เร่าร้อน 
เป็นผู้ผอมเหลือง จิตของเราฟ้งซ่าน เพราะเราประกอบด้วยความเศร้าโศก 
นั้น เรามากด้วยลูกศรคือความโศกจึงเช้าไปสู่ชายป่า บริโภคผลไม้ที่หล่น 
เองอยู่ที่โคนต้นไม้ พระส้มพุทธชินเจ้าพระนามว่าสุเมธ ผู้กระทำที่สุดทุกข์ 
พระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือเรา จึงเสด็จมาในสำนักของเรา เราได้ยินเสียง 
พระบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สุเมธ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ยิ่ง จึง 
ชะเง้อศีรษะดูพระมหามุนี พระมหาวีรเจ้าเสด็จเช้ามา ปีติเกิดขึ้นแก่เรา 
ในกาลนั้น เราได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนายกของโลกแล้วมีใจไม่ฟ้งซ่าน 
กลับได้สติ แล้วได้ถวายใบไม้กำมือหนึ่ง พระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุประทับ 
นึ่งบนใบไม้นั้น ด้วยความอนุเคราะห์ พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุเมธ 
ผู้เป็นนายกของโลก ผู้ตรัสรู้แล้ว ครั้นประทับนึ่งบนใบไม้นั้นแล้ว ทรง 
แสดงธรรมเครื่องบรรเทาลูกศร คือความโศกแก , เราว่า ชนเหล่านั้น ใคร 
มิได้เชื้อเชิญให้มาก็มาจากปรโลกนั้นเอง ใครมิได้อนุญาตให้ไปก็ไปจาก 
มนุษยโลกนี้แล้ว เขามาแล้วฉันใด ก็ไปฉันนั้น จะปริเทวนาไปทำไมใน 
การตายของเขานั้น สัตว์มีเท้า เมื่อฝนตกลงมา เขาก็เข้าไปอาศัยในโรง 
เพราะฝนตก เมื่อฝนหายแล้ว เขาก็ไปตามปรารถนาฉันใด มารดาบิดา 
ของท่านก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไปทำไมในการตายของเขานั้น แขกผู้จรมา 
เป็นผู้สั่นหวั่นไหว ฉันใด มารดาบิดาของท่านก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไป 
ทำไมในการตายของเขานั้น งูละคราบเก่าแล้ว ย่อมไปสู่กายเติม ฉันใด 
มารดาบิดาของท่าน ก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไปทำไมในการตายของเขานั้น 
เราได้ฟ้งพระพุทธเจ้าตรัสแล้ว เว้นลูกศรคือความโศกได้ ยังความปราโมทย์ 
ให้เกิดแล้ว ได้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ครั้นถวายบังคมแล้ว 
ได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ล่วงพ้นภูเขาคือกิเลส เป็นพระมหานาค ทรงสมบูรณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 395 

ด้วยกลิ่นหอมอันเป็นทิพย์ พระนามว่าสุเมธ เป็นนายกของโลก ครั้น 
บูชาพระส้มพุทธเจ้าแล้ว ประนมกรอัญชลีขึ้นเหนือเศียรอนุสรณ์ถึงคุณอัน 
เลิศแล้ว ได้สรรเสริญพระองค์ผู้เป็นนายกของโลกว่า ข้าแต่พระมหามุนี 
มหาวีรเจ้า พระองค์เป็นสัพพัญญ เป็นนายกของโลก ทรงข้ามพ้นแล้ว 
ยังทรงรื้อขนสรรพสัตว์ด้วยพระญาณอีก ข้าแต่พระมหามุนีผู้มีพระจักษุ 
พระองค์ตัดความเคลือบแคลงสงสัยแล้ว ยังทรงยังมรรคให้เกิดแก่ข้า 
พระองค์ ด้วยพระญาณของพระองค์ พระอรหันต์ผู้ถึงความสำเร็จ ได้ 
อภิญญา ๖ มีฤทธิมาก เที่ยวไปในอากาศได้ เป็นนักปราชญ์ ห้อมล้อม 
อยู่ทุกขณะ พระเสขะผู้กำลังปฏิบัติ และผู้ตั้งอยู่ในผล เป็นสาวกของ 
พระองค์ สาวกทั้งหลายของพระองค์ย่อมบาน เหมือนดอกปทุมเมื่อพระ 
อาทิตย์อุทัยมหาสมุทรประมาณไม , ได้ ไม่มีอะไรเหมือน ยากที่จะห้ามได้ 
ฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุ พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยพระญาณก็ประมาณ 
ไม , ได้ ฉันนั้น เราถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ชนะโลก มีจักษุ มียศมาก 
นมัสการทั่ว ๔ ทิศแล้วได้กลับไป เราเคลื่อนจากเทวโลกแล้ว รู้สึกตัว 
กลับมีสติ ท่องเที่ยวอยู่ในภพห้อยใหญ่ ลงสู่ครรภ์มารดา ออกจากเรือน 
แล้วบวชเป็นบรรพชิต เป็นผู้มีความเพียร มีปัญญา มีการหลีกเร้นอยู่เป็น 
อารมณ์ ตั้งความเพียร ยังพระมหามุนีให้ทรงโปรดปราน พ้นแล้วจากกิเลส 
ดังพระจันทร์พ้นแล้วจากกลีบเมฆ อยู่ทุกเมื่อ เราเป็นผู้ขวนขวายในวิเวก 
สงบระงับ ไม่มีอุปธิ กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ 
ในกัลปที่ ๓ หมื่น แต่กัลปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าใด ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอน 
ภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว อาสวะทั้งปวงของเราสิ้นรอบแล้ว บัดนี้ภพใหม่ 
มิได้มี การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ 
วิชชา ๓ เราบรรลแล้วโดยลำดับ พระพทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คณริเศษ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 396 

เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคิริมานันทเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คิริมานันทเถราปทาน. 

สลฬมัฌฑปิยเถราปทานที่ ๘ (๓๙๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกสน 

[๔๐๐] เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ มีพระชาติเป็นพราหมณ์ มีธรรมอยู่ 
จบแล้ว นิพพานแล้ว เราได้เก็บเอาพวงดอกสนมาทำเป็นมณฑป เราเป็น 
ผู้ไปสู่ดาวดึงส์ ย่อมได้วิมานอันอุดม ย่อมครอบงำเทวดาเหล่าอื่น นี้เป็น 
ผลแห่งบุญกรรม เราเดินและยืนอยู่ในเวลากลางวันหรือกลางคืน เป็นผู้อัน 
ดอกสนกำบังไว้ นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัลปนี้เอง เราได้บูชาพระ 
พุทธเจ้าใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูก 
ดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธ 
เจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสลฬมัณฑปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สลฬมัฌฑปิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 397 

สัพพทายกเถราปทานที่ ๙ (๓๙๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายทานทุกสิ่งทุกอย่าง 
[๔๐๑] ภพของเราหยั่งลงถึงมหาสมุทร ตกแต่งดีแล้ว สระโปกขรณี ตกแต่ง 
สวยงาม มีนกจากพรากส่งเสียงร้องอยู่ ดาดาษด้วยบัวขม บัวเผื่อน 
บัวหลวงและอุบล ในสระนั้นมีนื้าไหล มีท่านั้าราบเรียบ น่ารื่นรมย์ใจ 
มีปลาและเต่าชุกชุม มีเนื้อต่างๆ ลงกินนั้า มีนกยูง นกกะเรียนและนก 
ดุเหว่า เป็นต้นรํ่ารัองด้วยเสียงไพเราะ นกเขา นกเป็ดนื้า นกจากพราก 
นกกานั้า นกต้อยดีวิด นกสาลิกา นกค้อนหอย นกโพรดก หงส์ นก 
กะเรียน นกแสกสิงคลา (หมาจิ้งจอก) เที่ยวอยู่มากมาย สระโปกขรณี 
สมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ มีแก้วมณี ไข่มุกและทราย ต้นไม้ทั้งหลาย 
เป็นสีทองทั้งหมด มีกลิ่นหอมต่างๆ ฟ้งขจรไป ส่องภพของเราให้สว่าง 
ไสวตลอดกาลทั้งปวง ทั้งกลางวันกลางคืน ดนตรี ๖ หมื่น ประโคมอยู่ 
ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า หญิง ๑๖๐๐ คน ห้อมล้อมเราอยู่ทุกเมื่อ เราออกจาก 
ภพแล้ว ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธ ผู้นำของโลก มีจิตเลื่อมใส 
โสมนัส ได้ถวายบังคมพระองค์ผู้มียศมาก ครั้นถวายบังคมแล้ว ได้ทูล 
นิมนต์ พระองค์พร้อมด้วยศิษย์พระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์ พระนามว่า 
สุเมธ ผู้นำของโลก ทรงรับ พระมหามุนีกล่าวธรรมกถาแก , เราแล้วทรง 
ส่งเราไป เราถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้า แล้วกลับเข้าภพของเรา เราเรียก 
บริวารชนมาว่า ท่านทั้งหมดมาประชุมกัน เวลาเช้า พระพุทธเจ้าจะเสด็จมา 
สู่ภพของเรา การที่เราทั้งหลายจะได้อยู่ในสำนักของพระองค์ เป็นลาภที่เรา 
ทั้งหลายได้ดีหนอ แม้เราทั้งหลายจักท่าการบูชาแด่พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐ 
สุด ผู้ศาสดา เราตระเตรียมข้าวและทั้าเสร็จแล้ว จึงกราบทูลภัตกาล 
พระพุทธเจ้าผู้นำของโลก เสด็จเข้ามาพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งแสน 
เราได้ท่าการต้อนรับด้วยสังคีตและดนตรี พระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุรุษ 
ประทับนึ่งบนตั่งทองล้วน ในกาลนั้น หลังคาเนื้องบนก็มุงด้วยทองล้วนๆ 
คนทั้งหลายโบกพัดถวายในระหว่างภิกษสงฆ์ เราได้อังคาสภิกษสงฆ์ให้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 398 

อิ่มหนำด้วยข้าวและนํ้าเพียงพอ ได้ถวายผ้าแก , ภิกษุสงฆ์รูปละ ๑ คู , 

พระพุทธเจ้าที่เขาเรียกพระนามว่าสุเมธ ผู้สมควรรับเครื่องบูชาของโลก 
ประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใด 
อังคาสเราให้อิ่มหนำด้วยข้าวและนํ้าทั้งปวง เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว ผู้นั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๑๘๐๐ กัลป 
จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ ครั้ง ผู้นั้นจะเข้าถึงกำเนิดใด คือ 
เป็นเทวดาหรือมนุษย์ ในกำเนิดนั้น หลังคาทองล้วนๆ จักกั้นร่มให้ใน 
ทุกขณะ ใน ๓ หมื่นกัลป พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งมีสมภพใน 
วงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นั้นจักเป็นทายาทในธรรม 
ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมนิรมิต ชักกำหนดเอาสวะ 
ทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน จักนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้ว 
บันลือสีหนาท ชนทั้งหลายจะกั้นฉัตรไว้ที่เชิงตะกอน จักเผาภายใต้ฉัตร 
สามัญผลบรรลุแล้วโดยลำดับ กิเลสทั้งหลายเราเผาแล้ว ความเร่าร้อนไม่มี 
แก่เราที่มณฑปหรือที่โคนไม้ ในกัลปที่ ๓ หมื่น แต่กัลปนี้เราได้ถวายทาน 
ใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งทานทุกสิ่ง 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูก 
ดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มาในสำนักของ 
พระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดย 
ลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัม 
ภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัพพทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัพพทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 399 

อชิตเถราปทานที่ ๑๐ (๔๐๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป 

[๔๐๒] พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เป็นนายกของโลก 
เสด็จสู่ภูเขาห่มวันต์ แล้วประทับนั่งอยู่ เราไม , ได้ (เคย) เห็นพระ 
ส้มพุทธเจ้า แม้เสียงของพระองค์ เราก็ไม่เคยได้ฟง เราเที่ยวแสวงหา 
อาหารของเราอยู่ในป่า ได้เห็นพระส้มพุทธเจ้ามีพระลักษณะอันประเสริฐ 
๓๒ ประการในป่านั้น ครั้นเห็นแล้วจึงได้คิดว่า สัตว์นี้พึงชื่อว่าอะไร 
เรามองดูลักษณะทั้งหลายแล้ว ระลึกถึงความรู้ของเราได้ ความจริงเราได้ 
ยินมาว่า ลักษณะนี้ของพระพุทธเจ้า บัณฑิตทั้งหลายก็กล่าวไว้ ผู้นี้จกเป็น 
พระพุทธเจ้า จริงเหมือนคำของบัณฑิตเหล่านั้น ล้าเช่นนั้น เราควรสักการะ 
พระองค์ พระองค์จะชำระคติของเราได้ เราจึงรีบกลับมาสู่อาศรม ถือเอา 
นั้าผึ้งและนั้ามัน หยิบเอาหม้อแล้ว เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้ทรงแนะนำให้ 
วิเศษ ถือเอาไม้ ๓ ท่อนไปวางไว้ที่โอกาสแจ้ง ก่อไฟให้ลุกโพลงแล้วได้ 
ถวายบังคม ๘ ครั้ง พระพุทธเจ้าผู้อุดมบุรุษประทับนั่งอยู่ตลอด ๗ คืน ๗ วัน 
พระพุทธเจ้าผู้นำโลกเสด็จลุกขึ้น ในเมื่อราตรีนั้นปราศไป เรามีจิตเลื่อมใส 
โสมนัส ได้ตามประทีปถวายแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตน ตลอด 
๗ คืน ๗ วัน กลิ่นหอมทุกอย่างอันมีอยู่ในป่าที่ภูเขาคันธมาทน์มาหอม 
พึงในสำนักพระพุทธเจ้า ด้วยพุทธานุภาพ เวลานั้น ต้นไม้มีดอกหอม 
ทุกชนิด ดอกบานสะพรั่งโชยกลิ่นมาหอมตลบพร้อมกัน ด้วยพุทธานุภาพ 
นาคและครุฑทั้งสองพวกที่ภูเขาห่มวันต์มีประมาณเท่าใด นาคและครุฑ 
เหล่านั้นต้องการจะฟ้งธรรม จึงพากันมาในสำนักพระพุทธเจ้า พระสมณะ 
นามว่าเทวละ เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านพร้อมด้วยพระอรหันต์ 
หลายแสน เข้ามาสู่สำนักพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ 
ทรงรัแจ้งโลก ผ้ควรรับเครื่องบชา ประทับนั่งในท่ามกลางภิกษสงฆ์แล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 400 

ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดมีความเลื่อมใส ตามปทีปถวายเราด้วยมือ 
ทั้งสองของตน เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว เขาชัก 
รื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๖ หมื่นกัลป และจะได้เป็นพระเจ้าจักร 
พรรติราช ๑๐๐๐ ครั้ง. 

จบ ภาณวารที่ ๑๖ 

จักได้เป็นจอมเทวดาเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง จักได้เสวยรัช 
สมบัติอันไพบูลย์ในปฐพี ๗๐๐ ครั้ง ชักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอัน 
ไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ด้วยการตามประทีปถวายนี้ ชักเป็นผู้มีทิพยจักษุ 
ผู้นี้ชักมองเห็นไกล ๒๕๐ ชั่วธนู โดยรอบทุกเมื่อ เมื่อเขาจุติจากเทวโลก 
บังเกิดเป็นคน ประทีปจักทรงอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน เมื่อผู้นี้เกิด 
พรั่งพร้อมด้วยบุญกรรม ตลอดทั่วนครจักโชติช่วง ผู้นี้เ 1 ข้าถึงกำเนิดใด 
คือ เป็นเทวดาหรือมนุษย์ เพราะผลแห่งการตามประทีปถวาย ๘ ดวงนั้น 
ชนทั้งหลายจักบำรุงผู้นี้ นี้เป็นผลแห่งการตามปทีปถวาย ในแสนกัลป 
แต่กัลปนี้พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้า 
โอกกากราช ชักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นี้จักเป็นทายาทในธรรมของพระศาสดา 
พระองค์นั้น จักเป็นโอรสอันธรรมนิรมิต ชักกำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว 
เป็นผู้ไม่มีอาสวะ นิพพาน ยังพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมศากยบุตร 
ให้ทรงโปรดปรานแล้ว จักได้เป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว , าอชิตะ 
เรารื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๖ หมื่นกัลป แม้ในเทวโลกนั้น ประทีป 
๑๐๐ดวงส่องสว่างให้แก , เราเป็นนึตยกาลรัศมีของเราพุ่ง(โพลง)ออก 
ไปในเทวโลกและมนุษยโลก เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้ว 
ยังความโสมนัสให้เกิดยิ่ง เราจุติจากเทวโลกชั้นดุสิตแล้ว ลงสู่ครรภ์ 
มารดา เมื่อเราเกิดได้มีแสงสว่างไพบูลย์ เราออกจากเรือนแล้ว บวช 
เป็นบรรพชิตได้เข้าไปหาพราหมณ์พาวรี ยอมตนเข้าเป็นศิษย์ เมื่อเราอยู่ 
ที่ภูเขาห่มวันต์ ได้ทราบข่าวพระพุทธเจ้าผู้นำของโลก เราแสวงหาประ 
โยชน์อันสูงสุด จึงเข้าไปเฝ็าพระองค์ พระพุทธเจ้าผู้ฝ็ก พระองค์แล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 401 

ทรง'ฟิกแม้ผู้อื่น ทรงข้ามโอฆะแล้ว เป็นผู้ไม , มีอุปธิ ตรัสบอกนิพพานเครื่อง 
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง กรรมของเรานั้นสำเร็จประโยชน์ เรายังพระมหามุนี 
ให้ยินดี วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ในกัลปที่แสนแต่กัลปนี้เราได้ถวายประทีปใด ในกาลนั้น 
ด้วยการถวายประทีปนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
ประทีป เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลส 
เครื่องผูก ดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม , มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มาใน 
สำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ 
แล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอชิตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อชิตเถราปทาน 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปิลินทวิจฉเถราปทาน ๒. เสลเถราปทาน 

๓. สรรพกิตติกเถราปทาน ๔. มธุทายกเถราปทาน 

๕. ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน ๖. พักกุลเถราปทาน 

๗. คิริมานันทเถราปทาน ๘. สลฬมัณฑปิยเถราปทาน 

๙. สัพพทายกเถราปทาน ๑๐. อชิตเถราปทาน 

ท่านนับคาถาได้ ๒๕๐ คาถา. 

จบ ปิลินทวรรคที่ ๔๐. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน 

และรวมวรรคได้ ๑๐ วรรค คือ 
๑. ปทุมเกสริยวรรค ๒. อารักขทายกวรรค 

๓. อุมมาปุปผิยวรรค ๔. คันโธทกวรรค 

๕.เอกปทุมวรรค ๖.สัททสัญญิกวรรค 

๗. มันทารวปุปผิยวรรค ๘. โพธิวันทกวรรค 

๙.ยัมพฏผลวรรค ๑๐.ปิลินทวรรค 

และท่านคำนวณคาถาได้ ๑๑๗๕ คาถา 
จบหมวด ๑๐ แห่งปทุมวรรค. 

จบ หมวด ๑๐๐ ที่ ๔. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 403 

เมตเตยยวรรคที่ ๔๑ 
ติสสเมตเตยยเถราปทานที่ ๑ (๔ ๐๑) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีปและผลมะพลับ 
[๔๐๓] ดาบสชื่อโสภิตะ บริโภคแต่ผลไม้ที่หล่นเอง อาศัยยอดเงื้อมอยู่ในระหว่าง 
แห่งภูเขา ในกาลนั้น เราแสวงหาประโยชน์อันสูงสุด เพื่อเข้าถึง 
พรหมโลก จึงนำเอาฟืนสำหรับติดไฟมาสุมไฟให้ลุกโพลง พระพุทธเจ้า 
พระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา พระองค์ 
ประสงค์จะช่วยเหลือเรา จึงเสด็จมาในสำนักเราตรัสถามว่า 
ทำอะไรหรือท่านผู้มีบุญหนัก ขอจงให้ฟืนสำหรับติดไฟแก , เรา เราจะ 
บำเรอไฟ เพราะการบำเรอไฟนั้น ความบริสุทธิ”'จักมีแก่เรา? 

เราทูลว่า 

ดูกรท่านผู้เป็นมนุษย์ท่านเป็นผู้เจริญดี ท่านเข้าใจเทวดาดี เชิญท่าน 
บำเรอไฟ เชิญท่านเอาฟืนสำหรับติดไฟไป. 

ลำดับนั้น พระชินเจ้าทรงถือเอาฟืนจะติดไฟให้ลุกโพลง ไฟไม่ติดฟืน 
ในกองฟืนนั้น เพราะพระมเหสี ทรงท่าปาฏิหาริย์. 

ตรัสว่า 

ไฟของท่านไม , ลุกโพลง เครื่องบูชาของท่านไม่มี การบำเรอไฟของท่าน 
ไร้ประโยชน์ เชิญท่านบำเรอไฟของเราม้างซิ. 

เราทูลถามว่า 

ดูกรท่านผู้มีความเพียรใหญ่ ไฟของท่านเป็นเช่นไร ขอจงบอกไฟของ 
ท่าน เมื่อบอกแก่เราแล้ว เราทั้งสองจะบำเรอ? 

ตรัสว่า 

การบูชาของเรามี ๓ ประการนี้คือ เพื่อดับธรรมอันเป็นเหตุ ๑ เพื่อเผา 
กิเลส ๑ เพื่อ (เพราะ) ละความริษยา และตระหนี่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 404 

เราทูลถามว่า 

ดูกรท่านมหาวีระผู้นิรทุกข์ ท่านเป็นเช่นไร มีโคตรอย่างไร อาจาระและ 
ข้อปฏิบัติของ ท่านเราชอบใจนัก. 

ตรัสตอบว่า 

เราเกิดในสกุลกษัตริย์ ถึงที่สุดแห่งอภิญญา มีอาสวะทั้งปวงสิ้นแล้ว 
บัดนี้ ภพใหม่ของเราไม่มี. 

ข้าแต่พระองค์ผู้ส่องแสงสว่าง ทรงบรรเทาความมืด ถ้าพระองค์เป็น 
พระสัพพัญญพุทธเจ้า ข้าพระองค์จักขอนมัสการพระองค์ พระองค์ผู้ท่า 
ที่สุดทุกข์. 

เราได้เอาหนังสัตว์ลาดถวาย เป็นที่ประทับนั่ง พระสัพพัญญประทับนั่ง 
บนหนังสัตว์นั้น เราอุปัฏฐากพระองค์ พระผู้มีพระภาค ประทับนั่งบน 
หนังสัตว์ที่เราลาดถวายนั้น เรานิมนต์พระสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ไปสู่ภูเขา 
เก็บผลมะพลับใส่หาบจนเต็ม นำมาคลุกเคล้าด้วยนั้าผึ้งแล้ว ได้ถวายแด่ 
พระพุทธเจ้า เมื่อเราษองดูอยู่ พระชินเจ้าทรงเสวยในขณะนั้น เรามอง 
ดูพระองค์ผู้นำของโลก ยังจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ พระพุทธเจ้าพระ 
นามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก สมควรรับเครื่องบูชา ประทับนั่งอยู่ใน 
อาศรมของเรา ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดมีความเลื่อมใส ได้อังคาส 
เราให้อิ่มหนำด้วยผลมะพลับด้วยมือของตน เราชักพยากรณ์ผู้นั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงปงเรากล่าว ผู้นั้นจักได้เสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๒๕ ครั้ง 
และจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ ครั้ง ข้าว นั้า ผ้า และที่ 
นอน อันสมควรแก่ค่ามากประกอบด้วยบุญกรรม (ดังจะ) รู้ความดำริ 
ของผู้นั้นผู้พร้อมเพรียงด้วยบุญกรรม ชักบังเกิดขึ้นในทันที ผู้นั้จักเป็นผู้ 
บันเทิงพร้อมและเป็นผู้มีความสบายทุกเมื่อ ผู้นั้เ 1 ข้าถึงกำเนิดใด คือ 
ความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้น จักเป็นผู้มีสุขทุกแห่ง จักได้ 
เป็นมนุษย์ ผู้นั้นเป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์ รู้จบไตรเพท ได้เข้าเฝ็า 
พระสัมพุทธเจ้าแล้ว จักเป็นพระอรหันต์ เราระลึกถึงตนได้ในกาลใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 405 

ถึงความเป็นผู้!แจ้ง ในกาลใด ในกาลนั้น ความพร่องในโภคสมบัติ 
ไม่มีแก , เราเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราบรรลุถึงธรรมอันประเสริฐ 
แล้ว ถอนราคะและโทสะขึ้นได้แล้ว เป็นผู้มีอาสวะทั้งปวงสิ้นรอบแล้ว 
บัดนี้ภพใหม่มิได้มี เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว 
ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เรา 
ได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ 
เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้ง 
ชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติสสเมตเตยยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติสสเมตเตยยเถราปทาน. 

ปุฌณกเถราปทานที่ ๒ (๔๐๒) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 
[๔๐๔] พระพุทธเจ้าผู้สยัมภู ไม่ทรงแพ้อะไรๆ ทรงพระประชวร ทรงอาศัย 
ยอดเงื้อมประทับอยู่ในระหว่างภูเขา ขณะนั้นได้มีเสียงบันลือลั่นโดยรอบ 
อาศรมของเรา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพาน ได้มีแสงสว่างในขณะนั้น 
หมี หมาป่า เสือดาว เนื้อร้าย และราชสีห์ มีอยู่ในไพรสฌฑ์ประมาณ 
เท่าใด ทั้งหมดนั้นได้พากันส่งเสียงร้องขึ้น ในขณะนั้น เราเห็นความ 
อัศจรรย์นั้นแล้ว ได้ไปสู่เงื้อม ณ ที่นั้น เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้ไม่แพ้ 
อะไรๆ นิพพานแล้ว เหมือนพระยารังมีดอกบานสะพรั่ง เช่นพระ 
อาทิตย์อุทัย ดังถ่านเพลิงปราศจากเปลวไฟ ผู้ดับสนิทแล้ว ไม่แพ้อะไรๆ 
เรานำเอาหญ้าและไม้มากองให้เต็มแล้ว ได้ทำเชิงตะกอนขึ้นบนนั้น ครั้น 
ทำเชิงตะกอนดีแล้ว ได้ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ครั้นถวายพระเพลิง 
พระพุทธสรีระแล้วได้เอานั้าอบปะพรม ในขณะนั้น เทวดายืนอยู่ในอากาศ 
ได้ระบชื่อว่า ท่านผ้เป็นมนี ในกาลใด ท่านมีนามชื่อว่าปณณกะ ในกาล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 406 

นั้น ท่านบำเพ็ญกิจนั้นแก , พระพุทธเจ้าผู้สยัมภูแล้ว เราจุติจากกายนั้น 
แล้ว ได้ไปสู่เทวโลก ในเทวโลกนั้น กลิ่นอันสำเร็จด้วยทิพย์ย่อมตกลง 
จากอากาศ แม้ในเทวโลกนั้น เราก็มีชื่อว่าปุณณกะ ในกาลนั้น เรา 
เป็นเทวดาหรือมนุษย์ย่อมยังความดำริให้บริบูรณ์ ภพนี้เป็นภพที่สุดของ 
เรา ภพที่สุดย่อมเป็นไป แม้ในภพนี้นามของเราก็ยังปรากฏชื่อว่า 
ปุณณกะ เรายังพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่า โคดมศากยบุตรให้ทรงโปรด 
แล้ว กำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ในกัลปที่ ๙๑ แต่ 
กัลปนี้เราได้ท่ากรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอน 
ภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มี 
อาสวะอยู่ การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้ว 
หนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จ 
แล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราท่าให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุฌณกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุณณกเถราปทาน. 

เมตตคูเถราปทานที่ ๓ (๔๐๓) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนยใส 

[๔๐๕] ภูเขาชื่ออโสก มีอยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ ริสสุกรรมเทพบุตรนิรมิต 
อาศรมให้แก , เราที่ภูเขาอโสกนั้น พระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธ ผู้เลิศ 
ประกอบด้วยพระกรุณา เป็นมุนี เวลาเช้าทรงครองผ้าแล้ว เสด็จเช้ามาใน 
สำนักเราเพื่อบิณฑบาต เราได้เห็นพระมหาวีรเจ้า พระนามว่าสุเมธ ผู้นำ 
ของโลก เสด็จเข้ามาแล้ว รับบาตรของพระสุคตแล้ว เอาเนยใสและ 
นั้ามันใส่ให้เต็ม ถวายในพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระนามว่าสุเมธ 
ด้นำของโลก ประนมกรอัฌชลีแล้ว ยังความโสมนัสให้เกิดโดยยิ่ง ด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 407 

การถวายเนยใส (และนาม''น) นี้และด้วยการตั้งจิตไว้มั่น เราเป็น 
เทวดาหรือเป็นมนุษย์ย่อมได้สุขอันไพบูลย์ เราท่องเที่ยวไปในภพห้อย 
ภพใหญ่ เว้นภพวินิบาต ตั้งจิตมั่นไว้ในพระพุทธเจ้านั้น ย่อมได้บทอัน 
ไม , หวั่นไหว ดูกรพราหมณ์ การที่ท่านได้เห็นเรานั้น เป็นลาภที่ท่านได้ดี 
แล้ว ด้วยว่า บุคคลอาศัยการเห็นเราแล้ว จักบรรลุถึงอรหัต ท่านจงเป็น 
ผู้เบาใจ ไม่ต้องกลัว บรรลุถึงยศใหญ่ ท่านถวายเนยใสแก , เราแล้ว 
จักพ้นจากชาติทุกข์ได้ด้วยการถวายเนยใสนี้และด้วยการตั้งจิตไว้มั่น 
เราเป็นเทวดาหรือมนุษย์ย่อมได้สุขอันไพบูลย์ด้วยอธิการนี้และด้วยความ 
เป็นผู้มีจิตเมตตา ผู้นั้นชักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๑๘๐๐ กัลป จัก 
ได้เป็นท้าวเทวราช ๑๘ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดย 
คณนานับมิได้ ชักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองแผ่นดิน มีสมุทร 
สาคร ๔ เป็นที่สุด มีความชนะวิเศษ เป็นใหญ่ในชมพูทวีปมณฑล ๕๑ ครั้ง 
มหาสมุทรกระเพื่อมไม , หยุด และแผ่นดินทรงไว้ยาก ฉันใด โภคสมบัติของ 
เราจักนับประมาณมิได้ ฉันนั้น เราถวายเงิน ๖ ล้านแล้วออกบวชแสวงหา 
กุศลอะไรอยู่ จึงเข้าไปหาพราหมณ์พาวรี เราเล่าเรียนลักษณะมีองค์ ๖ 
ในมนต์นั้นอยู่ ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์เสด็จอุบัติขึ้นกำจัดความมืดนั้น 
แล้ว ข้าแต่พระมหามุนี ข้าพระองค์ประสงค์จะเฝ็าพระองค์จึงมา ได้ฟ้ง 
ธรรมของพระองค์แล้ว ได้บรรลุบทอันไม , หวั่นไหวในกัลปที่ ๓ หมื่นแต่ 
กัลปนี้เราได้ถวายเนยใสแก่พระพุทธเจ้า ในระหว่างนี้เราไม , รู้จักทุคติเลย 
เราให้ขอเนยใสแล้ว เนยใสดังจะรู้ความดำริของเรา ย่อมเกิดตามปรารถนา 
รู้ความดำริแล้วเกิดขึ้น เราอังคาสภิกษุทั้งปวงให้อิ่มหนำ โอ พระพุทธเจ้า 
โอ พระธรรม โอ สัตถุสัมปทา ก็เราถวายเนยใสหน่อยเดียวแล้ว 
ย่อมได้เนยใสประมาณมิได้ นั้าในมหาสมุทรมีประมาณถึงยอดเขาสุเมรุ 
เมื่อเทียบกับเนยใสของเรา ชักไม , เท่าส่วนแห่งเสี้ยว โอกาสแห่งจักรวาฬ 
ที่เขาท่าให้เป็นกองประมาณเท่าใด โอกาสนั้น ย่อมไม่สมกับกองผ้าทั้ง 
หลายที่เกิดขึ้นแก , เรา ขุนเขาห่มวันต์ล้วนแต่หินแม้จะสูงสุด ก็จักไม่เท่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 408 

ของหอม เนยใส และสิ่งอื่นอันเกิดในปัจจุบัน และนิพพานอันปัจจัยไม่ 
ปรุงแต่ง นี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใส เราเป็นผู้มีสติปัฏฐานเป็นที่นอน 
มีสมาธิและฌานเป็นอารมณ์ วันนี้เราเป็นผู้ยังโพชฌงค์ให้เกิด นี้เป็นผล 
แห่งการถวายเนยใส เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมด 
แล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่ 
เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ 
เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเมตตคูเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เมตตคูเถราปทาน. 

โธตกเถราปทานที่ ๔ (๔๐๔) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายสะพาน 

[๔๐๖] ในกาลนั้น แม่นาคงคาชื่อภาคีรสีไหลมาจากภูเขาห่มวันต์ ไหลผ่านไป 
ทางประตูพระนครหงสวดี อารามชื่อโสภิตะ มหาชนสร้างไว้อย่างสวยงาม 
ใกล้ส่งแม่นี้า พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้นำของโลก ประทับ 
อยู่ในอารามนั้น พระผู้มีพระภาคอันหมู่มนุษย์แวดล้อมแล้ว ประทับนั่ง 
ในอารามนั้น ดังพระอินทร์จากดาวดึงส์ ไม่ครั่นคร้ามดุจไกรสีหราช 
ข้าแต่พระมหามุนี ข้าพระองค์เป็นพราหมณ์มีนามชื่อว่าฉฬังคะ อยู่ในนคร 
หงสวดีมีชื่ออย่างนั้น ในกาลนั้น ศิษย์ ๑๘๐๐ คนแวดล้อมข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์พร้อมด้วยศิษย์เหล่านั้นเข้าไปสู่ส่งแม่นี้า ณ ที่นั้น ข้าพระองค์ 
ได้เห็นพระหลายรูปผู้ไม่คดโกง ผู้ชำระบาปแล้ว กำลังข้ามแม่นั้าภาคีรสีอยู่ 
ขณะนั้นข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่า บุตรแห่งพระพุทธเจ้าผู้มียศมากเหล่านี้ 
ข้ามแม่นั้าทั้งเย็นและเช้า ย่อมทำตนให้ลำบาก ย่อมทำตนให้เดือดร้อน 
บัณฑิตย่อมกล่าวสรรเสริฌพระพทธเจ้าว่าเป็นผ้เลิศของโลก พร้อมทั้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 409 

เทวโลก เครื่องสักการะสำหรับชำระทางคือคติในทักขิณาของเราไม่มี ถ้า 
เช่นนั้น เราพึงทำสะพานข้ามแม่นั้าถวายแด , พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
เถิดครั้นเราให้ทำสะพานนี้แล้ว จะข้ามภพนี้ได้ ข้าพระองค์ได้ให้ทรัพย์ 
ด00 (บ้าง) ๑๐๐๐ (บ้าง) แล้วให้ทำสะพาน ด้วยข้าพระองค์เชื่อว่า 
กุศลที่เราทำแล้วนี้จักไพบูลย์ ข้าพระองค์ให้ทำสะพานนั้นเสร็จแล้ว ได้ 
เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้นำของโลก ประนมอัญชลีเหนือเศียร แล้วได้ 
กราบทูลดังนี้ว่า ข้าพระองค์ให้ทรัพย์ ๑๐๐ (บ้าง) ๑๐๐๐ (บ้าง) แล้วให้ 
ทำสะพานนี้ข้าแต่พระมหามุนี ขอได้โปรดทรงรับสะพานใหญ่ เพื่อ 
ประโยชน์แก , พระองค์เถิด พระเจ้าข้า พระพุทธเจ้า พระนามว่าปทูมุตระ 
ทรงรู้แจ้งโลก ผู้ควรรับเครื่องบูชา ประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้ว 
ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดมีความเลื่อมใส ได้ให้ทำสะพานด้วยมือของ 
ตนให้แก่เรา เราชักพยากรณ์ผู้นี้น ท่านทั้งหลายจงพึงเรากล่าว ผู้นี้แม้ตก 
ลงในเหวก็ดี จากภูเขาก็ดี จากต้นไม้ก็ดี แม้จุติแล้วจักได้ที่ตั้งมั่น นี้ 
เป็นผลแห่งการให้สะพาน ศัตรูทั้งหลายย่อมข่มขี่ไม , ได้ เปรียบเหมือนลม 
ข่มขี่ต้นไทรอันมีรากและย่านงอกงามไม , ได้ ฉะนั้น นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายสะพาน พวกโจรย่อมข่มเหงไม , ได้ กษัตริย์ทั้งหลายย่อมไม่ดูหมิ่น 
ผู้นี้ชักข้ามพ้นศัตรูทั้งปวง นี้เป็นผลแห่งการถวายสะพาน ผู้นี้ประกอบ 
ด้วยบุญกรรม ถึงจะอยู่ในโอกาสแจ้ง ถูกแดดกล้าจัดแผดเผา ก็จักไม่มี 
เวทนา ในเทวโลกก็ดี ในมนุษยโลกก็ตาม ยานช้างอันตกแต่งดีแล้ว 
ดังจะรู้ความดำริของผู้น้น ชักบังเกิดในทันที ม้าสินธพ ๑๐๐๐ ม้าอันเป็น 
พาหนะมีกำลังวิ่งเร็วดังลม ชักคอยรับใช้ทั้งเวลาเย็นและเช้า นี้เป็นผล 
แห่งการถวายสะพาน ผู้นี้มาเกิดเป็นมนุษย์ จักเป็นผู้มีความสุข แม้ 
ในการเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จักมียานช้าง ในแสนกัลปแต่กัลปนี้พระศาสดา 
มีพระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จ 
อษัติในโลก ผ้นี้จักเป็นทายาท ในธรรมของพระศาสดาพระ องค์นั้น เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 410 

โอรสอันธรรมนิรมิต จักกำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะ 
นิพพาน โอ เราได้ทำกุศลกรรมแล้วในพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ 
ผู้อุดม เราเป็นผู้บรรลุความสิ้นอาสวะ เพราะได้ทำกุศลกรรมในพระพุทธ 
เจ้าพระองค์นั้น เราเป็นผู้ทำความเพียร มีตนส่งไปแล้ว สงบระงับ ไม่ 
มีอุปธิ ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ เรา 
เผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดัง 
ช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม , มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้า 
ของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ 
พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโธตกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โธตกเถราปทาน. 

อุปสีวเถราปทานที่ ๕ (๔๐๕) 

ว่าด้วยผลแห่งการสร้างอาศรม 

[๔๐๗] เราสร้างอาศรม สร้างบรรณศาลาอย่างสวยงาม ณ ที่ใกล้ภูเขาชื่ออโนมะ 
อันมีอยู่ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ ณ ที่นั้นมีแม่นั้าไหลอยู่ มีท่านั้าราบเรียบ 
น่ารื่นรมย์ใจ กอปทุมและกออุบลเป็นอันมาก ย่อมเกิดที่ท่านี้าอันชุ่มชื้น 
ในแม่นั้านั้น มีปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเค้า ปลา 
ตะเพียน และเต่าชุกชุม มีนั้าไหลอยู่ในกาลนั้น มีต้นดีหมี ต้นอโสก 
ต้นเข็ม ต้นชาตบุด มะงั่ว และมะนาว มีดอกบาน ขึ้นอยู่รอบอาศรม 
ของเรา ไม , มีอัญชันเขียว มะลิซ้อน ต้นรัง ต้นสน ต้นจำปา ขึ้นอยู่ 
เป็นหมู , ๆ มากด้วยกัน มีดอกบาน ต้นคุ่ม ต้นอุโลก สลัดได มี 
ดอกบาน ต้นประดู่ และมะซางหอม มีดอกบานมีอยู่ในที่ใกล้อาศรม 
ของเรา ต้นราชพฤกษ์ แคฝอย ต้นคัดเล้า ต้นประยงค์ มะกลํ่าหลวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกายอปทาน ภาค๑ - หน้าที่411 

ไม้ข้างน้าว มีดาษดาอยู่โดยรอบกึ่งโยชน์ มาตกรา ต้นชะบาซ้อน ต้น 
โลดแดง ขึ้นเป็นหมู , อยู่ใกล้แม่นํ้า ไม้ปรู สมอพิเภก กำลังดอกบาน 
มีอยู่มาก ต้นสมอมีอยู่มาก กำลังดอกบาน อยู่ใกล้อาศรมของเรา เมื่อ 
ต้นไม้เหล่านี้มีดอก ต้นไม้ทั้งหลายก็งามมาก โดยรอบที่อาศรมของเรา 
ย่อมหอมตระหลบไปด้วยกลิ่นดอกไม้นั้น มีต้นสมอไทย มะขามป้อม 
มะม่วง ไม้หว้า สมอพิเภก ต้นกะเบา ต้นรกฟ้า ต้นมะตูม ต้นมะปราง 
ต้นมะพลับ ต้นมะหาด ต้นมะทราง ต้นมะลูก ต้นขนุนสำมะลอ ต้น 
ขนุน ต้นกล้วย ต้นขันทรีผลา ต้นมะกอก ต้นวัลลิการ ผลานิ มี 
มากมาย ผลกำลังสุกงอมหล่นอยู่ใกล้อาศรมของเรา อาฬกา อิสิมุคคา 
จ ตโต โสรผลา พหูอวฏา ปกกภริตา มิลกฺขุทุมฺพรานิ จ เถาดีปลี 
กะวาน ต้นไทร ต้นมะขวิด ต้นมะเดื่อ มีมากมาย มีผลสุก ปาริโย 
ต้นไม้เหล่านี้และชนิดอื่นมีมากมาย กำลังมีผลใกล้อาศรมของเรา แม้ต้น 
ไม้ดอกก็มีมาก กำลังบานใกล้อาศรมของเรา เช่นมะลิวัน ต้นกระทุ่ม 
ต้นนมแมว และคนทา อาลกา และต้นปาล์ม มีอยู่ใกล้อาศรมของเรา 
ในที่ไม , ไกลอาศรมของเรานั้น มีสระใหญ่ที่เกิดเองสระหนึ่ง มีนาใสแจ๋ว 
จืด เย็นสนิท มีท่านี้าราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจ ในสระนั้น มีกอปทุม กอ 
อุบล และกอบุณฑริก มากมาย ดาษดาด้วยบัวขาวและบัวเผื่อน ลมพัด 
พากลิ่นหอมต่างๆ มา กอปทุมกอหนึ่งกำลังตูม กออื่นๆ มีดอกบาน 
ดอกปทุมบานแล้ว ร่วงหล่นลง คงมีแต่ฟิกบัวเป็นอันมาก นี้าหวานที่ 
ไหลออกจากรากเหง้าบัว รสหวานปานดังนี้าผึ้ง นมสด และเนยใส ดอก 
โกมุทมีกลิ่นหอมต่างๆ ด้วยกลิ่นหอมนั้น มีดอกบานมากมาย เราเห็น 
อยู่โดยรอบเสมอ ที่ใกล้ขอบสระ มีไม้เกตเป็นอันมาก มีดอกบาน ต้น 
ชะบาดอกบานสะพรั่ง อัญชันขาวดอกมีกลิ่นหอม จระเข้ ปลาฉลาม 
คหกา ย่อมเกิดอยู่ในสระนั้น ในสระนั้น มีอุคฺคาหกา งูเหลือมมาก ปลา 
สลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเค้า ปลาตะเพียน เต่า มากมาย 
อโถ สปฏเกหิ จ นกพิราบ นกคับแค นกควัก นกกานั้า นกต้อย 
ตีวิด นกสาลิกา นกค้อนหอย นกโพระดก กระรอก นกเขา เหยี่ยว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 412 

อุทธรา มีอยู่มาก หมาจิ้งจอก ลูกนกแขกเต้า ไก่ป่า ฟาน มีอยู่มาก 
กาเสนิยา จ ติลกา ย่อมอาศัยสระนั้นเลี้ยงชีวิต ราชสีห์ เสือโคร่ง 
เสือเหลือง หมี หมาไน เสือดาว ลิง กินนร ปรากฏอยู่ใกล้อาศรม 
ของเรา เราสูดกลิ่นหอมเหล่านั้น บริโภคผลไม้ และดื่มนั้าหอม อยู่ใน 
อาศรมของเรา เนื้อทราย หมู เนื้อฟาน ขุทฺทรูปกา อัคคิกา (นกเขา 
ไฟ) นกโชติกร หงส์ นกกะเรียน นกยูง และประกอบด้วยนกดุเหว่า 
อยู่ใกล้อาศรมของเราหน่อไม้ ไม้กำคูน ต้นโปตฺถสึสกามีอยู่มาก 
พวกปีศาจ อสูร กุมภัณฑ์ ผีเสื้อนั้า มีมาก พวกนกครุฑ งู ย่อมอยู่ 
ใกล้อาศรมของเรา ฤาษีทั้งหลายมีอานุภาพมาก มีจิตสงบระงับมั่นคง 
ทั้งหมดล้วนทรงคนโทนื้า นุ่งหนังสัตว์ มั่งเล็บ สวมชฎา และมีหาบ 
เต็ม อยู่ในอาศรมของเรา ทอดตาลูประมาณชั่วแอก มีปัญญา มีความ 
ประพฤติสงบ ยินดีด้วยลาภและความเสื่อมลาภ อยู่ในอาศรมของเรา 
ฤาษีเหล่านั้นสลัดผ้าเปลือกไม้กรอง เคาะหนังสัตว์แข็งแรงด้วยกำลัง 
ของตน ย่อมเหาะไปได้ในอากาศในกาลนั้น นำเอานื้าใหม่และไม้สำหรับ 
ทำฟืนใส่ไฟมา และบวชเอาเอง นี้เป็นผลแห่งปาฏิหาริย์ของตนๆ ฤาษี 
เหล่านั้นลือหม้อโลหะ อยู่ในท่ามกลางป่า เปรียบเหมือนช้างกุญชร 
มหานาค และไกรสรราชสีห์ผู้ไม , ครั่นคร้าม ฤาษีพวกหนึ่งไปสู่อุตตรกุรุทวีป 
ต่างก็เห็นกำลังของตนๆ (ของกันและกัน) ฤาษีเหล่านั้น ต่างนำเอา 
อาหารจากทวีปนั้นๆ มาบริโภคร่วมกัน เมื่อฤาษีนั้งหมดผู้มีเดชรุ่งเรือง 
ผู้คงที่ หลีกไป ด้วยเสียงหนังสัตว์ ป่าย่อมมีเสียงดังลั่นในกาลนั้น ข้าแต่ 
พระมหาวีระ พวกศิษย์ของข้าพระองค์ เหล่านั้นมีเดชรุ่งเรืองเช่นนี้ 
ข้าพระองค์แวดล้อมด้วยฤาษีเหล่านั้น อยู่ในอาศรมของข้าพระองค์ ฤาษี 
เหล่านี้ยินดีด้วยกรรมของตน ข้าพระองค์แนะนำแล้วมาประชุมกัน 
เพลิดเพลินในกรรมของตน ยังข้าพระองค์ให้ยินดี และเป็นผู้มีศีล มี 
ปัญญา ฉลาดในอัปปกัญญา พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก 
ผู้ควรรับเครื่องบูชา เป็นผู้นำวิเศษ ทรงทราบเวลาแล้ว เสด็จเข้ามาใกล้ 
ครั้นพระสัมมาสัมพทธเจ้าผ้มีความเพียร มีปัฌฌา เป็นมนี เสด็จมาใกล้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 413 

จึงทรงรับบาตร แล้วเสด็จเข้ามาเพื่อภิกษา ข้าพระองค์ได้เห็นพระมหาวีระ 
พระนามว่าปทุมุตระเสด็จเข้ามา จึงปูลาดเครื่องลาดหญ้าแล้วเกลี่ยด้วยดอก 
รัง ทูลเชิญพระส้มพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วทั้งดีใจและสลดใจ ได้!บขึ้น 
ไปบนภูเขา นำเอากฤษณามา ได้เก็บเอาขนุนอันมีกลิ่นหอม ผลโต 
ประมาณเท่าหม้อ ยกขึ้นบ่าแบกมา เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้นำชั้นพิเศษ 
ได้ถวายผลขนุนแก่พระพุทธเจ้าแล้ว ไล้ทากฤษณา ข้าพระองค์มีจิต 
เลื่อมใสโสมนัส ได้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ พระพุทธเจ้า 
พระนามว่าปทูมุตระ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้ควรรับเครื่องบูชา ประทับนั่งใน 
ท่ามกลางพวกฤาษี ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดได้ถวายผลขนุน กฤษณา 
และอาสนะแก่เรา เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงพิงเรากล่าว 
โภชนาหารดังจะรู้จิตคนผู้นี้ จักเกิดขึ้นทั้งในบ้าน ในป่า ที่เงื้อมเขาหรือใน 
ถํ้า คนผู้นี้บังเกิดในเทวโลกหรือในมนุษยโลก จักอิ่มเอิบบริบูรณ์ด้วย 
โภชนาหารและผ้าผ่อน คนผู้นี้เ 1 ข้าถึงกำเนิดใด คือ เป็นเทวดาหรือมนุษย์ 
จักเป็นผู้มีโภคสมบัติร้อยล้านแสนโกฏิท่องเที่ยวไป จักรื่นรมย์อยู่ใน 
เทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัลป จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ ครั้ง 
จักเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๗๑ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอัน 
ไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ในแสนกัลป สกุลโอกกากะจักสมภพ พระ 
ศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จัก 
เสด็จอุบัติในโลก ผู้นี้จักเป็นทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น 
เป็นโอรสอันธรรมนิรมิต จักได้เป็นสาวกของพระศาสดาโดยมีนามชื่อว่า 
อุปสีวะ จักกำหนดรู้อาสวะทั้งปวง เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เราได้เห็น 
พระพุทธเจ้า ผู้เป็นนายกนี้ เป็นลาภที่เราได้ดีแล้ว วิชชา ๓ เราบรรลุ 
แล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ในม้านก็ตาม ในป่า 
ก็ตาม ที่เงื้อมเขาก็ตาม ในถํ้าก็ตาม โภชนาหารดังจะรู้ความดำริของเรา 
ย่อมมีแก , เราทุกเมื่อ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว 
ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มา 
ในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ 
แล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 414 

ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุปสีวเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุปสีวเถราปทาน. 

นันทกเถราปทานที่ ๖ (๔๐๖) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมณฑป 

[๔๐๘] ในกาลก่อน เราได้เป็นพรานเนื้อ (เที่ยว) อยู่ในป่าใหญ่ เที่ยวแสวงหา 
เนื้อฟานอยู่ ได้พบพระสยัมภู ในกาลนั้น พระสยัมภูสัมพุทธเจ้า ผู้ไม , 

แพ้อะไรๆ พระนามว่าอนุรุทธะ ผู้เป็นนักปราชญ์ทรงพระประสงค์วิเวก 
จึงเสด็จเข้าป่า เราถือเอาท่อนไม้ ๔ ท่อนมาปักลงในที่ ๔ มุม ท่าเป็น 
มณฑปเรียบร้อยแล้ว มุงด้วยดอกปทุม ครั้นมุงมณฑปแล้ว ได้ถวายบังคม 
พระสยัมภู ทิ้งธนูไว้ ณ ที่นั้นเอง แล้วออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อเรา 
บวชแล้วไม่นานโรคก็เกิดขึ้นแก , เรา เราระลึกถึงบุรพกรรมได้ ได้ท่ากาละ 
ณ ที่นั้น เราประกอบด้วยบุรพกรรม จึงได้ไปสู่เทวโลกชั้นดุสิต ในชั้น 
ดุสิตนั้นวิมานทองย่อมเกิดขึ้นแก , เราตามปรารถนา เราอธิษฐานยาน อัน 
เป็นทิพย์อันเทียมด้วยม้าพันม้า ขึ้นบนยานนั้นแล้ว ย่อมไปตามความ 
ปรารถนา เมื่อเราอันบุญกรรม นำมาจากมนุษยโลกนั้นมาเป็นเทวดา 
มณฑปย่อมทรงไว้แก , เราในที่ร้อยโยชน์โดยรอบ เรานั้นนอนอยู่บนที่นอน 
ที่ไม่มีเครื่องนุ่ง ลาดด้วยดอกไม้ ดอกปทุมทั้งหลายย่อมตกลงมาจากอากาศ 
เป็นนึตยกาล เมื่อพยับแดดเต้นไหวอยู่ เมื่อแดดแผดเผาอยู่ แดดย่อม 
ไม่แผดเผาเรา นี้เป็นผลแห่งการท่ามณฑปถวาย เราล่วงพ้นทุคติแล้ว ปิด 
อบายทั้งหลาย (เมื่อเราอยู่) ที่มณฑปหรือที่โคนไม้ ความร้อนย่อมไม , มี 
แก่เรา เราอธิษฐานสัญญาว่าเป็นแผ่นดินแล้ว ข้ามทะเลไปก็ได้ เรานั้น 
ได้ท่ากุศลกรรมแล้วหนอ นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราท่าทางในอากาศแล้ว 
เหาะไปในอากาศก็ได้โอ เราได้ท่ากุศลกรรมแล้วนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 415 

เราย่อมระลึกชาติก่อนๆ ได้ ชำระทิพยจักษุแล้ว อาสวะทั้งหลายของเรา 
สิ้นแล้ว นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ชาติก่อนๆ เราละได้แล้ว เราเป็นโอรส 
ของพระพุทธเจ้า และทายาทในสัทธรรม นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเป็น 
ผู้ยังพระสุคตเจ้า พระนามว่าโคดมศากยบุตรให้โปรดปรานแล้ว เป็นผู้ทรง 
ธรรม เป็นทายาทในธรรม นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราบำรุงพระสัมพุทธ 
เจ้าพระนามว่าโคดมศากยบุตรแล้ว ได้ทูลถามพระองค์ผู้นำของโลกถึงทางที่ 
จะไปสู่นิพพาน พระพุทธเจ้าอันเราทูลถามแล้ว ได้ตรัสบอกบทอันลึกซึ้ง 
ละเอียด เราพีงธรรมของพระองค์แล้ว ได้บรรลุความสิ้นอาสวะ โอ เรา 
ทำกรรมดีแล้ว เราพ้นจากชาติทุกข์แล้ว มีอาสวะทั้งปวงสิ้นรอบแล้ว 
บัดนี้ภพใหม่มิได้มี เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว 
ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มา 
ในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้ เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ 
แล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนันทกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนีแล. 

จบ บันทกเถราปทาน. 

เหมกเถราปทานที่ ๗ (๔๐๗) 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายตั่งแก้ว 

[๔๐๙] ในกาลนั้น เราเป็นดาบสชื่ออโนมะ ทำอาศรมอย่างสวยงาม ไว้ใกล้ยอด 
เขึ้อมเขา อยู่ในบรรณศาลา กรรมคือตบะของเรานั้นสำเร็จแล้ว เราถึง 
ความสำเร็จในกำลังของตน กล้าหาญในสามัญของตน มีความเพียร มี 
ปัญญา เป็นมุนี แกล้วกล้าในลัทธิสมัยของตน ฉลาดในการโต้ตอบ 
ไปได้ทั้งบนพื้นดินและในอากาศ ฉลาดในลางร้ายดี ปราศจากความ 
เศร้าโศก ไม , แข่งดี มีอาหารน้อย ไม , โลภจัด ยินดีด้วยลาภ และความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 416 

เสื่อมลาภมีปกติเพ่ง ยินดีในฌาน เป็นมุนี ในกาลนั้น พระส้มพุทธเจ้า 
พระนามว่าปิยทัสสี ผู้เลิศ มีพระกรุณา เป็นมุนี พระองค์ทรงประสงค์ 
จะขนสัตว์ให้ข้าม จึงทรงแผ่พระกรุณาไป พระมหามุนีพระนามว่าปิยทัสสี 
ทรงพิจารณาเห็นคนผู้ควรตรัสรู้แล้ว ก็เสด็จไปประทานโอวาทในพันแห่ง 
จักรวาฬ พระองค์ทรงประสงค์จะช่วยเหลือเรา จึงเสด็จเข้ามาสู่อาศรมเรา 
พระชินเจ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่เคยได้พิงมาแต่ใครๆ แม้แต่การฟิน 
เห็นก็ไม่เคยเกิดแก่เรา แต่ลักษณะทั้งหลายเรารู้ดี เราไปได้ทั้งบนพื้นดิน 
และในอากาศ ฉลาดในบทนักษัตร เรานั้นได้พิงข่าวพระพุทธเจ้าแล้ว ยัง 
จิตให้เลื่อมใสในพระพุทธองค์ จะยืนหรือนั่งอยู่ก็ตาม ย่อมระลึกถึงเป็น 
นิตยกาล เมื่อเราระลึกอยู่อย่างนี้แม้'พระผู้มีพระภาคก็ทรงระลึกถึง เมื่อ 
เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ปีติย่อมมีแก่เราทุกขณะ พระมหามุนีทรงรอเวลา 
อีกหน่อยแล้ว จึงเสด็จเข้ามาหาเรา แม้เมื่อพระองค์เสด็จถึง เราก็ไม , รู้ว่า 
ผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้ามหามุนี พระมหามุนีพระนามว่าปิยท้สสีผู้สงเคราะห์ 
ประกอบด้วยพระกรุณาทรงยังตน (เรา) ให้ทราบว่า เราเป็นพระพุทธเจ้า 
ในมนุษยโลกพร้อมทั้งเทวโลก ครั้นเรารู้จักพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
ปิยหัสสี ผู้มหามุนีแล้ว ยังจิตของตนให้เลื่อมใส ได้กราบทูลดังนี้ว่า ขอ 
ภิกษุทั้งปวงจงนั่งบนตั่ง บนบัลลังก์ และบนอาสันทิ ส่วนพระองค์ผู้มี 
พระกรุณาในสัตว์ทั้งปวง เชิญประพับบนอาสนะทอง ในขณะนั้น เรา 
นิรมิตตั่งอันสำเร็จด้วยแก้วล้วนๆ แล้ว นิรมิตอาสนะด้วยฤทธิถวายแด่ 
พระมุนีพระนามว่าปิยทัสสี เมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนตั่งแก้วที่เรา 
นิรมิตด้วยฤทธิแล้ว เราได้ถวายผลหว้าโต ประมาณเท่าหม้อข้าวทันที 
พระมหามุนีทรงยังความยินดี ให้เกิดแก , เราแล้ว เสวยผลหว้าในกาลนั้น 
เรายังจิตให้เลื่อมใสแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา ก็พระผู้มีพระภาคพระนาม 
ว่าปิยทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านระ ประทับนั่งอยู่บนอาสนะ 
แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใด ได้ถวายตั่งแล้วและผลหว้าแก , เรา 
เราชักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงพิงเรากล่าว ผู้นี้ 1 จักรื่นรมย์อยู่ , ใน 
เทวโลกตลอด ๗๗ กัลป จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง จักได้เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 417 

เทวดาเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๒ ครั้ง จักเป็นพระเจ้าประเทศราชอัน 
ไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ชักได้บัลลังก์ทองคำ และบัลลังก์อันงาม บัลลังก์ 
แก้วทับทิม และบัลลังก์รัตนะ เป็นอันมาก ที่ทำอย่างสวยงาม บัลลังก์ 
มากมายอันเป็นที่ชอบใจชักแวดล้อมผู้นี้ ผู้พรั่งพร้อมด้วยบุญกรรม แม้ 
เดินอยู่ ทุกเมื่อ ปราสาทอันเป็นเรือนยอดและที่นอนอันควรค่ามาก ดัง 
จะรู้จิตของผู้นี้ ชักบังเกิดขึ้นทุกเมื่อ ช้างพลาย ๖ หมื่น ประดับด้วย 
เครื่องอลังการทั้งปวง มีสายประคนพานหน้าและพานหลัง แล้วด้วยทอง 
ประกอบด้วยเครื่องประดับศีรษะและข่ายล้วนเป็นทอง อันควาญช้างผู้ถือ 
หอกซัดและขอขึ้นอยู่บนคอ ช้างเหล่านั้นชักบำเรอผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายตั่งแก้ว ม้าสินธพอาชาไนยโดยกำเนิด ๖ หมื่นม้า เป็นพาหนะวิ่งเร็ว 
อันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง อันหมอม้ามีมือถือธนูสวมเกราะหนัง 
ขึ้นขี่อยู่ ม้าเหล่านั้นชักบำเรอผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการถวายตั่งแก้ว รถ ๖ 
หมื่น อันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง หุ้มด้วยหนังเสือเหลืองบ้าง 
หุ้มด้วยหนังเสือโคร่งบ้าง สอดใส่เครื่องรบ ปักธงหน้ารถ อันนายสารถี 
มีมือถือธนูสวมเกราะขึ้นประจำรถอยู่ ชักแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิตย์ นี้เป็น 
ผลแห่งการถวายตั่งแก้ว แม่โคนมและโคผู้ตัวงาม ๖ หมื่นตัว ชักยังลูกโค 
ให้เกิด นี้เป็นผลแห่งการถวายตั่งแก้ว หญิง ๑๖๐๐๐ คน อันประดับ 
ด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง มีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตร ประดับประดาด้วยมณี 
และกุณฑล มีหน้าเบิกบาน ยิ้มแย้ม ตะโพกผึ่งผาย เอวเล็กเอวบาง 
ชักแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการถวายตั่งแก้ว ในกัลปที่ 
๑๘๐๐๐ ชักมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้มีชักษุ คำชัดความมืดมน 
อันธการในโลก ผู้นี้อาศัยการได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ชักตัดความ 
กังวลออกบวช ชักยังพระศาสดาให้โปรดปรานแล้ว ยินดียิ่งอยู่ในศาสนา 
ได้ปงธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นแล้ว ชักเผากิเลสทั้งหลาย ชัก 
กำหนดรัอาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นด้ไม่มีอาสวะนิพพาน ความเพียรของเรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 418 

เป็นเครื่องนำไปซึ่งธุระ นำมาซึ่งความเกษมจากโยคะ เราปรารถนาประโยชน์ 
อันสูงสุด อยู่ในพระศาสนา ภพนี้เป็นภพที่สุดของเรา ภพสุดท้ายย่อม 
เป็นไป เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่อง 
ผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มาในสำนัก 
พระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดย 
ลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา 
๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเหมกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เหมกเถราปทาน. 

จบ ภาณวารที่ ๑๘. 

โตเทยยเถราปทานที่ ๘ (๔๐๘) 

ว่าด้วยผลแห่งการสร้างบรรณศาลา 

[๔๑๐] ในกาลนั้น (เราเป็น) พระราชาพระนามว่าวิชิตชัย เป็นผู้กล้า ทรงถึง 
พร้อมด้วยความกล้าหาญ ประทับอยู่ในท่ามกลางพระนครเกตุมดีอันอุดม 
ในกาลนั้น เมื่อพระราชาพระองค์นั้นประมาท พิษร้ายของแว่นแคว้นก็ดัง 
ขึ้น อุตุตรา ตุณฺฑิกา เจว กำจัดแว่นแคว้นเมื่อปัจจันตชนบทกำเริบ 
พระราชาจึงสั่งให้พลรบและทหารสื่อสารประชุมกัน รับสั่งให้ใช้อาวุธบังคับ 
ข้าศึก ในกาลนั้น พลช้าง พลท้า ทหารเสื้อเกราะผู้กล้าหาญ พลธนูและ 
พลรถมาประชุมกันทั้งหมด พวกพ่อครัว พนักงานเครื่องต้น พนักงานสรง 
สนาน ช่างดอกไท้ผู้กล้าหาญ เคยชนะสงคราม มาประชุมกันทั้งหมด 
พวกชายฉกรรจ์ผู้ถือแสงขรรค์ ถือธนู สวมเกราะหนัง เป็นคนแข็ง 
กล้าเคยชนะสงคราม มาประชุมกันทั้งหมด ช้างมาตังคะตกมัน ๓ ครั้ง 
มีอายุ๖๐ปีมีสายประคนพานหน้าพานหลังและเครื่องประดับล้วนทอง 
มาประชมกันทั้งหมด นักรบอาชีพ อดทนต่อหนาว ร้อน อจจาระ ปัสสาวะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 419 

มีกรรมอันทำเสร็จแล้ว มาประชุมอันทั้งหมด ทหารเหล่านั้นยินดีด้วยเสียง 
สังข์ เสียงกลองและด้วยเสียงแตกตื่น มาประชุมกันทั้งหมด ทหารเหล่า 
นั้นดีกั้นด้วยหลาว หอก แหลน ธนู และหอกอย่าง ๓ เล่ม กลับมา 
ประชุมกันทั้งหมด ในกาลนั้น เราสวมเกราะแล้ว สั่งให้จับพลรบ ๖ หมื่น 
พร้อมทั้งพระราชาผู้ชนะ ที่ยังไม่เคยชนะ เสียบหลาว พลรบเหล่านั้น 
พากันส่งเสียงร้องว่า พุทโธ พระราชาอาธรรม์ เมื่อลูกไฟไหม้อยู่ในนรก 
เมื่อไรจักมีที่สุด ในกาลนั้น เรานอนอยู่บนที่นอน ย่อมเห็นไฟนรก เรา 
นอนไม , หลับตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง พวกนายนิริยบาลขู่เราด้วยหลาว (เรา 
คิดว่า) ความมัวเมารัชสมบัติ สัตว์พาหนะ และพลรบจะเป็นประโยชน์ 
อะไร สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทรงไว้ได้ ย่อมยังเราให้สะดุ้งทุกเมื่อ บุตร 
ภรรยา และรัชสมบัติทั้งสิ้น จะเป็นประโยชน์อะไรแก่เรา ถ้าเช่นนั้น 
เราพึงบวช พึงชำระทางแห่งคติ เราไม่มีความห่วงใย ปล่อยช้างมาตังคะ 
๖ หมื่นเชือก อันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง มีรัดประคนพานหน้า 
พานหลัง เครื่องประดับศีรษะและข่ายล้วนทอง อันควาญช้างผู้ถือหอกซัด 
และขอประจำคอ ไว้ในที่สนามรบ เร่าร้อน ด้วยกรรมของตน จึงออก 
บวชเป็นบรรพชิต เราทิ้งม้าสินธพอาชาไนยโดยกำเนิด ๖ หมื่นม้า อัน 
ประกอบด้วยเครื่องอลังการทิ้งปวง เป็นพาหนะวิ่งเร็ว อันนายม้ามือถือธนู 
สวมเกราะหนัง ขึ้นประจำหลังเสียทั้งหมดแล้ว ออกบวชเป็นบรรพชิต 
เราสละรถ ๖ หมื่นลัน อันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ทุ้มด้วย 
หนังเสือเหลืองบ้าง ด้วยหนังเสือโคร่งบ้าง สอดเครื่องรบมีธงปักไว้หน้า 
รถ ทั้งหมดนี้แล้ว บวชเป็นบรรพชิต เราทิ้งแม่โคนม ๖ หมื่นตัว อันรอง 
นั้านมด้วยข้นสำริด ทั้งหมดเสียแล้ว บวชเป็นบรรพชิต เราปล่อยหญิง 
๖ หมื่นคน ผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง มีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตร 
สวมใส่แก้วมณีและกุณฑล มีหน้าเบิกบาน ยิ้มแย้ม ตะโพกผึ่งผาย เอว 
เล็กเอวบาง ทุกคนครํ่าครวญอยู่ไว้แล้ว บวชเป็นบรรพชิต เราทิ้งบ้าน 
๖ หมื่นหลัง อันบริบูรณ์ด้วยประการทิ้งปวง ซึ่งเป็นรัชสมบัตินั้นเสียแล้ว 
บวชเป็นบรรพชิต เราออกจากพระนครแล้วเช้าไปส่ภเขาห่มวันต์ ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 420 

สร้างอาศรมไว้ ณ ที่ใกล้แม่นาภาคีรสี ทำบรรณศาลาเสร็จแล้ว ทำเรือน 
สำหรับบูชาไฟ เราปรารถนาความเพียรมีใจแน่วแน่ อยู่ในอาศรม เมื่อ 
เราเพ่งฌานอยู่ในมณฑปก็ดี ที่โคนไม้ก็ดี ในเรือนว่างก็ดี ความสะดุ้ง 
ย่อมไม่มีแก , เรา เราไม่เห็นภัยที่น่าหวาดกลัวเลย ในกาลนั้น พระสัม 
พุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธผู้เลิศ ประกอบด้วยพระกรุณาเป็นมุนี ทรงยัง 
แสงสว่างแห่งญาณให้โชติช่วง เสด็จอุบัติในโลก โดยรอบอาศรมของ 
เรา มียักษ์ (เทวดา) ผู้มีฤทธิ”อยู่ เมื่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ อุบัติขึ้นแล้ว 
ยักษ์บอกกะเราในกาลนั้นว่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธผู้มีจักษุ เสด็จ 
อุบัติแล้วในโลก ทรงยังหมู , สัตว์ทั้งปวงให้ข้าม แม้ท่านพระองค์ก็ชักทรง 
ให้ข้ามได้ขณะนั้น เราฟ้งคำของยักษ์แล้วมีความสลดใจ คิดอยู่ว่า พุทโธ 
พุทโธ เก็บอาศรมไว้ ทิ้งฟินสำหรับบูชาไฟ และเก็บสันลัด ไหว้อาศรม 
แล้ว ออกจากป่าใหญ่เราถือเอาไม้จันทน์จากที่นั้น จากม้านนี้ไปม้านโน้น 
จากเมืองนี้ไปเมืองโน้น แสวงหาพระพุทธเจ้าอยู่ ได้เข้าไปเฝ็าพระองค์ 
สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุเมธผู้นำของโลกทรงประกาศสัจจะ ๔ 
ยังหมู , ชนเป็นอันมากให้ตรัสรู้อยู่ เราประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้า 
กระทำวันทนาการ ถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ 
ว่า เมื่อต้นมะลิซ้อนดอกบาน กลิ่นหอมฟุงไปในที่ใกล้ ข้าแต่พระวีรเจ้า 
พระองค์มีกลิ่นคือคุณหอมขจรไปทั่วทิศ เมื่อต้นชัมปา ต้นกะถินพิมาน 
ต้นอุโลก ต้นการเกต และต้นรัง กำลังดอกบาน กลิ่นหอมฟุงไปตามลม 
ข้าพระองค์สูดกลิ่นของพระองค์จากภูเขาห่มวันต์มาจนถึงที่นี่ ข้าแต่พระ 
มหาวีรเจ้า ผู้เชษฐบุรุษของโลก มียศมาก ข้าพระองค์ขอบูชาพระองค์ เรา 
ไล้ทาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธผู้นำของโลก ด้วยแก่นจันทน์อัน 
ประเสริฐ ยังจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว ได้ยืนนิ่งอยู่ ณ ที่นั่น พระผู้มี 
พระภาคพระนามว่าสุเมธเชษฐบุรุษของโลก ผู้ประเสริฐกว่านระ ประทับ 
นั่ง ณ ท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดสรรเสริญ 
คฌของเรา และได้บชาเราด้วยแก่นจันทน์ เราจักพยากรณ์ผ้นั้น ท่าน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 421 

ทั้งหลายจงพีงเรากล่าว ผู้นี้จักเป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่ควรเชื่อถือได้ เป็นพรหม 
เป็นผู้ซื่อตรง มีตบะ จักมีรัศมีอันสว่างไสวตลอด ๒๕ กัลป ชักรื่นรมย์ 
อยู่ในเทวโลกตลอด ๒๖๐๐๐ กัลป จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ 
ครั้ง จักได้เป็นจอมเทวดาเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๓ ครั้ง จักได้เป็น 
พระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ คนผู้นี้จุติจากเทวโลกนั้น 
แล้ว จักถึงความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วยบุญกรรม จักเป็นบุตรพราหมณ์ 
จักได้เป็นศิษย์ของพราหมณ์ชื่อว่าพาวรี ผู้เล่าเรียนทรงจำมนต์ถึงที่สุด 
แห่งไตรเพท ถึงพร้อมด้วยลักษณะ ๓ ประการ จักเป็นผู้รู , จบมนต์ เราได้ 
เข้าไปเฝ็าพระสัมพุทธเจ้า พระนามว่าโคดมศากยบุตร ได้ทูลถามปัญหาอัน 
ละเอียด ยังใจให้โสมนัส กำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะ 
อยู่ เราดับไฟ ๓ กองได้สิ้นแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว กำหนดรู้ 
อาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอน 
ภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มี 
อาสวะอยู่ การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้ เป็นการมาดีแล้ว 
หนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จ 
แล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรา 
ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโตเทยยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โตเทยยเถราปทาน. 

ชตุกัณณิกเถราปทานที่ ๙ (๔๐๙) 

ว่าด้วยผลแห่งการบำรุงพระพุทธองค์ 

[๔๑๑] ในกาลนั้น เราเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในนครหงสวดี เพียบพร้อมแวดล้อมอยู่ 
ด้วยกามคุณทั้งหลาย ในกาลนั้น เราขึ้นอยู่ในปราสาท ๓ หลัง ใช้สอย 
โภคสมบัติมากมาย แวดล้อมด้วยการฟ้อนรำขับร้องอยู่ในปราสาทนั้น นัก 
ดนตรีอันประกอบด้วยเครื่องประโคมอย่างดีมาประโคมเรา หญิงทั้งปวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 422 

บำเรอเรา นำเอาใจของเราไป นักเจลาวกา นักวามนึกา กุฌช'วาสีหิมชฺฌิตา 
นักห้อยโหน นักจำอวด ย่อมแวดล้อมเราอยู่ทุกเมื่อ คนเฝ็ายาม คนตีกลอง 
นักเต้นรำ นักฟ้อนรำ ลคร และพวกดีดสีตีเป่าเป็นอันมาก แวดล้อม 
เราอยู่ทุกเมื่อ ช่างกัลบก คนรับใช้เมื่ออาบนั้า พ่อครัว ช่างดอกไม้ 
สุปาสกา ช่างกัลบก และนักมวย ทั้งหมดแวดล้อมเราอยู่ทุกเมื่อ เมื่อคน 
เหล่านั้นแสดงกีฬาอยู่ เมื่อเราชื่นชมการบำเรอที่คนเหล่านั้นทำ เราย่อม 
ไม , รู้คืนและวัน เปรียบเหมือนพระอินทร์ในดาวดึงส์ คนเดินทาง คน 
กำพร้า คนขอทาน นักสืบ (นักเที่ยว) เป็นอันมาก ย่อมเข้ามาขอเรา 
จนถึงเรือนเป็นนิตย์ สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นบุญเขตอย่างยิ่ง 
เมื่อจะยังบุญของเราให้เจริญ ย่อมมาจนถึงเรือนเรา พวกนิครนถ์นุ่งผ้าลฏุกา 
เอาดอกไม้กรองนุ่ง ถือไม้ ๓ อัน ขมวดผมรวมกัน ทั้งปวง ย่อมมาหา 
เราจนถึงเรือน พวกอาชีวกถอนผม ถือว่าตนประเสริฐ เกลือกกลั้วด้วย 
ละอองธุลีเหล่านี้ ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน ปริวตฺตกา สิทฺธปตฺตา 
โกธปุคฺคนึกา พหู ตปสี วนจารี จ ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน คนตาบอด 
คนทมิฬ สากุฬา มลยาฬกา สวรา โยนกา เจว ย่อมมาหาเราจนถึง 
เรือน คนฺธกา มุณฺฑกา สพฺเพ กุฏฺขิลา สานุวินฺทกา อาราว จีนรฏุจา จ 
ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน อลสนุทกา ปลฺลวกา ปพฺพตานคฺคมารุหา 
พาหิกา เจตปุตฺตา จ ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน ชาวมธุรรัฐ ชาวโกศล 
รัฐ ชาวกาสี ชาวหัตลิบุรี ชาวอิสินทรัฐ ชาวมักกลรัฐ ย่อมมาหาเรา 
จนถึงเรือน เจลาวกา อารมฺพา จ โอภาสา เมฆลา พหู ขุทุทกา 
สุทุทกา เจว ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน โรหกา สินุธวา เจว จิตฺตกา 
เอกกณฺณิกา สุรฏฺชา อปรนุตาจ ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน สุปารกา 
กุมาราจ มลยา โสณ.ณภูมิกา วิชุชิ'หารา จ เต สพฺเพ ย่อมมาหาเรา 
จนถึงเรือน ช่างสาน ช่างหูก ช่างหนัง ช่างถาก คนงาน และช่างหม้อ 
ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน ช่างแก้ว ช่างเหล็ก ช่างทอง ช่างเย็บผ้า และ 
ช่างดีบุก ทั้งหมดนั้น ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน ช่างศร ช่างกลึง คนรับใช้ 
ส่งของ ช่างปรงของหอม ช่างย้อม และช่างชน ย่อมมาหาเราจน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 423 

ถึงเรือนคนขายนั้ามันคนหาฟืนคนหาบนาคนรับใช้ คนหุงต้ม 
คนตักนา ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน คนเฝ็าประตู ทหาร ช่างกรองดอกไม้ 
คนทิ้งดอกไม้ ควาญช้าง คนเลี้ยงช้าง ย่อมมาหาเราจนถึงเรือน เราได้ 
ถวายแก , พระราชาพระนามว่าอานันทะทุกอย่าง เรายังความพร่องด้วยรัตนะ 
มีวรรณ ๗ ประการให้เต็ม คนทิ้งหมดมากด้วยกันมีวรรณะต่างกันเหล่าใด 
ที่เราตั้งไว้แล้ว เรารู้จิตของคนเหล่านั้นแล้วให้เขาอิ่ม (พอใจ) แม้ด้วย 
รัตนะ เมื่อดนตรีมีเสียงไพเราะบรรเลงอยู่ เมื่อกลองดังก้องอยู่ เมื่อสังข์ 
เขาเป่าอยู่ เรารื่นรมย์อยู่ในเรือนของตน สมัยนั้น พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าปทุมุตระ พระองค์ผู้มีจักษุ พร้อมด้วยภิกษุขีณาสพประมาณ 
แสนรูป เสด็จดำเนินไปตามถนนด้วยกัน ทรงยังทิศทิ้งปวงให้สว่าง 
โชติช่วง เหมือนต้นไม้ประจำทวีป เมื่อพระองค์ผู้นำของโลกกำลังเสด็จ 
ไป กลองทิ้งปวงยังดังก้องอยู่ รัศมีของพระองค์สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ 
อุทัย ฉะนั้น ขณะนั้น แสงสว่างจ้าส่องเช้าไปภายในเรือนของเรา ด้วย 
พระรัศมีที่ล่องเช้าไปทางช่องหน้าต่าง เราเห็นรัศมีของพระพุทธเจ้าแล้ว 
ได้กล่าวกะพวกบริษัทว่า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเสด็จมาถึงถนนนี้แน่ 
แล้ว เรารีบลงจากปราสาทแล้ว ได้ไปสู่ระหว่างถนน ถวายบังคมพระ 
ส้มพุทธเจ้า ได้กราบทูลดังนี้ว่า ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรง 
อนุเคราะห์ข้าพระองค์ พระมุนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระอรหันต์แสนรูป 
ทรงรับนิมนต์ ครั้นเรานิมนต์พระส้มพุทธเจ้าแล้ว ได้นำพระองค์มาสู่ 
เรือนของตน อังคาสพระมหามุนีให้ทรงอิ่มหนำ ด้วยข้าวและนี้าในเรือนนั้น 
เรารู้เวลาที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ผู้คงที่กำลังเสวย ได้บำรุงพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุด ด้วยการขับร้องและดนตรี พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ 
ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ควรรับเครื่องบูชา ประทับนั่งอยู่ภายในเรือน ได้ตรัส 
พระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดบำรุงเราด้วยดนตรี แลได้ถวายข้าวนั้าแก่เรา เรา 
จักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว คนผู้นี้ 1 จักเป็นผู้มีอาหาร 
มากมาย มีเงิน มีโภชนะ เสวยรัชสมบัติผู้เดียวในทวีปทั้ง ๔ ชัก 
สมาทานศีล ๕ ยินดีในกรรมบถ ๑๐ ครั้นสมาทานแล้วก็ประพฤติ ยัง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 424 

บริษัทให้ศึกษา นางสาวแสนคน อันประดับประดาสวยงาม จักบรรเลง 
ดนตรีบำเรอผู้นี้อยู่เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการบำรุง ผู้นี้ 1 จักรื่นรมย์อยู่ , ใน 
เทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัลป จักได้เป็นจอมเทวดา เสวยรัชสมบัติใน 
เทวโลก ๖๔ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๔ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้า 
ประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณนานับมิได้ ในแสนกัลปแต่กัลปนี้พระ 
ศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชัก 
เสด็จอุบัติในโลก ผู้นี้เ 1 จ้าถึงกำเนิดใด คือเป็นเทวดาหรือมนุษย์ จักเป็น 
ผู้เล่าเรียน รู้จบไตรเทพ จักเที่ยวแสวงหาประโยชน์อันสูงสุดอยู่ใน 
แผ่นดิน ในกาลนั้น และภายหลัง เขาบวชแล้ว อันกุศลมูลตักเตือนแล้ว 
จักยินดียิ่งในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม ผู้นี้ 1 จักยังพระ 
ส้มพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมศากยบุตรให้โปรดปราน เผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว ชักได้เป็นพระอรหันต์ วันนี้เราเป็นผู้ไม่ครั่นคร้ามอยู่ในศาสนาของ 
พระศากยบุตร เปรียบเหมือนพระยาเสือโคร่ง และพระยาไกรสรราชสีห์ใน 
ป่าใหญ่ ฉะนั้น เราไม , เห็นการบังเกิดของเราในเทวโลกก็ดี ในมนุษยโลก 
ก็ดี เป็นคนยากจนหรือเข็ญใจเลย นี้เป็นผลแห่งการบำรุง เราเป็นผู้ 
ขวนขวายในวิเวก สงบระงับ ไม่มีอุปธิ ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัด 
เชือกแล้ว เป็นผู้'ใม , มีอาสวะอยู่ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ 
ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ 
การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา 
๓ เราบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษ 
เหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้ชัด 
แจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชตุกัณฌิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชตุกัณฌิกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 425 

อุเทนเถราปทานที่ ๑๐ (๔๑๐) 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัวบาน 

[๔๑๒] ภูเขาชื่อปทุม ตั้งอยู่ในที่ไม , ไกลต่อภูเขาห่มวันต์ เราทำอาศรมสร้างบรรณ 
ศาลาอย่างดีไว้ใกล้ภูเขาปทุมนั้น ที่ใกล้ภูเขานั้น มีแม่นั้าท่านั้าราบเรียบ 
น่ารื่นรมย์ใจ นาใสแจ๋ว เย็นจืดสนิท นั้าไหลอยู่เป็นนิตย์ ในกาลนั้น 
ปลาสลาด ปลากะบอก ปลาสวาย ปลาเค้า และปลาตะเพียน อยู่ใน 
แม่นั้าย่อมทำแม่นั้าให้งาม ดาดาษไปด้วยต้นมะม่วง ต้นหว้า ต้นทุ่ม 
ต้นหมากเม่า ต้นราชพฤกษ์ ต้นแคฝอย ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม 
ต้นปรู ต้นมะกํ่าหลวง ต้นกะทุ่ม ต้นกาหลง ดอกกำลังบาน กลิ่นหอม 
ฟ้งไป ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม ต้นคำ ต้นสน ต้นกะทุ่ม หตฺถปาตา 
จ กำลังดอกบาน กลิ่นหอมตลบอบอวล ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม 
ต้นสมอ ต้นมะขามป้อม ต้นมะม่วง ต้นหว้า ต้นสมอพิเภก ต้น 
พุทรา ต้นรกฟ้า ต้นมะตูม มีผลมากอยู่ใกล้อาศรมของเรา ต้นอ้อย 
ต้นกล้วย กำลังผลิดอกออกผลใกล้อาศรมของเรานั้น ไม้กลิ่นหอมตลบ 
อบอวล ย่อมทำให้อาศรมของเรางาม ต้นอโสก จ วรี และต้นสะเดา 
กำลังดอกบานกลิ่นหอมตลบอบอวล ย่อมทำให้อาศรมของเรางาม ต้น 
มะนาว ต้นมะงั่ว ต้นดีหมี มีดอกบาน หอมตลบอบอวล ย่อมทำให้ 
อาศรมของเรางาม ไม้ยางทราย ต้นคณฑีเขมา และต้นจำปา มีดอก 
บาน กลิ่นหอมตลบอบอวล ย่อมทำให้อาศรมของเรางาม ในที่ไม , ไกล 
มีสระบัว มีนกจากพรากส่งเสียงร้องอย่ ดาดาษด้วยบัวขม บัวเผื่อน 
บัวหลวง และอุบล มีนำใสแจ๋ว เย็นจืดสนิท มีท่านำราบเรียบน่ารืนรมย์ 
ใจ นา , ใสสะอาด เสมอด้วยแก้วผลึก ย่อมทำให้อาศรมของเรางาม ใน 
สระนั้น บัวหลวง บัวขาว บัวอุบล บัวขม และบัวเผื่อน ดอกบาน 
สะพรั่ง ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม ปลาสลาด ปลากะบอก ปลาสวาย 
ปลาเค้า และปลาตะเพียนว่ายอยู่ในสระนั้น ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 426 

จระเข้ ปลาฉลาม เต่า คหาโอคหา และงูเหลือมเป็นอันมาก ย่อมทำอาศรม 
ของเราให้งาม นกพิราบ นกเป็ดนา นกจากพราก นกกานา นกต้อย 
ตีวิด และนกสาลิกา ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม มะม่วงหอมน่าดู ต้น 
ลำเจียก ดอกกำลังบาน มีกลิ่นหอมอบอวล ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม 
ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี หมาป่า หมาไน สัญจรอยู่ในป่า 
ใหญ่ ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม ฤาษีทั้งหลาย (เกล้าผมเป็นเชิง) 

สวมชฎา มีหาบเต็ม นุ่งห่มหนังสัตว์สัญจรอยู่ในป่าใหญ่ ย่อมทำ 
อาศรมของเราให้งาม บางพวกทรงหนังเสือ มีปัญญา มีความประพฤติ 
สงบ และบริโภคอาหารแต่น้อยทั้งหมดนั้น ย่อมทำอาศรมของเราให้งาม 
ในกาลนั้น ฤาษีทั้งหลายเอาหาบใส่บ่าเข้าสู่ป่า กินเหง้ามันและผลไม้ 
อยู่อาศรม ในกาลนั้น ฤาษีเหล่านั้นไม่ต้องนำฟินมา นั้าสำหรับล้างเม้าก็'ไม่ 
ต้องนำมา ด้วยอานุภาพแห่งฤาษีทั้งปวง พ่นและนั้าย่อมนำตัวมาเอง 
ฤาษี ๘๔,๐00 ตน ประชุมกันอยู่ในอาศรมนั้น ทั้งหมดนี้เป็นผู้เพ่งฌาน 
แสวงหาประโยชน์อันสูงสุด ฤาษีเหล่านั้นเป็นผู้มีตบะ ประพฤติพรหม 
จรรย์ ตักเตือนกันและกัน เป็นผู้แน่นแฟ้น เหาะไปในอากาศได้ทุกคน 
อยู่ในอาศรมประชุมกันทุก ๕ วัน ไม่ระสำระสาย มีความประพฤติสงบ 
ระงับ อภิวาทกันและกันแล้ว จึงบ่ายหน้ากลับไปตามทิศ (ที่ตนอยู่) 

ในกาลนั้น พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง พระองค์ 
เสด็จอุบัติขึ้นกำจัดความมืดโดยรอบอาศรมของเรา มียักษ์ (เทวดา) ผู้มี 
ฤทธ ยักษ์ตนนั้นได้บอกข่าวพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระแก่เราว่า 
พระพุทธเจ้าองค์นี้พระนามว่าปทุมุตระ เป็นมหามุนี เสด็จอุบัติแล้ว จง 
รีบไปเฝ็าพระสัมพุทธเจ้าเถิด ท่านผู้เนียรทุกข์ เราได้พิงกำของยักษ์แล้ว 
มีใจเลื่อมใสยิ่งนัก เก็บอาศรมแล้ว ออกจากป่าในขณะนั้น เมื่อไฟกำลัง 
ไหม้ผ้าอยู่ เราออกจากอาศรม พักอยู่กลางทางคืนหนึ่งแล้ว เข้าไปเฝ็า 
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก สมควร 
รับเครื่องบูชา กำลังทรงประกาศสัจจะ ๔ แสดงอมฤตบทอยู่ เราลือดอก 
ปทุมอันบานเต็มที่ เข้าไปเฝ็าพระองค์แล้ว มีจิตเลื่อมใสโสมนัส ถวาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หน้าที่ 427 

บังคมพระพุทธเจ้า บูชาพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ แล้วเอาหนัง 
สัตว์ห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง สรรเสริญพระองค์ผู้นำของโลกว่า พระส้ม 
พุทธเจ้าผู้ไม , มีอาสวะ ประทับนึ่งอยู่ที่นี้ด้วยพระญาณใด เราชักสรรเสริญ 
พระญาณนั้น ท่านทั้งหลายจงปังเรากล่าว พระส้มพุทธเจ้าทรงตัดกระแส 
สงสารแล้ว ทรงยังสรรพสัตว์ให้ข้าม สรรพสัตว์นั้นปังธรรมของพระ 
องค์แล้ว ย่อมข้ามกระแสตัณหาได้ พระองค์เป็นศาสดา เป็นธงชัย 
เป็นหลัก เป็นที่ยึดหน่วง เป็นที่พึ่ง และเป็นประทีปของสัตว์ทั้งหลาย 
สูงสุดกว่าสัตว์คณาจารย์ผู้นำหมู , ประมาณเท่าใด ที่ท่านกล่าวไว้ในโลก 
พระองค์เป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าคณาจารย์เหล่านั้น คณาจารย์เหล่านั้นนับ 
เป็นภายในของพระองค์ พระองค์ผู้มีปัญญา ทรงยังหมู , ชนเป็นอันมากให้ 
ข้ามพ้นด้วยพระญาณของพระองค์ หมู , ชนอาศัยการได้เฝ็าพระองค์แล้ว 
ชักทำที่สุดทุกข์ได้ ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุ คันธชาติเหล่าใดเหล่าหนึ่งหอม 
ฟ้งไปในโลก ข้าแต่พระมหามุนีผู้เป็นนาบุญ คันธชาติเหล่านั้นที่จะเสมอ 
ด้วยกลิ่นหอมของพระองค์ไม่มี พระองค์ผู้มีจักษุ ขอจงทรงเปลื้องกำเนิด 
ติรัจฉาน นรก พระองค์ทรงแสดงบทอันเป็นปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สงบระงับ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก สมควรกับเครื่องบูชา 
ประทับนึ่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดมี 
ความเลื่อมใสได้บูชาญาณของเรา ด้วยมือทั้งสองของตน เราชักพยากรณ์ 
ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงปังเรากล่าว ผู้นั้นชักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด 
๓ หมื่นกัลป ชักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ ครั้ง เราเป็นผู้ได้ลาภ 
อันได้ดีแล้ว เรายังพระพุทธเจ้าผู้มีวัตรงามให้ทรงโปรด กำหนดอาสวะ 
ทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้น 
ได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะ 
อยู่ การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ 
วิชชา ๓ เราบรรลแล้วโดยลำดับ พระพทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - 

คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำ 
ให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุเทนเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ อุเทนเถราปทาน. 


รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 


๑. ติสสเมตเตยยเถราปทาน 
๓. เมตตคูเถราปทาน 
๕. อุปสีวเถราปทาน 
๗. เหมกเถราปทาน 
๙. ชตุกัณฌิกเถราปทาน 


๒. ปุฌณกเถราปทาน 
๔. โธตกเถราปทาน 
๖. นันทกเถราปทาน 
๘. โตเทยยเถราปทาน 
). อุเทนเถราปทาน 


๑๐. 


และในวรรคนี้มีคาถา ๓๘๓ คาถา. 
จบ เมตเตยยวรรคที่ ๔๑. 





